'શ્રકાશક 
ભારત સેવક સમાજ, ગુજરાત, તરફથી 
શ્રી પન્નાલાલ બાલાભાઈ ઝવેરી 
ચપાનકોરનાકા, અમદાવાદ 
સુદ્રડ 
જીવણજી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ 
નવજીવન સુદ્રણાલય, અસદાવાદ-૧૪ 


પ્રથમ આવૃત્તિ, પ્રત ૧૦૦૦, માર્ચ ૧૯૫૯૪ 
દ્રિતીય આવૃત્તિ, પ્રત ૧૦૦૦, નવેમ્બર, ૧૯૫૯ 
તૃતીય આવૃત્તિ, પ્રત ૨૦૦૦, ફેબ્રઝારી, ૧૯૬૦ 


છ ભારત સેવક સમાજ, ૧૯૫૯ 


શ્રાપ્તિસ્થાન 
ભારત સેવક સમાજ 
લાલભાઈ શેઠનો વંડો 
પાનકોરનાકા, અમદાવાદન-૧ 


ન્રણ રૂપિયા 


અર્પણુ 
ગરીબ, પીડિત જનતાને દટોના નિવારણાર્શે 


શ્રડ્ધાપુર્વક જીવન-જળને ઉપયોગ કરવાની 
આશા સાથે અર્પણુ. 


--રાવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલ 


આભારટ્ર્શન . --* 


માત્ર છ માસના ટૂંકા ગાળામા, આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ 
બહાર પડે છે, તેં બતાવે છે કે, જે હેતુથી આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં 


આવ્યુ છે, તે હેતુ ફળીભૂત થયો છે દેશના જુદા જુદા ભાગમાથી તેમ 
જ પરદેશમાથી પણ આ પુસ્તકની માગણી આવી છે. 


શ્રી રાવજીભાઈએ સ્વાનુભવ તેમ જ બીજાં ભાઈબહેનોના 
અનુભવ પરથી આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે જરૂરી સુધારા-વધારા કરીને 
આ આવૃત્તિને તેમણે વધારે માહિતીપૂર્ણ બનાવી છે, અને એથી તે 
અભ્યાસીઓને તેમ જ પ્રયોગ કરનારાઓને વધુ ઉપયોગી થઈ પડશે 


આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં અનેક ભાઈબહેનોએ સારો એવો 
સાથ આપ્યો છે, તે બાબત ઘણી મહત્ત્વની છે. વળી વૈદકના ધધાના 
અનુભવી અને નિષ્ણાત એવા શ્રી બાપાલાલ વૈદ, શ્રી વલ્લભરામ વૈદ, 
શ્રી કરુણાશકર ન્વિવેદી, હોમિયોપેથ ડૉ. શ્રી ગુણનિધિ ભટ્ટ, ડો શ્રી 
મગનલાલ સલારિયા તથા શ્રી જૂઠાભાઈ શાહ, શ્રી બાબુભાઈ સોની 
જેવા ભાઈઓએ આ પ્રયોગ અંગેની માહિતી આપીને આ પુસ્તકને 
વધુ ઉપયોગી બનાવવામા સહકાર આપ્યો છે, ભારત સેવક સમાજ 
તરફથી આ બધા ભાઈઓનો આભાર માનું છું 


ભારત સૅવક સમાજનુ ધ્યેય, શકય હોય તે ક્ષેત્રમાં જનતાની સેવા 
કરવાનુ છે આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવા પાછળ પણ આ હેતુ રહેલો 
છે આ પુસ્તકમાં દર્શાવેલી શરીરસ્વાસ્થ્યની પદ્ધતિ બિનખર્ચાળ અને 
ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ અપનાવી શકે તેવી છે આ વસ્તુને લક્ષમાં 
રાખીને ભારત સેવક સમાજે આ પુસ્તકની પ્રસિદ્ધિતુ કાર્ય હાથ ધર્યુ 
છે આશા છે કે આમા દર્શાવેલી પદ્ધતિ અને અનુભવ ઘણાને ઉપયોગી 
થઈ પડશે 


ર. 


દદ 
છેવટે આ બાબતમાં ઊંડો રસ લઈ, આ પુસ્તકનું આમુખ 
લખી મોકલી આ કાર્યમાં પોતાનો સહકાર અને સંમતિ દર્શાવવા માટે 
કેન્દ્ર સરકારના નાણાપ્રધાન શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઈનો આભાર માનું છું. 
અમદાવાદ પન્નાલાલ ઝવેરી 
૧-૧૧-૫૯ માનદ મંત્રો, ભા, સે. સમાજ, ગુજરાત 


આસુખ 


સોટી ઉમરે અને નાદુરસ્ત તબિયતે શ્રી રાવજીભાઈએ પોતાના 
ઉપર મૂત્રચિકિત્સાનો નવો પ્રયોગ કર્યો અને તેમાંથી એમને ફાયદો થતાં 
એનો લાભ સૌ કોઈને મળી શકે એટલા ખાતર એક જુવાનને શરમાવે 
એટલી શકિત એકઠી કરી, એ પ્રયોગનો પ્રચાર કરી, અનુભવ એકઠો 
ડરી તેમણે આ નાનું પુસ્તક તૈયાર કર્યું. શરૂથી એમણૅ આ પ્રયોગથી 
સને માહિતગાર રાખ્યો હતો. તેમ જ જહોન ડબલ્યુ. આર્મસ્ટ્રાંગનું 
“ધી વોટર ઓફ લાઈફ” પુસ્તક પણ એમણે મને મોકલી આપ્યું. 
બીજી કોઈ પણ દવા ઉપર આધાર ન રાખતાં માત્ર મૂત્ર મારફતે અનેક 
રોગો સારા કરવાની ચિકિત્સાપદ્ધતિની કુદરતી ઉપચારમાં ગણતરી કરી 
શકાય. અલબત્ત સામાન્ય રીતે જેને કદરતી ઉપચારપદ્ધતિ કહીએ છીએ 
તેરમાં આ ઉપચારોનો સમાવૅશ કરવામાં આવ્યો નથી. 
કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક બાબતમાં પ્રયોગોના અનુભવથી મૅળવેલી સિદ્ધિઓ 
પર મુખ્યત્વે આધાર રાખવામાં આવૅ છે એમાં કોઈ - પણુ જાતના 
ચમત્કાર કે ગૂઢ કારણ કે ભૅંદનૅ સ્થાન ન હોઈ શકે. મૂત્રચિકિત્સા 
અંગે આર્મસ્ટ્રાંગના પુસ્તક ઉપરાંત બીજા કોઈ પુસ્તકની મને માહિતી 
નથી. આમ તો આયુર્વેદમાં માણસ ઉપરાંત જુદાં જુદાં પ્રાણીઓનાં 
મૂગનો દવા તરીકે ઉપયોગ વર્ણવ્યો છે અને તેનો સફળતાપૂર્વક 
ઉપયોગ પણ થયેલો જાણવામાં છે. પરતુ હરકોઈ રોગમાં મૂત્રના ઉપયોગનો 
અનુભવ આ પુસ્તકમાં જે રીતે રજૂ થયો છે તે સર્વ કોઈનું ધ્યાન ખેંચે 
એવો છે. હજી વધારે પ્રયોગો થાય અને મળેલા અનુભવ ઉપરથી આખી 
ચિડિત્સાપદ્ધાતિ વ્યવસ્થિત બને તો નજીવા ખર્ચે અનેક અસાધ્ય રોગોમાં 
સારી રાહત થાય. 
આ ચિકિત્સામાં મુખ્ય મુશ્કેલી મૂત્રની સૂગ અંગેની છે. બીજી 
ગૅંધવાળી અને બેસ્વાદ દવાઓ જેટલી સહેલાઈથી મૂત્રનો ચોળવાર્માં અને 


ણ 


૮ 


પીવામાં ઉપયોગ કરી શકાય એને સાટે લોકોના માનસમાં પલટો 
આવવો જોઈએ. લેખકે આને માટે ખાસ મહેનત લીધી છેં, પોતાના 
તથા પોતાનાં સ્વજનોના અનુભવ ઉપરાંત એમણે બીજાં ડેળવાયેલાં અને 
એવાં ભાઈબહેનોના અનુભવ 'ટાકયા' છે. શ્રી બાપાલાલ વૈદાનો એમાં 
એક અનુભવસિદ્ઠ લેખ પણ રજૂ થયો. છે. માર્ગદર્શક પ્રશ્નોત્તરીડ્પે 
પરિશિષ્ટમાં શ્રો રાવજીભાઈએ આ ચિકિત્સાનું હાર્દ રજૂ કર્યું છે, જે 
વાચકના ઘણા સંશયો દૂર કરવામાં મદદગાર થશે. મને આશા છૅ કૅ 
મોટા પાયા ઉપર બહાર પડતી ચિત્રવિચિત્ર સંખ્યાબધધ દવાઓના આ 
જમાનામાં આ સારી સરળ ચિકિત્સાપર્ધતિ પોતાનુ યોગ્ય સ્થાન મેળવશે. 

૧૨-૧-૫૯ ી મોરારજી દેસાઈ 


સે બોલ 


“ત જાણ્યું જાનડીનાથે પ્રભાતે શુ થવાનું છે. ' રાજ્યારોહણને બદલે 
વનવાસ જવાનું થયું ત્યારે એની એ જ મનની પ્રસન્નતા અને હૃદયના 
ઉલ્લાસ સાથે જાનકીનાથ વલ્કલ પહેરી વનવાસ સિધાવ્યા આ પ્રકરણો 
લખવામાં એવું કંઈક બની ગયુ. જીવનભર હું રાજકારણમાં રહ્યો અને 
સમાજસેવક તરીકે જીવ્યો તે જીવન જીવવામાં મારાથી બને તેટલી મેં 
મારી જાત પર ચોકી રાખી છે મનના ઘોડાની-લગામ બને તેટલી સખત 
પકડી રાખી છે એમા મને સુખ અને આનંદ મળ્યો છે. આત્માનો 
સંતોષ એ જ સાચું સુખ છે. એ આત્મસંતોષ મૅળવવાનાં મેં 
વલખાં માર્યા કર્યા છે. એ: રીતે જીવીને એક નાનેરા માનવ તરીકે મારા 
જીવનની હકીકત “જીવનનાં ઝરણા 'ના બીજા ભાગમાં સંપૂર્ણ લખી નાખી 
સેં સંતોષ શાન્યો છે. અને જાણૅ હું જીવનથી' પરવારીને પરમ મિત્ર 
મૃત્યુની રાહ જોતો બેઠો હોઉ એવી રીતે નિરાંતે બેઠો હતો 

પણ આપણુ ધાર્યું ઘાય છે ખરું કે? એ તો “ધણીનું ધાર્યુ 
એની પેરે થાયે જેમ ગજ કોઠું ગળે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.” એવું 
શ્યુ મારા જીવનમાં કદી સ્વપ્ને પણ સેં નહીં કલ્પેલી એવી પ્રવુત્તિમા 
મૃત્યુની રાહ જેતા બેઠેલા મને પ્રભુએ માખ્યો. પ્રવૃત્તિ સમજીને નહીં 
પણ પીડાહીન જીવન જીવવાના પ્રયત્નમાં અચાનક સહેજે કાર્ય આવી 
ઊભું. આયુર્વેદ, એલોપથી, હોમિયોપથી, નેચરોપથી, હાઇડ્રોપથી ડે 
ભાયોકેમિક, એવી કોઈ “પથી માં મારી ચાચ ન ખુપે. મારો એ વિષય 
તહીં તેના અટપટાં નામના ઉચ્ચાર પણ મને ન આવડે અને તેની પરવા 
પણ શને નહીં. એવા જ્ષેત્રમા મને પ્રભુએ નાખ્યો. શાથી નાખ્યો? 
મને કાઈ ખબર નહીં. છતાં હું એ દિશામાં કેમ આકર્ષાયો? કારણ કે 
તે સર્વાત્મા આપણા બધામાં ઓતપ્રોત છે. દુ:ખીઓની સૅવા કરવાની 
તક મળતી હોય તો સ્વર્ગનો અનાદર કરીને પણ નર્ડર્માં જવાની તૈયારી 
કરુ એવી મારી વૃત્તિ અને હિમત ખરી. ગાધીજી પાસૅ ઘણું શીખવાનું 


શ્‌ 


શન 


હતું, પણ તે બધું શીખવાની મારી લાયકાત ન હતી; છતાં આ લાયકાત 
જે નાનામાં નાના માણસમાં હોઈ શકે, તે લાયકાત છું તેમની પાસેથી 
શીખવા પ્રયત્નશીલ રહેતો કે કોઈ નહીં તો માનવજાતની સેવા કરતા 
કરતાં કાટાળો તાજ પહેરી વધસ્તંભ પર પ્રસન્‍્નચિત્તે શી રીતે ચઢવું. 
મૂઢ જેવા રહીને આટલુ શિખાય તોપણ કાંઈક આત્મસંતોષ મળે, પ્રભુ 
તો અંતર્યામી છે. અને મને તેતો નિમિત્ત બનાવી મૂત્રચિકિત્સા જેવો 
સામાન્ય આમજનતામાં સુગાળો પ્રશ્ન મારી પાસે રજૂ કર્યો અને મને 
તેમાં પડવાને ધક્કો માર્યો. મૃત્યુને ભેટવાને દિવસો ગણતા મને જ્યારે 
આવો ધક્કો લાગ્યો ત્યારે એ પ્રેરણાત્મક કાર્યમાં હું પડયો; અને જણે 
પ્રભુએ ગોઠવ્યું હોય તેમ મને જે દિશાનું ભાન નહોતું ત્યાથી એક 
પછી એક સહાયકો મળવા લાગ્યા, પોતાના પુરાણા અનુભવો ડહેવા 
લાગ્યા. અને એના કારણે મારા હૃદયમાં ક્ાદ્ધા પેદા થઈ. મેં આ પ્રશ્નેને 
વૈદકીય દૃષ્ટિએ જેયો કે વિચાર્યો નથી. પણ જેમાં ગમે તેવા નિષ્ણાત 
હૌકટરોના ગુરુવર્ય ગણાય તેવા ડૉકટર કે વૈદ્યની કે વૈજ્ઞાનિકની ચાંચ 
ન ખૂંપે એવી વિશ્વના કિરતારની રચેલી કુદરત પ્રત્યેની મારી શ્રદ્ધાથી 
હું પ્રેરાયો. આ કોઈ પણ પ્રચલિત વૈદકીય વિષય નથી. છર્તા જે કાઈ 
હોય તો કુદરતી સંપત્તિના અભ્યાસે ઉત્પન્ન થયૅલા આયુર્વેદનીયે પહેલાની 
જીવમાત્રને બક્ષેલી ઇશ્વરદત્ત બક્ષિસ છે. તેં સકારાત્મક બક્ષિસ 
છે, નકારાત્મક નથી. સુષ્ટિની કરામતમાં શ્ોષ્ઠર્માં /કોષ્ઠ કરામત 
જીવને તેના શરીરના સુરક્ષણ માટે કિરતારે આ સાધન પ્રથમથી 
બક્ષેલું છે, તે છે. તે કોઈ રોગનો ઉપાય નથી પણ શરીરસ્વાસ્થ્યનું સાધન છે. 
આ શ્રદ્ધા મને હૃદયમાં વસી ગઈ. કેમ વસી? તેનો શો આધાર? તેવા 
પ્રશ્નો મારી જાતને પૂછીને હું દીર્ઘસૂત્રી બન્યો, નથી. સુર્ય છે. હુ દેખું 
છું. તૅને કાંઈ પુરવાર કરનારી દલીલની જરૂર ખરી કે? કિરતારે આ 
શરીરનું કે કોઈ પણ જીવ્જંતુનું શરીરસ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખવા માંટ 
વૈઘની રચના કરી નથી પણ તે માટે દરેકને સાધન આપી દીધું. 
આ અચળ અને સાચી શ્રદ્ધાની વાત છે. પછી જીવ પોતાની મૂર્ખાઈથી 
ગમે તેમ વર્તે અને તેમાં માનવજાતે તો વિશ્વનાં બધાં નાનાંમોર્ટા જીવ 
જૈતુઓ કરતાં વધુ મૂર્ખ બની પોતા માટે વૈધોની સંસ્થા ઊભી કરી 


ર્ર 


તો ભલે તેમ થર્યુ; પણ તેથી મૂળ વાત શા માટે ભુસાવી જેઈએ? જે 
સનુષ્યના શરીરની રચના કરી કિરતારે હાથ ધોઈ નાખ્યા તે મનુષ્યજાતને 
" તેણૅ પરાવલંબી બનાવી અને બીજાં જીવજંતુ, જાનવર, પશુ, પંખી 
અને કીટકીડાનૅ સ્વાવર્લબી બનાવ્યાં | જીવમાત્રના શરીર કિરતારે સંપૂર્ણ 
અને સ્વાયત્ત બનાવ્યાં અને તે સંપૂર્ણતા તથા સ્વાયત્તતા કાયમ ટકી 
રહે તે માટે દરેકને પોતપોતાનું સાધન આપ્યું છે. આ વાત હાલના 
સંસ્કારી (કલ્ચર્ડ એન્ડ સિવિલાઈઝૂડ) ગણાતા સમાજને ભલેને અરુચિકર 
લાગતી હોય પણ તે સત્ય છે, સૂર્ય સમ સ્વયંપ્રકાશિત છે. આ પ્રકાશને 
કર્યા સુધી ઢૌંકી રખાશે? ઃ 


આવા આવા પ્રશ્નો અને વાતો મારી સામે આવી ઊર્ભા અને 
સારા દિલમાં વસી ગયું કે, જગતની પીડાતી માનવજાતની સેવા કરવાનું 
આ વિશાળ ક્ષેત્ર પડયું જ છે. હું શું કરી શકીશ તેની મને ખબર 
નથી. મારું ગજું નથી. મારી શારીરિક સ્થિતિ પણ નથી. છ્તાં પ્રભુએ 
જે ચિનગારી મારા હૃદયને આપી, તે મને પ્રભુએ જેને માટે આપી તેને 
હું આપું તો મને સંતોષ થાય એવા હેતુથી આ પ્રકરણો લખવાનો 
પ્રયત્ન મેં આદર્યો છે; પણ કેવળ એ પ્રયત્ન માત્રથી આ વિરાટ કાર્ય 
થવાનુ નથી. આ કાર્ય સિદ્ધ થવામાં ભારે અનુકૂળતા છે અને તેં 
સાથે પ્રતિકૂળતાઓ પણ બહુ પ્રબળ છે. અનુકૂળતાઓ એ છે કે: 
(1) તેં ઈશ્વરપ્રેરિત છે (૨) શરીરના સ્વાસ્થ્યની કોઈ પણ જાતની 
ઊણપને પુરવાને માટે તે એક જ ચમત્કારિક અને વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ 
સંપૂર્ણ દ્રવ્ય છે (૩)' તેનો ઉપયોગ કરવામાં શ્રાદ્ધ અને સદ્વુત્તિ સિવાય 
તેની બીજી કાંઈ કિંમત આપવાની નથી (૪) પરિણામે તે કોઈ પણ 
દ્રવ્ય કર્તા વધારે અસરકારક છે (૫) આયુર્વેદે તેને વિષધ્ત અને 
રસાયણ કહ્યું છે. વિષઘ્ન એટલૅ શરીર અંદરના કે શરીર બહારના કોઈ 
પણ વિષને હણનાર અને રસાયણ એટલે વૃદ્ધાવસ્થાને અટકાવી 
રોગરહિત યૌવન અવસ્થા આપે તેવું. (૬) તેના ઉપયોગથી કોઈ પણ 
પ્રકારનું નુકસાન નથી એટલે નિર્દોષ છે આ છ ગુણોવાળુ દ્રવ્ય પ્રજા 
પાસે હિંમતપૂર્વક મૂકવામા આવે તો પ્રજાની અને આયુવે"દની ભારેમાં ભારે 
સૅવા કરી ગણાય; કારણ કે આયુર્વેદ પ્રત્યે મને પક્ષપાત છે; છતાં હું 


પ ફૂર્ટ 


એમ માનતો થયો છું કે મૂત્રચિકિત્સા એ આયુર્વેદનું જન્મસ્થાન છે. 
કોઈ આયુર્વેદના ભક્ત મારા આ કથનથી અકળાય નહી, સમજે, વિચારે 
અને નિર્ણય કરે અને છતાં તેમને મારું એ કથન સ્વીકાર્ય ન હોય અને 
તેને આયુર્વેદનું એક અગ ગણે તોપણ સને વાંધો નથી. વિશેષમાં આપણા 
દેશની ગરીબ પ્રજા ચાલુ તબીબી પતિની દવાઓના બોજાઓ નીચે 
શારીરિક, માનસિક અને આ થિક દૃષ્ટિએ એટલી બધી ચુસાઈને સત્ત્વહીન 
થઈ ગઈ છે અને અકળાઈ ગઈ છે કે દેશની ગરીબ અને રોગોથી 
પીડાતી જનતા તેને તુરત ગ્રહણ કરી લેવાની છે. એ પણ મોટામાં મોટી 
અનુકૂળતા છેં 

ઉપરની અનુકૂળતાઓ સામે નીચેની પ્રતિકૂળતાઓ પણ છે. (૧) 
પેશાબ પ્રત્યે આપણા સમાજની સૂગ, તેના સ્વાદ અને ગંધ વિષેનો 
ખોટો ખ્યાલ (ર) યેશાબ મારફતે શરીરમાંનુ ઝેર નીકળે છે એવી આપણી 
ખોટી માન્યતા અને તેવો થતો પ્રચાર (૩) સેંકડો વરસથી મૂત્રચિકિ- 
ત્સાની સારવાર બંધ પડવાથી તેના ઉપયોગની શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનું અજ્ષાન. 
(૪) તે પદ્ધતિમાં પાળવો જોઈતી પરહેજી પાળવામાં આપણી બેદરકારી 
અને આહારવિહારમાં આપણો અસયમ (પ) મૂત્રચિકિત્સા એ ઉચ્ચ અને 
સાસ્કૃતિક જીવનની વિરુદ્ધની ચિકિત્સા છે એવી આજના સમાજની સમજ. 
(6) તે બધાં કારણોને પોષવા જેવો અને દૃઢ બનાવતો અન્ય વૈદકીય 
પછાતિના ધધાર્થીઓનો મરણિયો પ્રચાર; સ્વચ્છતાને નામે, સંસ્કારિતાને 
નામે, સભ્યતાને નામે, બીજા વૈદ્યકીય ધંધાનાં સ્થાપિત હિતોનો થતો 
અગર થનારો સામનો. જેકે ઘણા વૈદ્યો સ્વીકારે છે કે મૂત્રચિકિત્સા એ 
આયુર્વેદનું અંગ છે. છતાં ધનલક્ષી વૈઘ્યોનો વિરુદ્ધ પ્રચારમાં સાથ 
હોવાનો સભવ છે. (૭) આ બધી હકીકતોનો વિચાર કરી પોતાના કલ્યાણ 
ખાતર સત્ય વર્તનને અમલમાં મૂકવા જેટલી આપણી, આપણા સમાજની 
નેતિક હિમતની ખામી. ઉપરની પ્રતિકૂળતાઓ પણ છે. છતા મને શ્રાધ 
છે કે આયુર્વેદના અભ્યાસીઓ સત્યનિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કરે તો મૂત્ર- 
ચિકિત્સા મારફત દમનકારી વૈદકપદ્ધતિને ભૂસી નાખી હિંદી જનતાને તેની 
નાગસૂડમાંથી બચાવી શકે. આને માટે આયુર્વેદના અનુયાયીઓએ તપ 
કરવું જેઈએ, સંશોધન કરવું જેઈએ અને તેમા જ જીવનનું સ્વાર્પણ 


શ્ર 


કરવું જોઈએ. પ્રચલિત વૈદ્યકીય પદ્ધતિએ હવે હદ વટાવવા માંડી છે. 
તેમાં ઘણા ઉત્તમ પુરુષો પડેલા છે સેવાલક્ષી અને ચારિત્રશીલ સેવકો 
પણ તેમાં પડેલા છે. પણ તેવા જૂજતુ શું ચાલે? હવે તો ઘણા ભલા 
અને નિખાલસ ડૉકટરો મુક્ત કંઠે કહી નાખૅ છે કે, શુ કરીએ? 
ડેક્ટરી ધંધો શીખ્યા એટલૅ ધંધો કરીએ છીએ પણ અમે તો નિસિત્ત 
માન્ન, છીએ. અમે ડૉકટરો કરતાં દવા બનાવનાર સ્થાપિત હિતોના એજન્ટો 
વધારે અશે છીએ કેટલાક ડૉકટરો ખાનગીમાં ભલા હૃદયથી એકરાર, કરે 
છે કે, “તાવ કે શરદીમાં હુ મારી જાત માટે કરિયાતાનો ઉકાળો અને હરડે 
વાપરુ છું. અને દરદી મારે ત્યાં આવે તેને બાર આનાનુ ઇંજેક્શન 
આપી તેની પાસેથી પાંચ કે દસ રૂપિયા લઉ છું. ” ડોક્ટરના પ્રમાણપત્રને 
શોભાવે અને દરદમાં દરદીને સાચે જ રાહત આપે એવા કુશળ ડૉકટરો 
હજારોમા સો હશે બાકીના બીજા બધા તે સો શક્તિશાળી ડૉકટરોની પાછળ 
ચાછળ પોપાય છે. મળેલી છાપના આધારે ચરી ખાય છે. આમ છતાં 
શક્તિશાળી અને અશક્ત બન્ને એકબીજાના પોષક છે. એકબીજાના 
આધારથી સમાજ પર અપૂર્વ વર્ચસ્વ ભોગવે છે. સમાજનુ કલ્યાણ 
કરીને કોઈ વર્ચસ્વ ભોગવે તેનું કાઈ દુ.ખ ન હોય, પણ સમાજને શરીરે 
સને અને સાધને પાયમાલ કરીને વર્ચસ્વ ભોગવે એ દુ:ખદ છે. સમાજનું 
કોઈ પણ અંગ પોતામાં ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક શડિત હોય તેને કારણે 
વર્ચસ્વ ભોગવે તેમા ફરિયાદ કરવાપણું ન હોય; પણ તેમ નહીં હોવા 
છતાં સંસારના ઉદ્ધારક અને દુ.ખહારક બનીને બૅસી જાય અને 
સસારને પાયમાલ કરે તો તે સામે ફરિયાદ કરવી એ ફરજ થઈ પડે છે. 
સસારમાં આજકાલ તબીબી ધંધાનુ એવું થઈ પડ્યું છે કે જગતના 
શેગોનો નાશ કરવાની તેની ઝુંબેશમાં તે નિષ્ફળ નીવડયો છે, એટલુ 
જ નહીં પણ રોગો હતા તે વધારે તીવ્ર બન્યા છે અને જે નહોતા તે 
નવા ફરી નીકળ્યા છે. દિનપ્રતિદિન કોઈ પણ દેશનાં ગામો, ક્સબા કૅ 
શહેરો વધારે સુખસગવડવાળાં અને સ્વચ્છ બનતાં જાય છે, છતાં ત્યા 
રોગોનું અને તે સાથે ડૉકટર અને તબીબોનું પ્રમાણ અનેક ગણું વધતું 
જાય છે, એ ચિતાજનક હકીક્ત છે. એક જીવતી જાગતી હકીકત લઈએ. 
અમદાવાદમાં સને ૧૯૩૧-૩૨માં "અને સને ૧૯૫૭-૫૮માં વસ્તી, 


શ્૪ 


મ્યુનિસિપાલિટીનું બજેટ અને તબીબી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નીચે 
આપુ છું: 


શહેરની વસ્તી સને સમુ. બજેટ ર્સ્ટર્ડ 
ધંધાદારી તબીબો અને 
વૈદ્યોની સંખ્યા 


૩,૮૨,૦૦૦ ૧૯૩૧-૩૨ ૩૦,૮૦,૦૦૦ ૨૦૦ ભબઆશરે 
૯,૭૦,૦૦૦ ૧૯૫૭-૫૮ ૩,૦૭,૦૦,૦૦૦ ૮૦૦ ભઆશરેં 

અમદાવાદ શહેરની પ્રગતિના આ આડડા છે. છેલ્લાં પચીસ 
વર્ષમાં વસ્તી ૨૫૦ ટકા વધી છેં. છેલ્લાં પચીસ વર્ષમાં શહેરની સ્વચ્છતા, 
રસ્તા, સેનિટેશન, ગીચ વસ્તીને બદલે વસવાટોના ખર્ચ માટે, ગટરો, નાના 
મોટા બગીચા વગેરે ખર્ચ સારુ શહેરની સુખાકારી માટે પચીસ વર્ષ પહેલાં 
સ્યુનિસિપાલિટી જે ખર્ચ કરતી હતી તે હાલ વધીને લગભગ ૯૦૦ 
ટકા વધ્યુ છે. એટલે તે હિસાબૅ શહેરની વસ્તીની આરોગ્યસમૃદ્ધિ વધવી 
જોઈએ અને તેના કારણૅ પ્રજા પર બોજે ઓછો થવો જોઈએ પણ હકીકત 
એવું કહે છે કે પચીસ વર્ષમાં તેનુ ખર્ચ પણ આશરે ૪૦૦ ટકા વધ્યું 
છે પ્રજાના તૈદુરસ્ત જીવન માટે છેલ્લાં પચીસ વર્ષમાં મ્યુનિ. ખર્ચમાં 
૯૦૦ ટકા ખર્ચ વધ્યું તો તે હિસાબે પ્રજા પર તંદુરસ્તીના ખર્ચનો બોજે 
ઘટવો જોઈએ તેને બદલે ૪૦૦ ટકા વધે છે તેનું શું કારણ? આ પ્રશ્ન 
દરેક વિચારવંત માણસ માટે ગંભીરપણે વિચારવા જેવો છે. આમા દોય 
કથા છે? પ્રજાનું સ્વાસ્થ્ય સુધરવાને બદલે ગજબનું બગડ્યું છે અને 
પ્રજામાં જે રોગો હતા તેં વધુ તીવ્ર થયા છે અને અનેક નવા વધ્યા 
છે, એ નક્કર હકીકતનો કોઈનાથી ઇન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. તેનુ શું 
કારણ? આ સ્થિતિ અમદાવાદ એકલા જ શહેર માટે છે એમ નથી, 
પણ ભારતના કોઈ પણ નાના મોટા ગામડાની, કસબાની અને શહેરની 
આવી જ ચિંતાજનક સ્થિતિ છે. આને માટે જવાબદાર કોણ? જે સંસ્થા 
કૅ વર્ગ એમ ડહે કે અમે પ્રજાના સ્વાસ્થ્યના જવાબદાર છીએ, અમે તેનું 
રક્ષણ કરીએ છીએ, તેમને હું આ નક્કર હકીકત ભેટ આપું છું કારણ કં 
આને માટે તેમને જ હું જવાબદાર ગણું છું. સને ૧૯૦૯માં મહાત્માજીએ 
“હિંદ સ્વરાજ” લખ્યું તેમાં વકીલો-ડૅકટર અંગે કડક ટીકા કરેલી છે, કે 


દ્ષ્‌ 


વકીલ, ડૉકટર અને વેશ્યા એ ત્રણેયના ધંધા એક કોટીના છે. ૪૯ વર્ષ 
પર જ્યારે સેં તેમનો ચોકાવનારો અભિપ્રાય “ હિંદ સ્વરાજ 'મા વાંચ્યો ત્યારે 
મને લાગેલું કે ગાંધીજી જેવા સૌમ્ય અને સંત પુરુષ, જે પોતે વકીલ 
છે તે જ્યારે આવો કડક અભિપ્રાય આપે છે ત્યારે તેમાં કાંઈ વજૂદ હશે 
ખરું. વળી ગાંધીજી હંમેશાં સત્યની શોધમા હતા તે અને તેમના પહેલાંના 
અભિપ્રાય કે વિચાર બદલાતા તો તુરત તે જાહેર કરતા; પણ આ અંગે , 
એવું કાઈ બન્યુ નથી મારા અનુભવમાં પણ મને ગાંધીજીની એ માન્યતા- 
સાં સંપૂર્ણ તથ્ય લાગ્યું છે વકીલ, ડોકટર (વૈદ) અને વેશ્યા એ ત્રણે 
માનવ તો છે જ. એટલે તેમની' માનવતા તેમના ધંધા પર જેટલું વર્ચસ્વ 
ભોગવે તેટલા તે સજજન અને સમાજને ઉપકારી છે. બાકી જીવન- 
ભરનો અનુભવ તો એવું કહે છે કે, ધનોપાર્જન અથે થતી વકીલાતે 
સમાજના સામાજિક અને નૈતિક સ્વાસ્થ્યનો નાશ ડર્યો છે. અને તેવા જ 
વૈદ્યકીય ધંધાએ પ્રજાના શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું સત્યાનાશ વાળ્યું છે. આ 
દીવા જેવી સ્પષ્ટ વાત તેમા પડેલા સારા સાણસો પણ સ્વીકારતા નથી 
અને સમજતા હોય તો તે ધરેડમાંથી, જૂથબધીમાંથી નીકળતા નથી એ 
દુ.ખની વાત છે. 

એટલા માટે પ્રજાએ પોતાએ જાગ્રત થવું જોઈએ અને આ પ્રગતિના 
જમાનામા સમાજનાં બૌદ્ધિક બળોના હાથે પોતાના સામાજિક, નૈતિક 
અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું નિકંદન થવા માંડચું છે તેમાંથી બચવાને પ્રયત્ન- 
શીલ થવુ જોઈએ 

કકળતા દૃદયે ઉપરનુ અળખામણું નિવેદન કરવા માટે સહૃદયો 
મને ક્ષમા આપે અને તેમાનું સત્ય જુએ. સુશ્ેષુ કિં બહુના? 

અંતે મારી એક ફરજ બજાવવા ઇચ્છું છુ કે, આ પુસ્તકનું આમુખ 
શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઈએ લખવાનું સ્વીકારીને મને ઘણો ઉત્તેજિત ડર્યો 


છે. તેથી મને ઘણો આનંદ થયો છે. સ્વજનનો ઉપકાર માનવાની જરૂર 
હોય નહીં 


૭-૧૨-૫૮ રાવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલ 


અતુક્ેમણિજા 


[અનુકરમણિકામાં લેખો ઉપર મૂકેલી ફૂદડી નવા ઉમેરાયેલા 
લેખો દર્શાવે છે ફંદડી સાથેનો આંકડો તે લેખ કઈ આરવુત્તિમાં ઉમેરાયો 
તે દર્શાવે છે] 


આભારદર્શત પન્નાલાલ ઝવેરી ધ્‌ 
આમુખ શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઈ ણ 
બે બોલ રવજીભાઈ મ૦ પટેલ શુ 


ભાન ૧ : ચૂર્ત્ામિકિત્સા - તાત્ત્વિક દષ્ટિએ 


૧ મન-વાણીથી પર અગોચર રશંડિત ૩ 
૨ કિરતારની કરામત ૪ 
૩ કુદરત અને વિજ્ઞાન ૭ 
૪. શરીરસ્વાસ્થ્યનુ સાચુ સાધન --૧ ૧૦ 
પ શરીર્સ્વાસ્્યનુ સારુ સાધન - ૨ વદ્‌ 
૨5૬ સાનવમૂન્નનો મુખ્ય સિહ્ધાત ૨૨ 
ર. મૂત્રપ્રયોગના ભયસ્થાનો શ્૭ 
૮ મૂત્રના ગુણદોષનુ પૃથક્કરણ ૨૯ 
૯ મૂત્રપ્રયોગની પદ્ધતિ ૩૬ 


પેશાબ માલિસ કરવાની પછતિ 


૩૬ 
અગત્યની સૂચના ૩૯ 
ઉપવાસ કરવાની રીત ૩૯ 

૧*અગત્યની ચૅતવણી જ્૩ 
પૅશાબનાં પોતા મૂકવાની રીત ૪૩ 


પ્રયોગના [યમો 


શાદ 


૧, મૃત્રપ્રયોગના નિષ્ણાત અને પ્રચારક સ્વ. આર્મસ્ટ્રોગ 


૨. 
૧૩, 
જ. 
પ્‌ 
૬, 


૭. 


૮* 
૯. 


૧. 


2 વટ 


૨૮ 


ભાગ ૨ : મૃત્રચિકિત્સાનું પુનરુત્થાન 


ગેન્ગ્રીન (મુત અગોનો રોગ ) ર 
ગ્રોથ અને કેન્સર 
મૃત્રપિડના રોગો 
હૃદયરોગ 
તાવના દરદ 
મલેરિયા ૭૩ 
વધરાવળ ( વૃદ્ધિદોષજ ) 
ઊડા ઘા અને દાઝવુ 
બીજા નાનામોટા રોગો 


માસિક અટકાવ અંગે દરદ ૮૦0 
મૂત્રપિડનો સોજો ૮૧ 
મેદ ઓછો ડરવો ૮૧ 
એક ભેદભર્યો કેસ હ ૮૨ 
કમળો ૮૩ 
આંખનો મોતિયો ૮૪ 
મૃત્રપિડમા બગાડ ૮૪ 


ભાગ ૩ : સર્વાનુભવનેૅ પંથે 
મૃત્રચિકિત્સાનો સ્વાનુભવ 
બાર વરસનો દમ ગયો 


૧૯૦ 


* સુબઈગરા દમને દેશવટો 


કરોડરજજુનું ગંઠાઈ જવુ (સધિવા ) 


અમ્લપિત્ત-પૅટનો દુખાવો અનૅ પેટના ચાદાનો રોગ 
લકવાને અટકાવનાર મૂત્ર 


, બાબાની ઉધરસ અને શરદી ગઈ 


ચામડીની ગરમી અને કફ 
શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહનું પ્રતીક 


૪૯ 


૫૮ 
૬પ 
દહ 
૭૧ 


૭્પ 


૮૦ 


૮્ટ 
૧૦૦ 
૧૦૪ 
૧૦૯ 
૧૧૦ 
૧૧૨ 
૧૧૩ 
૧૧૫ 
૧૧૬ 


દર્‌ 


૧૦. હૃદયરોગનો દરદી 
૧૧, અતિશય લોહીનુ દબાણ 
૧૨. ગળાની ગાઠો 
૧૩. ચામડીનું દર્દ 
૧૪. પેટનો દુખાવો 
૮૫. આંખનો દુખાવો 
૧૬, નાની જીભનું કૈન્સર 
૨*૧૭, કૅન્સર નિર્મૂળ થયુ 
૧૮. જૂનું લીલુ ખરજવું 
૧૯, સધિવા (ગાઉટ) 
૨૦ આખનો ઝામર વગેરે દર્દ ગયા 
૨૧. ગળાનુ કેન્સર 
૨૨. ડ્‌. મગનલાલ સલારિયા મારફત 
વિસ્ફોટક રે 
દમ-મસા-ગૅસ-કબજિયાત 
આંખની ઝાખ 
દમ: એક સાવચેતી 
એપૅન્ડિસાઈટિસ 
૨*ર૩, પેશાબનુ બધ થઈ જવુ 


૧૪૮ 
૧૪૯ 
૧૪૯ 
૧૪૯ 
૧૫૦ 


૨૪. પાંચ વર્ષના જૂના અનુભવીના સ્વાનુભવો 


સફેદ કોઢ 
_ મૈદ-કબજ્યાત-ગભરામણ 

કબજિયાત--ખણજ 
ગર્ભાથયનો સોજો 
માથાનો દુખાવો 
ફલુ, મલેરિયા 

૨૫. ક્ષયતા દરદીઓ 

૨૬. રક્તાપિત્ત (કુષ્ઠરોગ) 


૧૫૨ 
૧૫૪ 
૧૫૫ 
૧૫૬ 
૧૫૬ 
૧૫૬ 


૧૧૮ 
૧૨૧ 
૧૨૬ 
૧૨૭ 
૧૨૯ 
૧૩૩ 
૧૩૪ 
૧૩૭ 
૧૪૧ 
૧૪૨ 
૧૪૩ 
૧૪૫ 
૧૪૮ 


૧૫૧ 
૧૫૨ 


૧૫૭ 
૧૬૨ 


૨૦ 


૨*૨૭ કેટલાક નવા પ્રયોગો -૧ ૧૬૫ 
ક નેડ્ટેટીઝ--કીડનીનો રોગ વૃદુદ્ુ 
જલોદર-પેટનો દુખાવો-અને ગૅસ ૧૬૮ 


જલોદર સટરયું ૧૬૯૪ 
૨*૨૮. કેટલાક નવા પ્રયોગો -૨ ૧૭૦ 

મૃત્રચિકિત્સા - અનુભવ ૧૭૦ 
૨૯. ચિકિત્સકની એરણે ૧ ન ૧૭૫ 

ઇયોસિનોફીલિયા ૧૭૫ 
૩૦. શરદી અને ખાંસી ઉપર માનવમૃત્રનો પ્રયોગ ૧૭૭ 
૨*૩વ૧, સાનવમૃત્રની સમન્વયર્શકેત ૧૭૯ 
૨*૩ર. માનવમૃત્રનો ચમત્કારી પ્રભાવ : તેની વિપઘ્ન શકિત ૧૮૪ 
૨*૩૩ કેટલીક ગંભીર ચેતવણી દ ૧૮૭ 
ઉપસંહાર ન ૧૯૦ 
* 
ભાગ ૪ : પરિશિષ્ટો 

૧. મૃત્રચિકિત્સાનું હાર્દ (માર્ગદર્શક પ્રશ્નોત્તરી ) ૨૦૧ 
૨. ચિકિત્સામાં પથ્યનું સ્થાન શ્રી બાપાલાલ ગ. વૈદા ૨૧૫ 
૩. સનુષ્યમૃત્ર શ્રી બાપાલાલ ગ. વૈધ ૨૨૪ 
૪. મૂત્રચિકિત્સા શ્રી વલ્લભરામ વૈદ્ય ૨૨૮ 
9*૫, અનેક રોગની એક જ દવા ડે. મગનલાલ સલારિયા ૨૩૧ 
૬. મૂત્રચિકિત્સા શ્રી ડરુણાશંકર વૈઘ ૨૩૬ 


૭. દવાની આપણી ઘેલછા ગાંધીજી ૨૪૦ 


માનવમૂત્ર 


ભાગ ૧ 


મૂત્રચિકિત્સા--તાત્વિક દૃષ્ટિએ 


મહાત્મા ગાંધીજીના આશ્રામની સવારની પ્રાર્થનામાં નીચેનો શ્લોક 
પણ બોલાય છેઃ 

કાલમેગાસિ મતસો વતસામપમ્યમૂ 

થાતો તિસાસ્તિ પા । 

ચસેતિ નેતિવતતીસિરમા વવોતુ: 

ત વેવ શેવમખમમ્યુતગાદુરન્યક્‌ ॥। 
“જનો તાગ મન અને વાણીથી પણ કાઢી ન શકાય (જે મન 
અને વાણીથી પણ પર છે), જેની કૃપાથી દરેક પ્રકારની વાણી પ્રકટ થાય 
છે, વેદો પણ “તે આ નહીં,' “તે આ નહીં' કહીને જ જૅનુ વર્ણન 
કરી શકયા છે, ત્રથ્ધિમુનિઓએ તેને દેવોના પણ દેવ, જન્મમરણથી 
રહિત અને સર્વનું મૂળભૂત તત્ત્વ કહ્યું છે તે બ્રહ્મનું છું પ્રાત:કાળે ઊઠીને 
સ્તવન કડું છું. ” 


ય 


વૂ # 
મત-વાણીથી પર અગોચર શક્તિ 


તેવા બ્રહ્મ જે મારા હૃદયમાં પણ બિરાજમાન છે તે અંતર્યામીનું 

ભક્તિભાવે શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્તવન કરી હું મારા આ કાર્યની મગળ શરૂઆત 
કરુ છું અનૅ નમ્રભાવે પ્રાર્થું છું કે, તે કૃપાસાગર મારા જેવા વામનને 
ઉચ્ચ અને વિશાળ દૃષ્ટિ આપે. જેને માનવમનનો વેગ પણ માપી ન 
શકે, જે ચક્ષુઓમાં સમાય નહીં, એવા કિરતારની કરામતને કોણ સમજી 
શકે? માનવ ભલે ગર્વ કરે પણ એની દૃષ્ટિ કેટલી? તેની દૃષ્ટિ તો 
કૂવાના દેડકા જેટલી તેણે એવી અગમ્ય, અગોચર શકિતને પોતાની 
દૃષ્ટિના પરિઘ પ્રમાણે તે બ્રહ્માના જૂજવાં નામ આપ્યાં. એક ભક્ત 
યોગ્ય ગાયું છે કે: ફુ 

ભાઈ, નામ સમજીને બેસી રહીએ; 

રામ ને રહેમાન તમે એક કરી જાણજે, 

કૃષ્ણ નેં કરીમ એક ડહીએ, 

હરિ હક્ક તાલામાં ભેદ નથી ભાઈ, 

અમે અલ્લા અલગ નવ કહીએ; 

ભાઈ, નામ સમજીને બેસી રહીએ 


ઉપરના ભાવને વિકસાવીએ તો જગતમાં જે અગમ્ય શકિત 
ઓતપ્રોત પ્રવર્તી રહી છે તેના અશાવતાર તરીકે કે તેના પયગબર. 
તરીકે, તેના દીકરા તરીકે કે તેના અચળ નિયમોના પ્રવર્તક તરીકે જગત- 
ભરની પ્રજા જુદા જુદા ધર્મને રસ્તે તે એક અગમ્ય શક્તિને જ શરણે. 
જાય છે. શ્રીકૃષ્ણે આપેલી દિવ્ય દૃષ્ટિને પ્રતાપે અર્જુને જે વિશ્વ- 
દર્શન કર્યું તેમાં અનેક પ્રાણી અને પદાર્થોના સમૂહ સમાયેલા જેયા ” તેમાં. 
હજારો સુર્યનુ તેજ જયુ, પૃથ્વી અને આકાશની બધી કરામત તેમાં જેઈ. 
વળી બ્રહ્માના પણ આદિ કર્તા, દેવાધિદેવ, સત્‌ અને અસત્‌થી પર, 


૩ 


આંદિદેવ, વિશ્વના પરમનિધાન વગેરે વિશેષણોથી અર્જને તે બ્રહ્મ- 
દર્શનની સ્તુતિ કરી; છતાં આ શકિતના આદિ, મધ્ય અને અંત તે 
જોઈ શકયો નહીં. કયાંથી જુએ? જે અનાદિ છે તેનું આદિ ન હોય, 
આદિ ન હોય તેનું મધ્ય ન હોય અને સધ્ય ન હોય તેનો અંત પણ 
ન હોય. એવી અગોચર અગમ્ય શકિતના શરણમાં અર્જુને પરમ શાંતિ 
મેળવી; કારણ કે એ અગમ્ય શકિતનું શરણું લઈ તદ્રપ થઈ ગયો. એનો 
અર્થ એ થયો કે અગસ્ય શક્તિમા પોતાનું સમર્પણ કરવાથી તેનુ જ 
શરણું શોધવાથી, અગમ્ય શક્તિ ગમ્ય થઈ શકી, એ શી રીતે, તે 
આપણે વિચારીએ. 


ર 
કિરતારની કરામત 


કિરતાર અગમ્ય, અગોચર, અનાદિ અને અવિનાશી છે એ બધું 
ખરું, પણ તેવા જ રહેવામાં અર્થ શો? તેમાં તેને પણ મઝા શી? 
આનંદ શોર? તેણૅ ગોચર થવું જ રહ્યું, ગમ્ય થવું જ રહ્યું, નલી તો આ 
વિશ્વરચનાનો કાંઈ અર્થ નહીં; એટલે તેણે કરામત ડરી. કિરતારની 
કરામત તે કુદરત. કુદરતમાં બધુંયે આવી જાય. પૃથ્વી ઉપરાત આકાશમાં 
અનેક બ્રહ્માંડો હોય, તારા હોય, ચંદ્ર હોય કે સુર્ય હોય તે બધુયે તેમાં 
આવી જાય. જળચર, ખેંચર કે ભૂચર પ્રાણીમાત્ર તેમાં આવી જાય. સ્થાવર 
કે જગમ નાનામોટા પદાર્થો તેમાં આવી જાય. કિરતારની આ કરામત. 
તેની મારફત અગોચર અને અગસ્ય કિરતાર ગોચર અને ગમ્ય બન્યો 
જેમ કવિ તેની કવિતામાં છે, શિલ્પી તેના શિલ્પમાં છે અને ચિત્રકાર તેના 
ચિત્રમાં છે, તેમ કિરતાર તેની કરામતમાં આણુએ આણુમા છે અને તે 
જેમ સંપૂર્ણ છે તેમ તેની કરામત --કુદરત કે તેનું નાનુમોટું અગ 
સપૂર્ણ છે આપણી વામન દૃષ્ટિ તેની સંપૂર્ણતાનેૅ પામી શકતી નથી; 
કારણ કે આપણે અપૂર્ણ છીએ. આપણે કુદરતનું સાન્નિધ્ય સાધી શકતા 
નથી આપણે કુદરતને તદ્રપ બની શકયા નથી. આપણે તેનાથી બહુ દૂર 
છીએ, જેટલા તેનાથી દૂર છીએ તેટલા તેનાથી અજાણ છીએ. જ્યા 


૪ 


અજાણપણું હોય ત્યાં દિલચશ્પી કયાથી હોય ? ત્યાં તન્મયતા કયાંથી હોય ? 
દિલચશ્પી ન હોય અને તન્મયતા ન હોય તો કુદરત આપણને વ્યગ્ર 
લાળૅં, ભયકર લાગે કે તુચ્છ લાગે એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે તેના 
ડિરતારની સાથે આપણી શરણાગતી હોય ત્યારે જ કુદરત પ્રત્યે આપણો. 
વિશ્વાસ અને તદ્રપતા હોય આપણા હૃદયમાં એવુ વસી રહેલું હોવું 
જોઈએ કે કુદરતનું નાનુ કે મોટું, રમ્ય કે ભયકર અંગ એ આપણું અગ. 
છે આવી શ્રદ્ધા સાથે તેવો અનુભવ પણ લેવાવો જોઈએ. 

પણ “યથા પિડે તથા બ્રહ્માડે'નો પાઠ ગોખી મારનાર આપણામાં 
તેવી શ્રદ્ધા નથી, તેમ તેનો અનુભવ લેવાની તાલાવેલી પણ નથી, તેથી 
આપણે પામર રહ્યા અને કુદરત સાથે એકતા ન સાધી શકયા; કારણ 
કે આપણે કહીએ ખરા કે વિશ્વના બધા જીવોમાં એક જ નિર્યતા વસી. 
રહ્યા છે, છતાં આપણા કહેવામાં આપણને વિશ્વાસ નથી અને તે 
માન્યતાને આપણૅ જીવનમાં અનુભવી નથી. 

સને ૧૯૧૦ની સાલની વાત છે: હું સુબઈથી એક જર્મન સ્ટીમરમાં 
દક્ષિણ આફ્રિકા જવા બેઠો ભરદરિયે એક દિવસ હુ સ્ટીમરના આગલા 
ડેક ઉપર પ્રભુલીલામાં રાચતો હતો તે વખતે મારી સાથે એક જર્મન ગુહસ્થ 
બેઠો હતો. તેણે મને એકાએક પૂછ્યુ * “તુ તો હિદુ છે ને?” મેં જવાબ 
આપ્યો “હા, હું હિંદુ છુ.” તેણે પૂછ્યું . “તું માંસ ખાતો નથી?” 
* તથી ખાતો. હું તો સાવ શાકાહારી છું ” “માસ ન ખાવાનુ કારણ શુ?” 
તેણે પ્રશ્ન કર્યો “કારણ કે જે જીવનુ માંસ ખવાય છે તેનામાં પણ મારા 
જેવો જીવ છે અને મને જેમ સુખદુ ખની લાગણી છે તેમ તે જીવને 
પણ સુખદુ ખની લાગણી છે મારાર્માં અને તેનામા એક જ આત્મા * 
ઓતપ્રોત છે એવુ હિંદુ ધર્મ માને છે, હું એ માન્યતામાં માનનારો 
છું “” સેં નિદ્ષયપૂર્વક જવાબ આપ્યો, 

તે મારી માન્યતા સાભળી કાઈક મજાક કરી બોલ્યો * “ ત્યારે તો તારે 
પણ કોઈક દિવસે પેલી માછલીનો અવતાર લેવો પડશે ખરોને?” સેં 
નિશ્ચયપૂર્વક ડહ્યુ : “માછલીરૂપે હુ ભૂતકાળમા હતો કે ભવિષ્યમાં હોઈશ 
તેની મને ખબર નથી હુ એટલું જાણુ છુ કે મારામા અને તેનામાં એક 
જ તત્ત્વ ઓતપ્રોત છે એમ મારો ધર્મ કહે છૅ અને હું તેમા માનું છું. ” 


પ 


આ પ્રકરણ લખતાં એ પ્રસગ મને યાદ આવ્યો અને તે દૃષ્ટિએ 
માછલી કૅ મગરમચ્છ, સિહ અને વાઘ જેવાં [લિસક જણાતા પ્રાણી કે નાગ 
અને સાપ જેવાં ઝેરી જણાતાં પ્રાણી એક જ કોટીમાં ગણાય, તે સાથે 
સૃષ્ટિમાં આકાર પામેલા સ્થાવર કે જડ પદાર્થ પણ કુદરતનું એક અવિભાજ્ય 
અગ ગણાય. આવુ જાણનાર અને અનુભવનારને આ સૃષ્ટિ સુંદર, 
રમ્ય અને સતૂ, ચિત્‌, આનંદથી ભરપુર લાગે. 

આવા વિચારમાં રમણ કરનારને એક વાત સ્પષ્ટ જણાશે કે, જૅમ 
કુદરતનો કિરતાર સંપૂર્ણ છે તેમ તેણે રચેલી કુદરતનું દરેક અંગ સંપૂર્ણ 
અને સ્વાયત્ત છે. કળાકાર સંપૂર્ણ હોય તો તેની કલા પણ સપૂર્ણ હોય; 
તેમ વિશ્વનો નિયંતા સંપૂર્ણ છે તો તેની કરામત - કુદરતનું દરેક અંગ સપૂર્ણ 
હોવું જોઈએ, 

જુઓ, શોધી કાઢો કે, સુષ્ટિમાં એક પણ જીવ એવો છે કે તેના 
જત્મતાની સાથે તેના જીવનનો બધી જરૂરિયાતો તૈયાર ન હોય? કેટલીક 
વખત નવા જન્ય લેનારના અંગમાં કઈ ને કંઈ ખામી જણાય છેં, તેં 
તો તેને જન્મ આપનાર જનેતા કૈ અન્ય પાચિવ દોપોને કારણે હશે. 
કુદરતી રચના તો એવી છે કે જીવમાત્રના શરીરની રચના તેના માટે 
સંપૂર્ણ અને સ્વાયત્ત હોય છે. ન 

આપણે માનવજન્મની વાત કરીએ પ્રભુએ બાળકને જન્મ આપ્યો 
તે સાથે તેના ખોરાક માટે માનાં સ્તનોર્મા દૂધ આપ્યુ માના દૂધમાં વિકૃતિ 
ન હોય, સા સંયમી અને મિતાહારી હોય તો તેના નીરોગી - સ્વચ્છ દૂધથી 
બાળકનુ પોષણ થયા કરે, તેનો વિકાસ થયા કરે. છતા માબાપના પાપે 
દૂધમાં વિકૃતિ દાખલ થઈ અને તેને કારણૅ બાળકમાં કાઈક વ્યાધિ પેદા 
થયો તો તેમાથી સુક્ત થવાને ડિરતારે તે બાળક્ને સાધન આપ્યુ જ 
છે, અને તે છે બાળકનો પોતાનો પેશાબ, કુદરતે તેને આ અમૂલ્ય સાધન 
સાથે આ પૃથ્વી પર મોકલ્યો છે એટલા માટે મેં લખ્યું છે કે, જ્મ 
કિરતાર સંપૂર્ણ છે તેમ તેનું કુદરતનું નાનું શું અંગ પણ સંપૂર્ણ રચાયેલું 
છે અને સ્વાયત્ત છે. 


પિ 


૩ 
કુદરત અને વિજ્ઞાન ' 


કિરતારે જે કુદરત રચી તેમાં માનવી અગત્યનું અંગ છે. જીવ- 
સુષ્ટિમાં માનવીનું સ્થાન સર્વોત્તમ ગણાય છે. એમ કહેવાય છે કે 
માનવજીવનમાં જ કુદરત સાથે તદ્રપ થઈ શકાય છે એટવે કે કિરતારના 
સ્વરૂપમાં એકરૂપ થઈ શકાય છે એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને કિરતારે 
સાનવીને બે મુખ્ય સાધન આપ્યાં છે . મન અને બુદ્ધિ સામાન્ય રીતે 
મન એ માનવીર્મા નિયામક શકિત છે અને બુદ્ધિ મનનો અંતિમ નિર્ણય 
કરનારી શકિત છેં 


મનના નિર્ણયનો આધાર તેના આજુબાજુના સજેગો; તેના સંપર્કો, 
તેનો પુરુષાર્થ અને તેના પૂર્વસસ્કારો પર પણ રહે છે. બુદ્ધિનું કામ મને 
રચેલા સકલ્પ-વિકલ્પોને શી રીતે પાર પાડવા તેની યોજના કરવાનુ હોય 
છે. આજુબાજુના ભૂંડા સંસ્કારોથી ઘેરાયેલું મન સારી બુદ્ધિને પણ પોતાના 
પ્રત્યે ઘસડી જાય છે, કારણ કે મન સકલ્પો ઘડનાર છે અને બુદ્ધિ એ 
સંકલ્પોને કાર્યમા મૂકનાર શક્તિ છેં પણ મન તેના સંસ્કારોને કારણે 
કુદરતના યત નિયમોમાં શ્રદ્ધાવાન હોય, તેમા પ્રીતિવાળુ હોય તો બુદ્ધ 
સનને કુદરતની રચનાને--એટલે કે કુદરતના કિરતારની રચનાને સહાયભૂત 
થવામા મદદગાર નીવડે છે અને મન તેના અવળા સસ્કારો કે સપર્કને 
કારણે કુદરતમાં શ્રાદ્ધાવાત ન હોય તો બુજ્ધિ તેને કુદરત સામે મોરચો 
માડવામાં અને કુદરતની સરસાઈ કરવામા મદદરૂપ નીવડે છે આ સંસ્કાર 
જેમ વ્યક્તિગત જીવનનો [વિષય છે તેમ સમૂહજીવનનો પણ વિષય છે અને 
તે પરથી પ્રજાના જુદા જુદા સમૂહ પર જુદી જુદી સંસ્કૃતિની છાપ 
પડે છે. જેમ કે પૂર્વની સસ્કૃતિ અને પશ્ચિમની સસ્કૃતિ. 


કુદરતના કિરતારના નામે ધર્મપ્રવર્તકોએ તો પોતાની ધર્માશાઓમાં 
સ્પષ્ટ શબ્દોમા આદેશ આપ્યો છે કે, 


૭ 


“તું તારો રોટલો તારા પરસેવાથી પેદા કરીને ખા. તને બે હાથ 
અને બે પગ આપ્યા છે. જે યજ્ઞ કરીને નવું પેદા કરીને ખાતો નથી તે 
ચોર છે અને તેવા યજ્ઞથી પૅદા કરેલું અન્ત જે પોતાને માટે જ રાધીને 
ખાય છે તે પાપ ખાય છે. ” દરેક ધર્મના ધાર્મિક વુત્તિવાળા સત્પુરુપો એ 
આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે. ત્યારે એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે માનવીને બે 
હાથ અને બૅ પગ જે મહેનત કરીને પોતાનુ ગુજરાન ચલાવવા આપ્યા 


છે તો પછી બુદ્ધિનો શો ઉપયોગ? 


જવાબમાં દરેક ધર્મના સંત પુરુષોએ એવું કહ્યું છે કે, બુદ્ધિ તો 
કુદરતના સહકારમાં વાપરવાને પ્રભુએ આપી છે. એટલે કે કોઈ પણ 
કારણે કુદરતનું કોઈ નજીવુ અંગ અપંગ હોય તો તેને મદદ ડરવા માટે 
પ્રભુએ માનવજાતને બુદ્ધિતત્ત્તની બક્ષિસ આપી છે, બુદ્ધિ પરભોગ્ય 
(પારકાની સેવા માટે) હોય તો સંસાર સુખી થાય. બુદ્ધિ આપભોગ્ય 
(સ્વાર્થ માટે) હોય તો આ સસારનેૅ મરુભૂમિ બનાવી દે. આ રીતે 
જ કુદરત સમરૂપ રહે એમ ન થાય તો કુદરત બદરૂપ બને અને 
બુદ્ધિ માનવજાત પર કે જીવમાત્ર પર આફત ઉતારે; પણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ 
કેવો થશે તે મનના સસ્કાર પર આધાર રાખે છે. મનના સંકલ્પમા 
બુદ્ધિ સાધન છે. મન સંસ્કારોમાં કેળવાયેલુ હોય, કસાયેલું હોય, તપ 
અને ત્યાગની ભૂમિકામાં પરિપક્વ થયેલું હોય તો બુશ્ધિનો ઉપયોગ 
માનવકુળના કલ્યાણના કાર્યમા થશે. પણ ભન સ્વેચ્છાચારી હોય, મહત્ત્વા- 
કાક્ષી હોય, સત્તાખોર હોય, તેમ જ કામી, લોભી અને કોધી હોય તો 
તે પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ માનવકુળની સ્મશાનભૂમિનો રખેવાળ 
બનવામા કરશે 


આસ વિચારતા કુદરત અને કુદરતના કલ્યાણકારી નિયમોના 
નિયમનમાં રહી જે મન પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ડરે છે તે બુદ્ધ 
કુદરતને મદદગાર થાય છે, જીવમાત્રને ઉપકારી નીવડે છે અને સંસારની 
ઉત્તમ સેવા બજાવે છે પણ હાલ આપણે શું જેઈએ છીએ? માનવ- 
મનની પ્રેરણાથી બુદ્ધિએ ખૂબ પ્રગતિ કરી છે, માનવજાતને આશ્ચર્યચકિત 
કરે એવી શકિત વિસ્તારી છે. તેણે કુદરતની શક્તિનો અભ્યાસ કરી, 
તેના ગુણદોષ જાણી, તેમાંથી નવી નવી શક્તિઓ કળવી, તેમાંથી મેળવેલા 


ત 


સામર્થ્યયી તેની જ સામે મોરચો માંડયો છે તે સામર્થ્યને વિજ્ઞાનનું 
સામર્શ્ય કહીએ છીએ, આ સામર્થ્યમા બુદ્ધિની કરામત છે. હાલ વિશ્વ- 
ભરમાં આ રમ્ય કુદરત સામે આ બુદ્ધિએ રચેલા વિજ્ઞાને ભયંકર મોરચો 
માંડયો છે અને રામ જાણે તે રમ્ય કુદરતને કયારે રોળી નાખશે તે કહી 
શકાય નહીં. આ મોટી વાત જવદી ખ્યાલમાં આવે, મારુ કહેવાનું મને 
સુગમ પડે અને વાચકને સમજતાં સુગમ પડે તે માટે હાલ ઊભા થયેલા 
અણુયુદ્ધના યુગમાં માનવ, પ્રાણી અને વનસ્પતિનાં કુળ કેટલાં બિન- 
સલામત છે તેનું અને બુદ્ધિએ સર્જેલી દશા કેટલી કારમી છે તેનું કાંઈક 
વર્ણન મેં આપ્યું છે આ આપવામાં હુ મારા વિષય બહાર નથી 
ગયો, કારણ કે આ ઊભી થયેલી વર્તમાન વિષમ પરિસ્થિતના મૂળમાં 
પણ એ જ વિનાશક તત્ત્વ છે આપણૅ આપણા રોજબરોજના જીવનમાં 
પણ તેને જ અપનાવીએ છીએ અને તેનાં પરિણામો પર રાચીએ છીએ. 
દિનપ્રતિદિન આપણે તેં વિનાશક વિજ્ઞાનની દિશામાં આંધળી દોટે દોડીએ 
છીએ તેં નાની વસ્તુ જે હાલની કારમી પરિસ્થિતિના બીજરૂપે આપણા 
સામાન્ય વહેવારમાં પડી છે તે બતાવવાને માટે જ વિજ્ઞાને જે ભયંકર 
પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે તેનુ વર્ણન મેં આપ્યું છે. હવે હું મૂળ વાત 
પર આવુ આ ઉપરના પ્રવાહમાં તણાઈને આપણે આપણો જીવનવ્યવહાર 
અને આપણુ કીમતી સાધન જે શરીર તેનુ સ્વાસ્થ્ય આપણે શી રીતે 
“બગાડયા અને તેમા બુહ્ધિના સંચાલનથી વિજ્ઞાને કેવો ભાગ ભજવ્યો તે 
બતાવવાનો હુ પ્રયત્ન કરીશ 


જ 
શરીરસ્વાસ્થ્યતું સાચું સાધન -૧ 


બીજા પ્રડરણથાં જે શુદ્દો આપણે તારવ્યો તેને હવે આપણે સંભારી- 
એ ઝે કુદરત જેમ સંપૂર્ણ છે તેથ કુદરતના એક નાના સરખા 
એવા બાળકનું અંગ ર્સંપૂર્દી અને સ્વાયત્ત ત્રનાવેલું છે. એ શરીરના 
સ્વાસ્થ્થ માટે પરાવલંબનની જફર નશી, કોઈ પણ વિજાતીય ડ્રવ્યની 
જરૃર નથી. કુદરતના કિરતારે તેના શરીરની સ્ત્રનામાં જ શરીરનું સંપૂર્ળ 
સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તેવાં ત્રવ્યો મૂકશ્રાં ૪ છે. શરીરને પોષણ આપૅ 
તેવા નિર્દોષ ખોરાકનું સૅવન હરહંમેશ વિવેકથી થાય તો બાળક ચોટું 
શ્રાય અને નેનું મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી તેનું સ્વાસ્થ્ય બગડે જ નર્ડ. 
પણ આપણું મન ઓછું આપણા હાત્રમાં છે? આપણાં માબાપ, જેમના 
પર બાળકના ઉછેરનો આવાર છે, તેમને પણ ખબર હોતી નથી કે 
પોતાના બાળકના હિત ખાતર પોતે કેવું વર્તત રાખવું. ખબર હોવા 
છતાં નબળાઈને તાબે થાય અને બાળકનું સ્વાસ્થ્ય બગડ. આવી ભૂડ 
થઈ હોય તોપણ પ્રભુની કૃપાથી તે ભૂક સુધારવા ચાટે તેને પૂરી 
સામગ્રી મળૅલી છે અને તે છે બાળકનો પોતાનો પેશાબ. દરેક છવ 
માટે પ્રભુની આ બક્ષિસ્ર છે. વ્ોપગાં પચુઓ જે આપણા સંપર્કમાં 
જીરે છે તેને તો આપણે જેઈએ છીએ કે હાથ વિનાનાં જાનવરોના દારીરની 
રથ્રના જ કદરતે એકી ડરેલી હોય છે કે તેની જીભ તેની મૂત્રેન્દ્રિયને 
પહોંથરી વળે. અને તે જ રીતે દરેડ જાનવર કુદરતી રીતે પોતાના મૂત્રનો 
ઉપયોગ કરી પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સાચવવા પ્રયન્ન ડરે છે. 

માણસા પળ તેના ઉપયોગથી પોતાનું સ્વાસ્શ્ય સાચવતાં, માણસને 
કોઈ પણ રોગ અયુક્ત ખોરાડત્રી દ્રાય, અસંઘમથી થાય, માઠા વ્યસનથી 
થાય, અનિયચિત દહેણીકરતીથી થાય, અતિશય શ્રમ કે શ્રામ સિવાયના 
જીવનથી થાય અગર અન્ય કોઈ પણ કારતે થાય તો તે કારણ દર 
ટરી, થયેલો રોગ મૃત્રપ્રયોચશ્રી શમાવતાં. આ પ્રયોગ પ્રાચીન ભારતમાં 
પ્રસિદ્ધ હતો. જેમ પચાસ વરસ પહેલાં આપના દેશમાં ઘેરઘેર વૃઇઃ 


૧૦ 


દાદીઓ વનસ્પતિ કે ખનીજ ક્ષારોના સાધનથી ઘરનાં બાળકો. કે મોટાના 
બગડેલાં શરીરસ્વાસ્થ્યને સુધારી લેતા, તેમ પ્રાચીનકાળમા પેશાબનો પ્રયોગ 
ઘરગથ્થુ હતો. પુરાણકાળમા લખાયેલા સસ્કૃત પુસ્તક “ શિવામ્બુ કલ્પ 'મા 
પેશાબનુ માહાત્મ્ય લખાયુ છે. લખાણ પૌરાણિક પદ્ધતિનુ છે અને શિવજી 
ને પાર્વતીના સંવાદરૂપે છે તેમાથી આપણા હેતુ પૂરતો થોડો ભાગ હું 
નીચે આપું છું 

“હે પાર્વતી, હવે હુ તમને ક્રિયાની સિદ્રિને આપનારા પાત્રો 
વિષે કહીશ, કે જે પાત્રો પ્રયત્નપૂર્વક શાસ્રના જાણનારાઓએ બતાવ્યાં 
છે. સોનાનુ, ચાદીનુ, તાબાનું, કાસાનુ, પિત્તળનુ, લોખડનુ, માટીનુ, 
સીસાનું અને કાચનુ “બનેલું, કૌટાવાળા વૃક્ષનુ બનેલુ, બીલાનુ બનેલું, 
પાણીમાના શખલાંનુ કે હાડકાં વગેરેનું બનેલુ, ચામડાનુ બનેલુ અથવા 
પાદડાનુ બનેલું - આમાથી કોઈ પણ પ્રકારના પાત્રમાં શિવામ્બુને રાખવું, 
ધારણ કરવું, તેમા પણ માટીનુ અને તાંબાનું પાન્ન, હે દેવી, ઉત્તમ છે. 

ખારા અને તીખા પદાર્ષોનો ત્યાગ કરનાર સાધક શ્રમરરાહિત 
(વધારે ક્રમ ન કરતાર) થઈ, અલ્પાહાર કરી, જ્તિન્દ્રિય થઈને ભૂમિ 
ઉપર સૂએ, પછી જ્યારે ચોથો પ્રહર થાય ત્યારે બુદ્ધિમાન સાધકે 
ઊઠીને મૂત્રોત્સર્ગ કરવો. પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખીને તેં પરમ શુભ- 
ચિન્તકે પ્રથમની ધારાનો ત્યાગ કરીને તેમ જ અંતની ધારાનો ત્યાગ . 
કરીને મધ્ય ધારાને ગ્રહણ કરવી એ શિવામ્બુ ગ્રલણનો ઉત્તમ પ્રકાર છે. 
જેમ સર્પના શરીરમા, મોઢામાં અને પુચ્છમાં ઝેર હોય છે, તેમ જ તે 
ધારામાં પણ હે દેવી, એવો જ પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે. શિવામ્બુ એ દિવ્ય 
અમૃત છે વૃદ્ધાવસ્થા તથા રોગનો નાશ કરનાર છે. તેને લઈને યોગી 
હમેશાં સાધનોને ખરેખર કરે છે ” 

આગળ લખતા શિવામ્બુપાનનો વિધિ અને ફળ બતાવે છે તેમા 
પૌરાણિક પર્દ્ધાતે પ્રમાણે ઘણી અતિશયોક્તિ જણાય છે. તેના મુદતી 
ઉપયોગથી થતા લાભનુ વર્ણન કરતાં લખે છે કે, 

“શ્રથમ મુખ શુદ્ધ કરીને આવશ્યક ક્રિયાઓને કર્યા પછી જત્મ્‌- 


રેગનો નાશ કરનાર નિર્મળ શિવામ્બુનુ પાન કરી એક મહિના સુધીનો 
પ્રયોગ કરવાથી અભ્યતર નિર્મળ થાય છે. ” 


1 ૧૧ 


ઘછી બાર મહિનાના પ્રયોગથી માંડી બાર વરસના પ્રયોગથી મળતી 
સિદ્ધિનો ઉલ્લેખ છે. એ બધી વિગતો અહીં લખવાની જરૂર નથી, 
આપણૃ કામ તો શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટેનું છે. 

એ જ પુસ્તકમાં બીજા ભાગમા નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે; “રોજ 
સવારે શિવામ્બુ , . , પિવાય તો કફનો રશેગ નાશ પામે છે, વાયુના 
રોગો અને પિત્તના રોગો નાશ પામે છે, જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે 
અને બળવાન કાયાવાળો થાય છે. 

“દવસમા ત્રણ વાર અને રાત્રે ત્રણ વાર જે માણસ શરીરને 
શિવા*બુ મર્દન કરે છે તેં દીર્ઘાયુષ્યવાળો થાય છે, મજબૂત અંગવાળો, 
રોગરહિત અને ઘણી જ વાર આનદ મેળવનાર થાય છે. અહોરાત્ર 
ત્રણ વાર શિવામ્બુથી અગનું મર્દન કરનાર સોના સરખી કાયાવાળો 
સુંદર બને છે 

“હે પાર્વતી! એક વાર પાન, એક વાર મર્દન શિવાસ્બુથી જે કરે 
છે તે સહાપરાક્રમી શરીરવાળો, ત્રણ વર્ષમાં દેદીપ્યમાન શરીરબળ અને 
વિજ્ઞાનવાળો થઈને વાક્સિદ્િને મેળવનાર અને જ્યા સુધી ચાદતારા રહે 
ત્યાં સુધી જીવનારો થાય છે ” 

ઉપરના અવતરણોમાથી આપણને જણાતી બધી અતિશયોકિત 
આપણે કાઢી નાખીએ તોપણ સર્વ કોઈ નીચેના મુદ્દાઓનો સ્વીકાર 
કરશે એવું છું માનું છુ. 

૧ પેશાબનો પ્રયોગ એ કંઈ નવી શોધ નથી. 

૨. સેકડો વર્ષ પહેલાં ભારતવર્ષમાં તે પ્રયોગ પ્રચલિત હતો. 

૩ તેના ઓછાવત્તા સેવનથી સિછિઓ મેળવવાની વાતને ટાળીને 
એટલુ સ્વીકારવુ રહ્યું કે, તેના યોગ્ય ઉપયોગથી કોઈ પણ દોપથી 
ગુમાવેલુ શરીરસ્વાસ્થ્થ પાછુ સેળવી શકાય છે અને ચાલુ સ્વાસ્થ્યને 
સાચવી શકાય છે. 

એ જ પુસ્તકમાં પેશાબને કેન્દ્ર દ્રવ્ય તરીકે રાખી જુદાં જુદાં 
અનુપાનથી જુદા જુદા રોગો મટી જાય છે એવી વિગત આપેલી છે, 
તેની સાઘે આપણને નિસ્બત નથી, પણ તેમાથી એટલુ તત્ત્વ ચોક્ક્સ 
તારવી શકાય કે બધા રોગોને શમાવવાની પૅશાબમા શક્તિ છે. આ 


૧૨ 


પુસ્તકના ઉલ્લેખ ઉપરાંત આપણને સુવિદિત છે કે આપણા યોગીઓ કૅ 
જેમણે યોગ મારફત આત્મસ્થિતિ સિદ્ધ કરવાના હેતુથી યોગસિદ્ધિ 
મેળવી છે તેમણે તે સાધના કર્યા પહેલા પોતાના શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સંપૂર્ણ 
સુધારી લેવાના હેતુથી પેશાબનો જ ઉપયોગ કર્યો છે હાલમા દક્ષિણમાં 
વરસો સુધી યોગસિદ્ધ મહાત્માઓ પાસે રહીને યોગસિદ્ધ થનાર મારા 
એક સ્નેહીએ મારા સ્વાનુભવની કથાવાળો લેખ વાંચીને મને પત્ર 
લખ્યો છે. તેનો ભાવાર્થ એ છે કે; તેમણૅ પણ એ પ્રયોગ પોતાની 
સાધનાના કાળમાં કરેલો તેનાથી શરીરની તદુરસ્તી સારી થાય છે એટલું 
જ નહીં, પરતુ મનાદિ ઇંદ્રિયોના વિકારો ટાળવામાં એ મદદરૂપ થાય 
છે અલબત્ત આ પ્રયોગની સાથે સાથે ભગવાનનું સ્મરણ, તેની પ્રાર્થના 
અને ભગવાનની સાથેનું ભાવનાથી કરીને અનુસધાન થયા કરેલુ હોય તો 
તેવો પ્રયોગ પ્રભુકૃપાથી ફળદાયી નીવડે છે. તેમના સદ્ગુરુએ આ જાતનો 
પ્રયોગ કરવાની તેમને આજ્ઞા કરેલી અને તેમણે તે પ્રેમથી, કશા પણ 
સકોચ વગર માન્ય ડરેલી શરૂઆતમાં તેમણે માનેલું કે ઘુણામાત્ર મનમાં- 
થી નીકળી જવી જોઈએ તેટલા ખાતર તેમને તે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યુ 
શશે ,. પણ એ સાથે એ પણ ખરું કે શરીરમાં સંપૂર્ણ તદુરસ્તી ન 
હોય તો યોગસાધનામાં વારંવાર વિક્ષેપ પડે, માટે યોગસાધના કરતા પહેલા 
દરેક સાધકે પોતાનુ શરીરસ્વાસ્થ્ય સંપૂર્ણ રીતે મેળવી લેવું જોઈએ તેમણે 
કોઈ પણ જાતના ખોરાક વિના એકલા એ પ્રયોગથી સવા માસના ઉપવાસ 
કરી શરીરસ્વાસ્શ્ય મેળવ્યુ અને સમભાવ સાથે સંયમ કેળવ્યો. અતમાં 
તેઓ મને લખે છે કે, “ આપને આપના પેશાબથી જે ફાયદો થયો ને 
તે આપે જગત સમક્ષ નિ સકોચપણે મૂકયો તેથી આપે એડ ભારે લોક- 
સેવાનું કામ કર્યું એમ મને પોતાને લાગે છે.” 

જેત શાસ્રોમા પણ ધાશિક ઉપવાસોમાં મૂત્રપાન કરવાની વિધિનો 
ઉલ્લેખ છે ડૉકટર જીવરાજ ઘેલાભાઈના “ વ્યવહારસુત્ર 'મા તે આપવા- 
સાં આવેલ છે મૂળ પાઠ 1૪૧॥ 

જભાવાર્થ (૪૧) બે પડિમા કહીને કહું છું. નાની માત્રા (પિશાબ)ની 
પડિમા અને મોટી માત્રાની પડિમા નાની માત્રાની પાડિમાં વહેતાર 
સાધુને કલ્પે પહેલી શરદ (શિયાળાના) ઝતુકાળના સમયને વિષે એટલે 


૧૩ 


માગશર માસે તથા છેલ્લા ઉષ્ણ (ઉનાળાના) કાળ સમયને વિષે એટલે 
અપાડમાસે ગામ બહાર, ગામને વિષે અથવા જ્યા સુધી સનિવેશને વિષે, 
વનને વિષે, વનની કઠણ જગ્યાને વિષે પડિમા સ્થાપવી (હેવી) ડલ્પે, 
જતિને પડિમા વહેવી, વડી વર્જે તો ૧૪ ભડ્તે પૂરી થાય. એટલે છ 
ઉપવાસ પછી પારણું ડરે. જો ન જમીને પડિમાં વહે તો ૧૬ ભડતે 
એટલે સાત ઉપવાસે પૂરી થાય. આ પડિમા વહેતા જે જે માતુ 
(પેશાબ) દિવસે આવે તેને પી જાય. ને રાત્રે આવે તે ન પીએ (એટલે 
પરઠવૅ). માતું જીવ સહિત હોય તે પરઠવે, જીવરહિત આવે તે પી જાય. 
ચીગટવાળુ માતું હોય તે પરઠવે ચીગટ વિનાનું હોય તે પીએ. રજ 
સહિત હોય તો પરઠવે, રજરહિત હોય તો પીએ, જે જે માતુ પછી 
તે થોડું હોય કે ઘણુ' હોય તેનુ ઉપર મુજબ કરે, 

મોટી માત્રાની પડિમા અગીકાર કરનારને પણ ઉપર મુજબ પેશાબ 
પીવાનો વિધિ છે. પણ તેને ૭ અને ૮ ઉપવાસ કરવાનો વિધિ છે. 
આ પડિમા પુવેંધર સાધુ વહે છે ” 

હજી પણ ગામડામાં ડોશીમા બોળકોના શેગ માટે એ સાધન 
વાપરે છે. મૂત્ર એ કોઈ અમુક રોગની દવા નથી પણ બગડેલા શરીરનું 
સ્વાસ્થ્ય મેળવી લેવાની કુદરતે બક્ષેલી અમૂલી બક્ષિસ છે. 

તિબેટમાં લામાઓ તો આનો સારી રીતે ઉપયોગ કરે છે. આ 
કાઈ નવી વાત નથી પણ પુરાણી પ્રણાલી છે, તે પ્રણાલી કુદરતની 
રચનાને અનુન્નરીને હોઈ દોપરહિત છે અને ધર્મ્ય છે; કારણ કે તેથી 
યુક્ત વર્તનમાં સંયમ અને સાદાઈ કેળવાય છે 

પણ માનવી તે માનવી છે. તે અનેક ઊણપોથી ભરેલો છે, તે 
ઊણપોર્માંથી ભાગ્યે જ કોઈ બચી જાય છે અને બાકીના તો આ 
સંસારમાં બિનજવાબદાર બની અનેક નાનીમોટી બૂરી આદતોથી શરીર- 
સ્વાસ્મ્ટ બગાડતા આવ્યા છે. સંસારમાં માનવી જેમ કુદરતી જીવનમાંથી 
દૂર દૂર ભાગતો જાય છે તેમ તેમ તેનુ સ્વાસ્થ્ય પણ બગડતું જાય છે 
અને આ જમાનામાં તો કદાચ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું હશે, આનાથી 
વિશેષ બદતર દશા કઈ હશે? આ બદતર દશાની શરૂઆત પણ એ 
રીતે જ થઈ હશે ને ડે માણસે, કુદરતે શરીરસ્વાસ્થ્યને સાચવી રાખવા 


૧૪ 


આપેલી સીધી સાદી બક્ષિસ - મૂત્રનો સૌધો ઉપયોગ કરવાને બદલે તેણે 
સાથે સાથે આજુબાજુની વનસ્પતિનો અનુપાન તરીકે ઉપયોગ કરવા 
માંડયો હશે અને ધીમે ધીમે તે અનુપાનનાં દ્રવ્યો જ તેનુ મૃળ 
સ્થાન દબાવી બેઠા હશે. અરણ્યમાં કુદરતની ગોદમા રહેતા તે સમયના 
શરીરશાસ્રીઓએ સશોધક વૃત્તિથી અનેક અનુભવો કરી, અનેક સાધના 
કરી આયુર્વેદની રચના કરી છે. શરૂઆતમા મૂત્રને સધ્યમાં રાખીને 
વનસ્પતિ દ્રવ્યોનો અનુપાન તરીકે ઉપયોગ કરવા માડયો હશે પછી અંતે 
મૃત્રને પણ તરછોડી પાણી, મધ, ઘી કે દૂધ વગેરેનો ઉપયોગ થરૂ થયો 
હશે એમ લાગે છે. અતે મૃત્ર, મૂળરૂપે હતુ તેને બદલે વનસ્પતિ દ્રવ્યો 
મૂળ દ્રવ્ય તરીફે બની બેઠા તેથી જ તેમાં મોટે ભાગે કુદરત સાથેનો 
સબંધ સચવાઈ રહ્યો; પણ પરિણામે કુદરતની મૂળ કરામત સાવ વિસારે 
પડી ગઈ છે જેમ હાલનું એલોપથી વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ એટલું બધું આગળ 
વધ્યુ છે અને સમાજ પર એની પકડ એટલી બધી જામી ગયેલી છે કે, 
આયુર્વેદને એની સાથે પરોવી દેવામાં આવશે તો આયુવેદ પણ ભૂંસાઈ જાય 
એવો પૂરો સભવ છે, તે જ પ્રમાણે આયુર્વેદના પ્રચડ વેગ સામે કુદરતનો 
મૂળ મુદ્દો વિસારે પડી ગયો હશે. આ વિસારે પડી ગયેલી દિવ્ય બક્ષિસની 
કાઈક ઝાખી ઝાખી યાદનુ દર્શન હજી પણ લોકજીવનમાં થાય છે. ગામડામાં 
વૃદ્ધ માતાઓ પોતાના બાળકોને બીમારીમાં તેમનું મૂત્ર પિવડાવીને તેમનું 
શરીરસ્વાસ્થ્ય સાચવે છે સૂત્રના ઉપયોગથી ગમે તેવા ઘા પણ રુઝાઈ 
જાય છે તેવી પ્રચલિત માન્યતા હજી પણ આપણા સમાજમાં છે. , “એ 
માણસ તો વાઢી આંગળી પર પણ મૂતરે એવો નથી' એ ઉઠેતમાં એ 
જ અર્થ છે કે, વઢાયેલી આગળીને દુરસ્ત કરવાની શક્તિ મૂત્રમા છે 
ગામડાની ભાગોળે ઘણા દિવસો સુધી મુકામ નાખી મજૂલી કરી ગુજરાન 
ચલાવતા લુહારિયાઓની કોમ પોતાના બળદને તેનું જ મૂત્ર ટીપેટીપુ 
પાય છે, જેથી બળદને મૂત્રમાનાં પોષણના દ્રવ્યો મળતાં અને બળદ માતેલા 
અને તેજદાર રહેતા. એ હકીકત મેં જાતે જોયેલી છે. આજે પણ તિબેટમાં 
મૂત્રનો ઉપયોગ સારા પ્રમાણમાં થાય છે ત્યાંના લામાઓ તેના ઉપયોગના 
પ્રતાપે દોઢસો વરસ સુધી પોતાનુ સ્વાસ્થ્ય સાચવી શકે છે અને એ 
જ સાધનથી રણમા સુસાફરો પોતાનાં ખોરાક-પાણી ખૂટી પડે ત્યારે 
૧૫ 


પોતાનો જ પેશાબ પીને દિવસો સુધી મુસાફરી કરી સલામત રીતે રણને 
વટાવી શકયા છે. વહાણવટાનો ધંધો કરનારા ભરસમુદ્રમા તોફાની હવામા 
પોતાનું વહાણ અવળે રસ્તે ચડી જાય અને પોતાને પીવાના પાણીનો તથા 
ખોરાકનો જથ્થો ખૂટી પડે ત્યારે વહાણ પરના માણસોને પોતાના જ 
પેશાબથી ટકાવી શકતા હતા; અને એમ કરતા થોડા દિવસોમાં બીજુ વહાણ 
મળી જાય કે કિનારો મળી જાય એટલે છેવટે બચી જતા હતા એવો હેવાલ 
વહાણવટાના ઇતિહાસમાં છે, મરહમ મોરીસ વિલ્સન જેણે હિમાલયના 
પ્રખ્યાત શિખર એવરેસ્ટ પર ચડવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કરેલો, તેમણે ચડતાં 
ચડતાં પીવામાં અને શરીરે માલિસ કરવામાં પોતાના પેશાબનો ઉપયોગ કરી 
હરેક પ્રકારની નાનીમોટી માદગીમાંથી પોતાના શરીરને બચાવ્યું હતુ, અને 
તે જ સાધનથી ઉપવાસ અને માલિસ કરી પોતાનુ ચેતન અને જીવન- 
શકિત ટકાવી રાખ્યાં હતાં, આ પ્રયોગ એવરેસ્ટ પર આરોહણ કર્યા પહેલાં 
તિબૅટના લામાઓ પાસેથી તેમણે જાણી લીધો હતો. 


નન 


પ્‌ 
શરીરસ્વાસ્થ્યનું સાચું સાધન-૨ 


આ મુત્રપ્રયોગ પશ્ચિમના દેશોમાં કયારથી પ્રચલિત હતો તેની 
જરૂરી માહિતી મને હજી પ્રાપ્ત નથી થઈ, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના એક 
વાકય પરથી ક્રાદ્ધાળુ ખ્રિસ્તીઓએ તેનો પ્રયોગ કરવા માડયો હશે. 
“ધી વોટર ઓફ લાઈફ' નામનું પુસ્તક લખનાર જૉન આર્મસ્ટ્રોગે 
પણ બાઇબલના જૂના કરારમાંથી તેની પ્રેરણા મેળવેલી, જૂના કરારના 
પાંચમા અધ્યાયમાં આજ્ઞા છે કે “ઝા ૪લ' 5 01 07 11112 
૦097 બંકલાળ ” અર્થાત્‌ તારા પોતાના જ શરીરમાંથી નીકળતા 
પેશાબનુ પાન કર આ વાક્યના અનુસધાનમા શ્રી આર્મસ્ટ્રાંગને ઘણી 
સ્મૃતિઓ તાજી થઈ અને તે પરથી તેણૅ પોતા પર એ પ્રયોગ કર્યો 
તેની વિગત આપણે આગળ વાચીશું; પણ તે પરથી એવુ તારતમ્ય 
કાઢી શકાય કે, પશ્ચિમના દેશોમાં પણ આ પ્રયોગ જાણીતો હતો અને 


૧દુ 


લોકો તેનો લાભ લેતા હતા. વળી બાઇબલના નવા કરાર -- (સેથ્યુ 
૬-૧૭)માં એવો ઉધ્લેખ છે કે, “ ૪ ઉત પ0 &િડાલ્ડા, 811010 
7 પલ્ટર્ત દત્ત પડી 00૯ શિલ્ડ” આ સુત્ર વાંચતાં જ શી 
આર્મસ્ટ્રાગનૅ એવું સૂઝી આવ્યું કે તેમણે પેશાબ પીવા સાથે તેનું શરીર 
પર માલિસ પણ ડરવા માંડું; અનૅ ખાસ કરીને ગળું, મોં અને માથા 
પર સારી રીતે માલિસ કરવા સોંડયું, પરિણામે ધર્મપુસ્તક બાઇબલમાં 
ક્હેલા સૂન્રની યથાર્થતા તેમને સમજાઈ. 


એ રીતે પશ્ચિમની પ્રજારમે ધર્સપુસ્તક બાઇબલમાંથી આ પ્રયોગની 
પ્રેરવા મેળવી છૅ; પણ તે પહેલાં આ પ્રયોગ પ્રચલિત હતો કે કેમ તેની 
કોઈ ચોક્ક્સ માહિતી નથી. બાઇબલના ઉપરના સૃત્ર પર શ્રદ્ધા રાખી 
ગુજરાતમાં રહી ગયેલા એક પ્રખ્યાત મિશનરી ડોકટરે હજારો દર્દીઓના * 
અનેક પ્રકારના દર્દો મટાડવામાં દવાના હિસ્સામાં જ તે જ દરદીના 
પેશાબનો પણુ હિસ્સો નાખવાની પર્દધાત દાખલ ડરેલી. દરદીના દરરોજના 
પેશાબમાંથી થોડો હિસ્સો તેને તપાસવાના નામે દરદીના નામવાળી શૌશીમાં 
તે ડૉક્ટરનો મદદનીશ માણસ હંમેશાં લે અને તેની દવાની સાથે પૅશાબ- 
નો એક હિસ્સો હંમેશાં ઉમેરે પરિણામે ડૉક્ટરને ખાતરી થઈ કે તેના 
દરદીઓને સત્વરે આરામ થવા માંડયો. કાદ્ધાથી પ્રેરાઈને તેણે આ રીતે 
હજારો દરદીઓની સારવારમાં દવા સાથે પેશાબનો પણ ઉપયોગ કરી એક : 
નિષ્ણાત ડૉક્ટર તરીકે ભારે ખ્યાતિ મેળવેલી, જોકે આ અખત્યાર ડરેલી 
પદ્ધતિ સાવ છૂપી રાખવામાં આવેલી, ડૉક્ટર પોતે અને તેનો મદદનીશ 
બે જ જણ જણે. ર 

ગઈ સદીની શર્‌આતમાં ગ્રેટ બ્રિટનમાં એક અદ્ભુત પુસ્તક પ્રગટ 
થયું. તેનું નામ એક હજાર જાણવા યોગ્ય નુસખા” હતું તેમાં નીચેની 
હકીકત આપૅલી છે : 

શરીરની અંદરની અને બહારની દરેક બીમારીનો સર્વમાન્ય અને 
ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે, “નવ દિવસ લાગલાગાટ સવારમા તમારું પોતાનું 
મૂત્ર પીઓ. તે રક્તપિત્ત મટાડે છે અને તમારા શરીરને હળવું અને 
પ્રટલ્લિત બનાવે છે.” “પેટનું જલંદર અને કમળો પણ એ. જ પ્રમાણે 
મૂત્રનો ઉપયોગ કરવાથી મટે છે.” “મૂત્રને ગરમ કરીને તમારા કાનને 


૧૭ 


નરમ ચિચકારીથી ધોયા કરો તો તેનાથી કાનનું બહૅરાપાણુ, તેમા ચાલતી 
ધમણ અને કાનનાં અનેક દરદો નાબૂદ થશે. ” “ તસારી આખો દુખવા 
આવી હોય અને સૂજી ગઈ હોય તો તમારા મૂત્રથી તેને ધોયા કરવાથી 
તે દુખાવો અને સોજો સટી જશે, અને સાથે સાથે આખ સ્વચ્છ અને 
તેજદાર દૃષ્ટિવાળી થશે, ” “ તમારા હાથ જૂઠા પડી ગયા હોય, તેમા ચીરા 
પડયા હોય અને ગરમીને કારણે ચાદાં પડથાં હોય તો તેને તમારા મૃત્ર 
વડે ધોવાથી અને ચોળવાથી તે સારાં થઈ જશે. ” “તમને શરીર પર 
તાજે ધા થયો હોય તો મૃત્રથી તે ધોયા કરવો, તેથી અસાધારણ સુધારો 
થશે, શરીર ઉપરના કોઈ પણ ભાગમાં તમને ચેળ કે બળતરા થતી હોય 
તો તે ભાગ પર મૃન્મ ચોળો એટલે તે બંધ થશે ” “ તમને હરસ થયા હોય 
અગર ગુદાના ભાગ પર અન્ય કોઈ દરદ થયુ હોય તો ગુદાને વારવાર 


મૃત્રથી ધોયા ડરો તો હરસ અને અન્ય કોઈ પણ દરદ મટી જશે.” 


ઇંગ્લંડમીં અઢારમી સદીની શરૂઆતના સમયમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા 
પુસ્તકમાં મૂત્રના અસરકારક ઉપયોગ વિષે ઉપરનો ઉલ્લેખ છે. તે ઉપરાત 
સને ૧૬૯૫મા પ્રસિદ્ધ થયેલુ પુસ્તક “ સોલોમનનો અગ્રેજ વૈદ્ય ' માં મૂત્ર 
વિષે અજાયબી ભરી હકીકત છે. તેમાં લખ્યું છે : 

“માનવી અને મોટા ભાગના ચોપગાં જાનવરોનુ મૂત્ર ધણા ઉપયોગ- 
મા આવે છે તેમાંય માનવીનું મૃત્ર પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ર અને રસાયણ- 
શાસ્રમાં વપરાય છે તે લોહીમાનો પાણી જેવો પારદર્શક ભાગ છે. તે વહેતી 
રતવાહિનીઓ મારફત નસોમાં પસાર થાય છે અને ત્યાં અલગ પડે છે 
અને તે પાણી જેવો પારદર્શક પદાર્થ તે સ્થાનમાં આથો થઈ મૂત્રરૂપે 
તૈયાર થાય છે. પુરુષ અગર સ્ીનુ મૂત્ર ઉષ્ણ છે, રૂક્ષ છે, જામી ગયેવા 
અંતરાયોને ઓગાળે છે અને કોઈ પણ જાતના સડાનુ વિનાશક છે જે 
તે શરીરની અદર લેવામા આવે તો યકૃત (લીવર), બરોળ, પિત્તાથયનોં 
દર્દો, જલધર, સ્રીઓના માસિક સ્રાવનુ બધ થવુ, કમળો, પ્લેગ અને 
બધી જાતના ઝેરી તાવમાથી બચવામાં બહુ ઉપયોગી છે. 

“શરીરના બાહ્ય ભાગમા મૂત્રનો ઉપયોગ કરવામા આવે તો તેં 
ચામડીને સ્વચ્છ કરે છે. અને જો તે તાજુ અને છૂફાળું હોય તો 
ચામડીને મુલાયમ કરે છે, ગમે તેવા ઝેરી હથિયારથી થયેલા ધાને સ્વચ્છ કરે 


૧૮ 


_ છે, તેને રૂઝવે છે અને સૂકવે છે ચામડીનાં ભયંકર દરદોને મટાડે છે. 
તાવમાં શરીર પર માલિસ કરવાથી તાવની ગરમી ઓછી કરી નાખે છે 
શરીરનો ધૂ જારો, શરીરના કોઈ ભાગનુ જૂઠાપણૂં અને લકવા માટે તે 
ઉત્તમ ઉપાય છે અને બરોળના ભાગ પર ચોળવામા આવે તો તેનુ દુખ 
મટાડે છે મૂત્રમા રહેલા હવામા ઊડી જાય એવા ક્ષારોમા પણ અજબ 
ગુણ છે તે _ખટાશને ચૂસી લે છે અને માનવશરીરના રોગોને મૂળમાથી 
નાબૂદ કરે છે તે શરીરમાની નસો, આંતરડા અને ગર્ભાશયમાં જે કાઈ 
અડચણ હોય તેને દૂર કરે છે વળી ફેફરું, ચક્કર આવવા, મગજની 
નસ તૂટવી, આચકી કે તાણ આવવી, સુસ્તી થવી, આધાશીશી ચડવી, લકવા, 
પગનુ રહી જવું, કાનનો બહેરાટ, કોઈ ભાગ નિરુપયોગી થઈ જવો, 
શરીરના કોઈ ભાગનુ સુકાઈ જવુ, વાયુ આવવુ, ભારે શરદી અને માથુ, 
મગજ, જ્ઞાનતતુઓ, સાધાઓ અને ગર્ભાશયના શરદીના કારણે થતા રોગો 
તેમ જ પ્રદર જેવા રંગને મટાડવામાં મૂત્ર પ્રશસાપાત્ર ભાગ ભજવે છે. 
તે રક્તવાહિની નળીઓમા તેમ જ મૂત્રના માર્ગમા જામી ગયેલા અટકાવોને 
સાફ કરે છે, તેમ જ તે માર્ગમાં જામી ગયેલા ક્ષારોને ઓગાળીને દૂર 
કરી કીડની માહેની પથરી કે કાકરીને તોડીને શરીર બહાર ફેંકી દે છે. 
મૂત્રરોગ વગેરે મૂત્રાશયના સર્વ રોગોનો તે ખાસ ઉપાય છે ” 


મૂત્રના ઉપયોગ વિષે ફાન્સમાં પણ આવી ઉંકીકત જાણીતી હતી. 
અઢારમી સદીની શરૂઆતમા તો પૅરિસના દાતના દાડતરો પૅશાબથી 
દાતને ધોઈને દાતના સઘળા રોગો દૂર કરતા આમ પુરાણા કાળમાં 
શરીરસ્વાસ્થ્યમા મૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનું ઘાણું પ્રચલિત હતુ, પણે. 
સધ્યકાળમા તે વિસારે પડી ગયુ. હવે એવો સર્મય આવ્યો છે કે જગત 
તેને વધાવી લેશે અને તેને પ્રાચીન કાળની પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થશે દિન- 
પ્રતિદિન તેના વિષેનુ, આપણુ અજ્ઞાન દૂર થતુ જાય છે. જ્યા અદાતન. 
વિજ્ઞાનની બોલબાલા છે ત્યાં પણ પ્રખ્યાત તબીબી નિષ્ણાતોએ માનવ- 
મૂત્રમાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સાચવવાની જે શકિત છે તેનો સ્વીકાર કરવા 
માડયો છે વળી જીવશાસ્રના પ્રખ્યાત અધ્યાપક જીન રોસ્ટેન્ડે માનવ- 
શરીરમા રહેલી રસર્ગ્રંથિઓની શોધ કરી અને તેમાથી સવતા જીવનરસો, 
જેમને હોરમોન્સ કહે છે તે, શરીરને ઉત્તમ ખોરાક પૂરો પાડે છે છે એવુ 


૧૯ 


ાબિત કર્યું છે ત્યારથી મૃત્રની શ્રક્િનિ વિષે સાચો ખ્યાલ શરીરચાસ્રીઓને 
વસી રહ્યો છે; કારણ કૅ તે રસ્‍સગ્રધિએમાંધી સવતા રસોનો કેટરોડ 
ભાગ કીંડનીમાં ગળાઈને પૅશ્ાત્ર સાલે બહાર નીડળે છે, જેનો પાઈ: 
ઉપયોગ કરવાથી માનવશરીરનું સ્વાસ્થ્ય મેળવી લેવામાં અસરકારક વાય 
તેમ છે. આ રીતે છેક છેલ્લી ઢબની જીવશ્રાસની શ્રોધથી સમજાય છે કે 
મૂત્ર એ નકામી ચીજ નથી પણ એક અમૂલ્ય ચીજ છે. તેં સર્વદ્ો 
જાદુઈ દવાની અદ્ભુત ક્ૂપી છે. એક, અંગ્રેજ શ્રીરશાસ્ત્રી શ્રી એલીસ 
બારર એવો અભિપ્રાય વ્યક્ન કરે છે કે) આપણું શરીર ડોઈ પણ 
ઔંધત્િ દ્રવ્ય ડરતાં વધુ ચમત્કારિક દ્રવ્ય બનાવે છે, જે સૌથી 4વારે 
સંપૂર્ણ છે અને તેમાં શરીર માંહેનાં ઝેરી જંતુઓનો નાશ કરનાર વિરોધી 
તત્ત્વ રહેલું છે; તે દ્રવ્ય આપણો પોતાનો જ ષેશ્વાબર છે. 


દધ૫, 


ર્જ 


ઇગ્લૅ"ડનો એક પ્રખ્યાત ડોટર ટી. વિલ્સન ટીંચરમાન, પી. અચ. 
સી એમ. ડી. એક પત્રિકામાં લખે છે કે; દરેક દરદીના શરીરની જુદી 
જુદી રોગી ગાવસ્થાને કાશ્ણે તેના પેશાબનું સ્વર્ષ જે પણ ભિન્ન બિત્ન 
થાય છે તેને કારણે ભાંગી ગયેલાં અગર કાંઈ ખામીવાળાં અંગોને વીવે 
થયૅલા રોગો સિવાયના બધા રોગોને સુધારવામાં તે ઉપયોગી નીવડ છે. 
ત્રણ હજરથી વણ વધુ દવામાંથી દરદીને અનુકૂળ આવતી દવાની 
ચરસંદવી કરવામાં થની ભૂલર્માથી, ચેશાબ્ર વૈદને બચાવે છે; કારણ ટે શરીરની 
અંદરનાં બળોથી જે ન સુધરી શકે તે શરીરની બહારનાં અનેક બળોથી 
નહીં સુધરી શકે. આવા કારણે દેશદેશમાં જે ભટકતી કોમો છે તેને દવા- 
દાણ્ની જરૃર પડતી નથી. તેઓ પોતાના પૅશાબનો ઉપયોગ કરવા ટેવાયૅટી 
હોય છે. રેતીના અગાધ રમાં કે દરિયાના પાણીમાં ભૂલા પડેવા મુસાફરો 
અને નાવિકો પણ તે જ સાધનથી પાણી અને અન્ન વિના પોતાના શરીરનું 
રક્ષણ કરી શ્રકે છે. તો પછી વર્નમાનકાળમાં તેનો ઉપયોગ કેમ બંધ 
શ્રયો છે એમ આપણને સહેજે પ્રશ્ન થાય છે. કારણમાં તો એટલું જ 
ડી શકાય કે આપણાં જીવવાનાં મૃલ્યાંકનો બદલાઈ ગયાં. આપણે એક 
દિશામાં જતા હોઈએ અને જે જે ગાઢ, મકાનો કેદૃશ્યો આપણ 
જમણી બાજુએ હોય તે બધાં પાછાં આવતાં જમણી બાજુએ નથી 
હોતાં. એ રીતે જીવવાના અને જીવવાની રીતિના આપણા ખ્યાત જેક 


૦ 


દપ 


જેમ કુદરતથી દૂર દૂર ભાગતા ગયા, તેમ તેમ કુદરતી સાધનોનો ઉપયોગ 
આપણે વિસારી દીધો. એ પ્રગતિ વિજ્ઞાનવિભૂપિત જમાનાનાં લક્ષણ છે; 
છ્તાં એવી પણ ઘણી વ્યકિતઓ પડી છે કે તેનો લાભ પૂરેપૂરો ઉઠાવે છે. 
અહીં કે પરદેશમા અનેક માણસો પડયા છે કે જે ચાલુ જમાનાના વિજ્ઞાનથી 
પૂર્ણ માહિતગાર હોવા છતાં તેના દૂષણોથી અને દરદથી તે દૂર રહી 
સાચા કુદરતી સાધનનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવૅ છે. દેશમાં એવા તો જાણ્યા- 
અજાણ્યા અનેક માણસો પડયા છે. યોગીઓ, સાધુ, સતો, ઘણા સંન્યાસીઓ, 
યતિઓ, અને જે સત્ય વાત સમજાય તેને વળગી રહે તેવા અનેક છે 
અને પરદેશમાં પણ છે ઇંગ્લૅ ડના લીડ્ઝ અને હેરોગેટ શહેરના જે. પી. 
શ્રી ડબલ્યુ. એચ બક્સટર પોતાના પેશાબનું નિયમિત પીન કરતા હતા, 
એટલુ જ નહિ પણુ તેમણે તે અગે અનેક લેખો લખ્યા છે. તે વરસો 
સુધી--ઘણા વૃદ્ધ થયા ત્યા સુધી જીવ્યા તેમણે એવી જાહેરાત કરી છે કે, 
તેમને થયેલુ કૅન્સરનુ ઘણું ભયકર રદ્દ તેના સોજા ઉપર પેશાબથી ભીંજવેલાં 
પોતા મૂકીને તથા તાજો પેશાબ પીને મટાડર્થું છે. પોતાના આવા જ 
બીજા રોગો પણ એ જ સીધાસાદા ઉપચારથી મટાડયા છે. તેમનો સ્પષ્ટ 
અભિપ્રાય છે કે, જગતમા કોઈ પણ સર્વોત્તમ જતુનાશક દ્રવ્ય હોય તો 
તે મૂત્ર છે. આવી શોધ કર્યા પછી તેમણે દરરોજ ત્રણ ટંબલર મૂત્ર 
પીને કોઈ પણ ભાવી બીમારીના જૉખમમાથી પોતાની જાતને બચાવી 
છે તેમનો એવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય હતો કે, જો આમ પોતાનો તાજે પેશાબ 
લેવાય તો તે સાવ નિર્દોષ દ્રવ્ય બને છે તે હમેશા પોતાની આંખમાં 
આજીને આખની શડિતનુ રક્ષણ કરતા ઉપરાત ઘા, સોજા અને ગુમર્ડાર્ના 
દરદોમાં તેનો ઉપયોગ કરી તે મટાડતા. શ્રી બક્સટરની આ હકીકત શ્રી સીરીલ 
સ્કેટે પોતાના “ડૉક્ટરો, દરદો અને તદુરસ્તી ' નામના પુસ્તકમાં આપી છે. 
વિજ્ઞાનપ્રધાન આ જમાનામાં દિનપ્રતિદિન દરદોના આ કુદરતી સાધનનો 
પ્રચાર થતો જાય છે મારા પ્રયોગની વાત અમદાવાદના એક પ્રખ્યાત 
એફ આર સી એસ ડોક્ટરે જાણી ત્યારે મને તેમણે જણાવ્યુ કે, 
' મૃત્રપ્રયોગની તમારી વાતમાં મને ઘણૂ તથ્ય લાગે છે, કારણ કે પેશાબસા 
યુરિયા નામના ક્ષાર છે તે શરીરનુ સારુ જતન કરે છે. તે યુરિયા પેશાબ 
મારફતે બહાર નીકળે છે. તેને શરીરમાં નાખવાથી તો તેની સારી અસર 


૨૧ 


શરીરસ્વાસ્થ્યમાં થાય, અમે ડૉકટરો, તે યુરિયાનેૅ દવામાં આપીએ છીએ. 
તે વૈજ્ઞાનિક બનાવટ હોય છે. તેનાથી યુરિયાની ખોટ તો પુરાય પણ 
બીજા કેટલા કીમતી ક્ષારો પૅશાબ મારફતે બહાર નીકળે છે તેની કોને 
ખબર? અને તે ખોટ શી રીતે પૂરી શકાય?” અર્થાત્‌ પેશાબથી ૦ તે 
બધા ક્ષારોની ખોટ પુરાય પેશાબના ક્ષારોમાથી ઉત્તમ જાતના નાહવાના 
સાબુઓની અને પેશાબમાંના હોરેમોન્સ નામના દ્રવ્યમાથી મો પર લગાવવાની 
ભારે કીમતી એવી કીમની બનાવટ ઇગ્લે ડના કેમિસ્ટોની જાણમા છે 
અને તે હજુ વેચાય છે આમ આપણે જાણી ન શકીએ અને જોઈ ન 
શકીએ એવી રીતે માણસના મૂત્રનો ઉપયોગ થયા ડરે છે. થોડા સમય 
પછી એવુ પણ બનવા સભવ છે કે તબીબો પોતે પોતાના દરદીઓ 
જાણે નહીં તે રીતે, મૂત્રના ઉપયોગથી તેમનું દરદ મટાડીને જશ અને 
ધન પ્રાપ્ત કરતા થાય 


થર 7 


દ 
માનવયૂત્રના મૂળ સિદ્ધાંત 


ષ્‌ 

પાછળના બે પ્રકરણો માનવમૂત્રને શરીરસ્વાસ્થ્યના સાચા સાધન 
તરીકે ગણીને આજ સુધી જગતભરમાં તેનો જે ઉપયોગ થતો હતો તેં 
અને હજી પણ તેનો જે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે તે હકીકત સેં રજ 
કરી જૅનેૅ આપણે જનતા કહીએ છીએ, બીજા શબ્દોમા લોકો કહીએ 
છીએ, તેઓની નીતિ, રીતિ, પદ્ધતિ અને ઉડિતમાં સામાન્ય સમજનું 
તત્ત્ત ભરપૂર હોય છે. “તે તો મૂતર પીને તેની પાછળ પડયો છે.', 
“તે તો વાઢી આંગળી પર પણ સૂતરે એવો નથી.”, ગામડામા 
ગવાતાં લગ્નપ્રસંગના ગીતો સાથે મહેણાટોણા મારવાનો રિવાજ પણ 
પ્રચલિત છે. કન્યાપક્ષની ગાનારીઓ વરને ટોણો મારે કે “તારી માડીએ 
તને મૂતર પાઈને ઉછેર્યો પણ હવે તું ઘી દૂધ પીજે.” નાના બાળકન 
મબારખી થઈ હોય તો તેની વૃદ્ધ દાદી બાળકની માતાને કહે છે 
કે; “જૉતી નથી છોકરાને મબારખી થઈ છે કોઈનેય શુ પૂછવાનું ? મૂતરે 


૫% ભ છુછુ 


ત્યારે ઝીલીને ચાગળું પાઈ દેને 
૨૨ 


આ બધી વાતોમા હેતુ છે; અને તેમા સામાન્ય સમજ છે તેં સામાન્ય 
સમૈજ પેઢીઓન! સસ્કારથી ઘડાયેલી હોય છે ભલે તેના પ્રાકૃત શબ્દો અને 
પ્રાકૃત ભાષા પોતાને સભ્ય ગણતા સમાજને રુચિકર ન લાગતા હોય પણ 
તેણે જ આપણા સમાજને ઘડયો છે અને તેના રોજબરોજના જીવનમા તે 
સામાન્ય સમજ ઓતપ્રોત છે સામાન્ય આમજનતામા ધર્મના કૈ અધ્યાત્મ 
વિચારક્રોણીના મુખ્ય સિદ્ધાત પ્રચલિત હોતા નથી પણ જે સામાન્ય સમજ 
તેમનામાં હોય છે તેમાં એ સિદ્ધાતો બોલીમા વણાઈ ગયેલા હોય છે વિશ્વ- 
જ્રેસની વ્યાખ્યા પ્રચલિત ન હોય પણ “પોતાના જેવા બીજાને ગણવા ” 
% ભાઈ ભાઈ બનીને રહેવુ.” “ પોતાને ન ગમે તેવુ વર્તન સામા પ્રત્યે વર્તવુ 
નહીં ” “અવગુણ પર ગુણ કરવો” વગેરે પ્રચલિત સામાન્ય સમજ, મૂળ 
વિશ્વપ્રેમના અને એકાત્મભાવના સર્વકોષ્ઠ સિદ્ધાતોનો પરિપાક છે. 
તે સામાન્ય સમજનુ મૂળ વિશ્વપ્રેમના કે એકાત્મભાવના સિદ્ધાતમા છે. 
એ જ રીતે મૂત્ર વિષેની ઉડિત કે સામાન્ય સમજ પણ તેના મૂળ 
સિદ્ધાતોનો પરિપાક છે તે મૂળ સિદ્ધાત કયો, તે આપણે જોઈએ 

આકાશ, વાયુ, પૃથ્વી જળ અને અરિન એ પચમહાભૂતો છે આ સૃષ્ટિ 
એ પશભૂતોની બનેલી છે માનવદેહ પણ એ જ પચમહાભૂતોનો બનેલો છે. 
કિરતારે તો હરેક માનવીને સરખો દેહ આપ્યો છે, અને તે હરેક સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ 
દેહમા સરખા પ્રમાણમા એ પચમહાભૂતો હોય છે માનવીના પોતાના દોષે 
તે પ્રમાણમા વધઘટ થાય ત્યારે તેનુ સ્વાસ્થ્ય બગડે છે. તે બગડેલો સ્વાસ્થ્યને 
પાછુ પ્રાપ્ત કરવાને વધઘટ થયેલા તત્ત્વોને પાછા સપ્રમાણ ડરી લેવા જોઈએ. 

આ કાર્ય કરવાની શકિત કેવળ સ્વમૂત્રમા છે પૃથ્વીને સમુદ્રનો 
જેટલો આધાર છે, તેટલો જ આધાર માનવ-શરીરને તેના મૂત્રનો છે. 
પુથ્વીના ઘડતર અને જીવનમા સમુદ્રનુ જે સ્થાન છે તે સ્થાને માનવદેહમા 
તેના મૂત્રનું છે અને જેમ બધાયે મહાભૂતોને આત્મસાત્‌ કરવાની શકિત 
જળમા છે તેમ શરીરમાં રહેલા બધાયે તત્ત્વોને આત્મસાત્‌ કરવાની શકિત 
તેના મૂત્રમા છે આવા કારણૅ જ માનવશરીરનુ બગડેલુ સ્વાસ્થ્ય પાછું 
સપાદન કરવાને જીવમાત્ર માટે તેનુ પોતાનુ મૂત્ર કુદરતી બક્ષિસ છે. 

જે સત્ય માનવદેહને લાગુ પડે તે સત્ય જીવમાત્રના દેહને લાગુ 
પડે જ. ઉપરના સિદ્ધાત અનુસાર આ મૂત્ન દ્રવ્યને હું સાધારણ ઔષધ નથી 


૨૩ 


ગણતો. હું એનૅ જીવનનું અમૃત ગણું છુ. મારી આ વાત ઘણાઓને 
સુર્ખાઈભરેલી અને વિચિત્ર લાગે છે. પેનિસિલિન, જેમાં માનવદેહને 
નુંકસાન કરનારાં અનેક તત્ત્વો છે એવું હવે સાબિત થયુ છે, તેને નવજીવન- 
દાતા તરીકે આવકારતા થાકતા નહીં, તેવા વૈજ્ઞાનિક વહેમીઓને આ 
જીવનના અમૃતનો અનુભવ ડરવા હું વીનવું છું, અને તેમને ખાતરી 
આપુ છું કે તેમને તેવા કર્તવ્ય માટે પશ્ચાત્તાપ નહીં કરવો પડે કારણ કે 
કોઈ પણ દરદીને તેના યોગ્ય વપરાશથી નુકસાન તો નથી % થતુ, અને 
ફાયદો અચૂક થાય છે. 

છતા કોઈ પણ કારણે પુર્વગ્રહ દાખલ થઈ ગયો હોય તેને કેમ 
ટાળી શકાય? આ યુગની દાકતરી પદ્ધતિ એમ ડહે છે ડે મૂત્ર તો 
શરીરનો બગાડ છે અને તેમાં શરીરને નુકસાન ડરે તેવાં તત્ત્વો હોય છે. 
તેનો ઉપયોગ કરવાથી શરીરને નુક્સાન જ થાય. આ દેશમાં નૈસગિક 
ઉપચાર પણ પાશ્ચિમાત્ય વિચારસરણીની પેદાશ છે. એ કારણે સામાન્ય 
આમજનતા તેનો લાભ લઈ શકતી નથી દાક્તરો અને નૈસગિક ચિકિત્સા- 
ના પ્ર્વતકો એમ માનતા જણાય છે કે મૂત્ર શરીરના બગાડનું અંગ 
હોવાથી તેને પાછું લેવામાં શરીરને નુકસાન છે. આવુ માનવામા તેઓ 
દોષ કરે છે એવુ મારું કહેવું નથી, પણ હરેક વાતને વિજ્ઞાનની કસોટીએ 
ચડાવવાની વાત કરનારા દાક્તરો કે વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વમૃત્ર શરીરને નુકસાન- 
કર્તા છે એવું શાસ્ત્રીય રીતે સાબિત કર્યું છે? 

સ્વાનુભવ થાય અને પછી એને અનેકોના અનુભવનું સમર્થન મળે 
તેં કરતા વધારે વૈજ્ઞાનિક શું હોય ? 

ચામડી ઉપર તેજાબ નાખવાથી ચાસડી બળી જાય છે એવો અનુભવ 
બૅ ચાર અખતરામાં થાય તો પછી તેં શાસ્રીય રીતે સિદ્ધ થયેલું ગણાય 
કૅ નહીં? તેજાબ ચામડી ઉપર પડવાથી ચામડી બળી જાય, એ માટે સર્વા- 
નુભવ ડરવાની જરૂર ખરી કે? તે પ્રમાણે મૂત્રનો ઉપયોગ અનાદિકાળથી 
થતો આવે છે, તેનૅ ચાટે પૂર્વગ્રહ હોવા છતા તેનાથી લગભગ સર્વને 
રાહત મળી છે હું મારી જાણની વાત કરું તો સેંકડો ઉપચાર મારી જાણમાં 
થયા છે, અને તેમાં કોઈનેય તે નુકસાનકારક નીવડથો નથી. અલબત્ત સર્વને 
ફાયદો જ થયો છે. આ પ્રયોગો કરનાર સૂચવેલી પરેજી ન પાળે, કૅ 


૨૪ 


વિજાતીય દ્રવ્ય પ્રયોગોના સમયમાં લે તો] તેને નુકસાન થવાનો સંભવ 
છે આમ અનુભવ હોવા છતાં એમ કહેવુ કે; મૂત્ર શરીરમાંથી નીકળેલું 
નુકસાનકારક દ્રવ્ય છે અને તે શરીરમા પાછુ જવાને સર્જાયેલુ નથી, એ 
વાતને વહેમ નહીં તો બીજું શું કહેવાય ? જાતે આનુભવ્યુ ન હોય અગર 
બીજા કોઈનો એવો અનુભવ જોયો ન હોય, છતાં પૂર્વગ્રહથી એમ 
માન્યા જ કરવું એનુ જ નામ વહેમ, 

ડૉકટર ફિયરસને સ્વસ્થ માણસોના પૅશાબર્માં કયાં કર્યા 
દ્રવ્યો કેટકેટલા છે તેની 'વિગત પોતાના વિશ્વપ્રસિદ્ધ પુસ્તક 
*11₹0વપળાં0ળ (૦ 010બૌતતાંડ૪ (જીવ રસાયણશાસ્રના પરિચય)માં 
જણાવી છે તેમાં એકંદરે આશરે ૩૪૦૦ મીલીગ્રામ પૈકી ૧૪૫૯ 
મીલીગ્રામ યુરિયા નામનો ક્ષાર હોય છે, જે માનવ શરીર સાટે 
બહુ પોષક છે. તે ચુરિયા શરીરમાંથી પેશાબ વાટે જતો રહે તો 
તેને બદલે બનાવટી -રાસાયાણિક બનાવટનો -- યુરિયા ડૉકટરો શરીરમા 
નાખે છે અને શરીરની સ્વસ્થતા ટકાવી રાખે છે જે મૂત્ર શરીરને 
નુકસાનકર્તા હોય તો તેમાનું વધારેમા વધારે તત્ત્વ - યુરિયા -શરીરનુ 
સ્વાસ્થ્ય સાચવવા માટે દાક્તરો કેમ આપે છે? 

રસાયણિક યુરિયા તો આયાના દૂધ જેવુ જો આયાનુ દૂધ 
શરીરને લાભદાયક હોય તો પોતાની માના દૂધ જેવો પોતાનો પેશાબ 
શરીરને આપવામા નુકસાન શી રીતે થાય? આવી બધી સાન્યતામા 
પૂર્વગ્રહ અને વહેમ વિના બીજુ કાઈ નથી 

ઉપરની હકીકત લખીને હું એમ કહેવા માગું છુ કે સ્વમૂત્ર શરીરને 
નુકસાનકર્તા છે એવો અભિપ્રાય સત્યથી વેગળો છે, તેમાં કાઈ વજૂદ 
નથી બલકે સ્વમૂત્ર વૈદ્યકીય દૃષ્ટિએ પણ સજીવ દ્રાવણ (11% 
8010101) છે તેમાં માસ, લોહી અને નિર્જીવ ગ્ર થિઓને રચવાનાં, 
વધારવાનાં અને સજીવન કરવાના તત્ત્વો છે. જગતભરમાં એવી કોઈ પણ 
પ્રયોગશાળા નથી, કે જે મૂત્ર જેવુ શુદ્ધ, વિષધ્ન અને નિર્દય દ્રવ્ય 
બનાવી શકે. તે તો કુદરતે ઘડેલા દેહમાં જ બનાવી શકાય 

ઉપરની મારી સમજ મૂત્રના મૂળ સિદ્ધાંતના પરિપાકરૂપે છે, અને 
એ સામાન્ય સમજને આધારે બગડેલા “શરીરસ્વાસ્થ્યને પાછુ પ્રાપ્ત કરવાને 


સ્પ 


મૂત્રની મદદમાં જુદી જુદી રીતે કયા કયા દ્રવ્યોને તેના સહાયક તરીકે 
લઈ શકાય તેનો વિચાર મને સૂઝ્યો છે પચમહાભૂતનું બનેલુ થરીર 
અસ્વસ્થ થચુ હોય તો તેને સ્વસ્થ કરવામા પચમહાભૂતોની મદદ લેવી 
એવી જ તેની મર્યાદા હોઈ શકે. તે મર્યાદા ચૂકીએ તો તે કુદરતી ક્ષેત્ર 
વટાવીને વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રમાં જઈ પડીએ, જેનુ પરિણામ તો આપણે જે હાલ 
ભોગવીએ છીએ તેમા વધારો થાય. માટે મૃત્રપ્રયોગોમા નીચેની સારવાર 
અપનાવીએ તો આપણે તેની મર્યાદામાં રહી શકીએ. 


૧, પેશાબનું પાન, 

૨. પેશાબનુ માલિસ. 

૩ પેશાબના પોતાં મૂકવાં. 

૪. પેશાબ સાથે અગ્નિનો ઉપયોગ ડરવો 

પ. પેશાબથી શેક કરવો. 

૬, સમુદ્રના પાણીથી શેક કરવો અગર સમુદ્રના મીઠાની ગાંગડીઓની 
પોટલી ગરમ પેશાબમાં બોળીને શેક કરવો 

૭ પેશાબને અને દરદીને સૂર્યના કિરણો આપવાં. 

૮. પેશાબને હવામાં હલાવીને તેની ગુંજાશ વધારવી અને તેનો 

ઉપયોગ કરવો, 

પેશાબનો નાસ લેવો, 

૧૦. પેશાબ અને પાણીના મિશ્રણનું વરાળ સ્નાન કરવુ 

૧૧ ગોરમટી પેશાબમા પલાળી તેની થૅપલીનો પેટ ઉપર, પેટા 

ઉપર કે માથા ઉપર ઉપયોગ ડરવો 
૧૨. જરૂર પડે તો પેશાબ અને પાણીના મિશ્રણનો એનિમા લેવો. 


દરદીની પ્રકૃતિ, વય, શારીરિક બધારણ, દરદનો પ્રકાર વગેરે લક્ષમાં 
લઈ ઉપરનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવો સંભવ છે કે ઉપરની જુદી જુદી 
રીતો ઉપરાત બીજુ સાધન હોય, પણ મૂળ મર્યાદા ચૂકવી નહીં, 

કેટલાક દિલસોજ તબીબી મિત્રો મને સૂચવે છે કે મૂત્રના ગધ 
અને સ્વાદમા કાંઈ રુચિકર ફેરફાર થાય તો ઘણી સુગમતા થાય જૉૅ 
તેમ થાય તો મને વાધો નથી પણ દ્રવ્ય -મૂત્રની મૂળ શક્તિ કાયમ 


પ્રિ 


૨૬ 


રહેવી જેઈએ કું માનું છું કે મૂત્રનો સ્વાદ અને ગંડ બદવવા માથે 
મૃત્રની શક્તિનો પણ નાશ ધવાનો પૂરો સભવ છે. 

કેટલાક આયુવૅદિક મિત્રા કહે છે ઝે, મૂત્ર સાવે કેટલાક વનસ્પતિ 
દૃવ્યો અનુપાન તરી: લેવાય તો બહ લાભદાયક થામ 

એમા પ હૃ રમત નની કારા કે તેના મિશ્રણથી જે લાભ ધયો 
તે કયા દ્રવ્યના પ્રતાપે” તૈનો 3] નિર્દય ? અને પછી તા બન્ની સાઠમારી 
ચાલે, અને આ ટેવો વ્ય પૈસા પેદા કરવાનુ સાવન ઘઇ પડે આપો] 
તો તેને લાકભોગ્ય કરવું છે તે ઘરેઘરનૃ સાધન બનવું જોઈએ અને તે 
જગુ છે તેવું જ રાખવામાં લોશભાગ્ય બને અને ઘરેઘરનું દળ ધામ, 
જ્યારથી વેદાનો ધંવો ધનપ્રાપ્તિનો વ્યવસાય વષો, દુકાનદારી વઈ, ત્યારવી 
માનવજાતની પીડ વધો પડી છે, તે પીય ટાળવી 1ેય તો મૂત્રને સઠો- 
ડિયાઓના બજારમાં નર્વ મૂકવું એમાં જ લોકકલ્યાણ છે 


પ # 
સ 
મૂત્રપ્રયાગતાં ભયસ્થાનેો 

મૂત્રપ્રયોગ કરતા તેની કિયાવિક્િયા વાય છે તે અગે મેં આ 
પુસ્તકમાં સૂચના તો આપી છે જ, છતા ઘણા દરદીઓ તે અગે મને 
વારંવાર પૃઝે છેં આપણને કોઈ કાર્ષ એન્નગ્રતાથી કરવાની ટેવ હવે રહી 
નવી થોકસાઈઘી વાચવાની પણ ટેવ નવી તેથી પુસ્તકો વાંચ્યા છતાં 
અને તેમની શકાઆના ખુલાસા પુર્તકમાં હોવા છતાં મને પૂછયા કરે 
છે, તેવી આ પુસ્તત્નુ કદ મારે વવારવાનું નવી; છતાં આ પ્રડરણમાં 
આ પ્રયોગનાં ભયસ્થાનો છે, તેની હકી:ત આપવી યોગ્ય ધારું છું. 

૧ પેશાબરથી માલિસની શરૂઆત ધમાં બાદ પાચ સાત દિવસ બાદ 
શરીરે ખજવાળ આવે છે પણ તે ખજવાળ માલિસથી જ શમી «રો 

૨ ફેટલીક વખત ગરમી નીકળે છે. અને સફેદ મોવાળી લાલ 
ફોલ્લીઓ શરીર પર ફેટી નીકળે છે. લોહીમા જે પ્રમાણમાં ખોટી ગરમી 
હોય તે પ્રમાણમાં પેશાબના માલિસથી તે ખોટી ગરમી ઓછાવત્તા પ્રમાણમા 


૨૭ 


ફૂટી નીકળે. તે મૂત્રના પ્રયોગથી શરીરશુદ્ધિ થવાનું ચિહ્‌ન છે, માટે તેથી 
ગભરાવુ નહીં. તે ફોલ્લીઓનાં માં ભાંગી જાય, અને તેમાં મૂત્ર ઊતરે 
એ રીતે ભારે હાથે માલિસ કરવું અને ત્યાર બાદ દોઢ બૅ કલાકે હસેકા 
પાણીએ નાહીં નાખવુ. નહાતી વખતે સાબુ વગેરે કાંઈ લગાડવું નહીં. 


૩, શરીરના રોગ જે બગાડથી હોય તે બગાડ શરીરમાંથી નીડળૅ 
તો જ રોગ નિર્સૂળ' થાય. તે બગાડને બહાર નીકળવાના ત્રણ રસ્તા છે. 
મો! વાટે ઊલટીથી, ગુદા વાટે ઝાડાથી કે શરીરનાં છિદ્રો દ્રારા ગરમીથી 
મૃત્રપ્રયોગમાં આ ત્રણ પ્રતિક્રિયાઓ થવાનો સંભવ છે. ઉધરસ દ્રારા 
કફ ધીમે ધીમે છૂટો થાય અને નીકળે તો ઊલટીઓ ન પણ થાય વારવાર 
જાજરૂ જવાથી તેની મારફત બગાડ નીકળી જાય તો તેને ઝાડા પણ ન 
થાય. પણ જે તે ન નીકળે તો પ્રયોગના ઉપવાસના દિવસોમાં ઝાડા અને 
ઊલટી થવાનો પુરો સંભવ છે. આસ થાય તો તેથી ગભરાવું નહીં. કુદરતને 
તેનુ કામ કરવા દેવું તે સારા માટૅ જ થાય છે. કોઈની સલાહ માનીને 
તે બંધ કરવાને કોઈ પણ પ્રકારની દવા કે 'ઇજૅકશન લૅવા નહીં, તેમ 
કરવાથી ભારે નુકસાન થશે આ પ્રયોગથી જ તે આપોઆપ શમી જશે 
કેટલાકના શરીરનું બંધારણ એવું હોય, પ્રકૃતિ એવી હોય, કે જેને 
કારણૅ ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્રક્રિયા ન થાય, તેથી પણ મૂંઝાવું નહીં 

જ. કેટલાક મુખ્ય રોગને ઘણા ટેકેદાર રોગ હોય છે, તે વખતે 
કાળજી રાખવાની. એક દૃષ્ટાંત આપું, અમદાવાદ ' ગુજરાત સમાચાર 'ના 
ચીફ રિપોર્ટર શ્રી કાંતિલાલ શાહને મસા થયેલા અને તેને કારણે 
ગુદાના કોમળ ભાગ ઉપર ચીરા પડેલા તેને કારણે દુ:ખ અનૅ બળતરાં 
અસહ્ય થાય તેમણે આ પ્રયોગ શરૂ કર્યો. માલિસથી શરૂઆત કરી, 
પણ તેમનુ શરીર એ્લાજક (શીળસ વારવાર થવુ તે) હતુ, જેથી પગે 
માલિસ શરૂ કરતા મો ઉપર ઢીંમણા ઊપસી આવ્યા. તે ગભરાયા. મન 
ફોન કર્યો. મેં માલિસ બંધ કરવાની સચના આપી. અને ફક્ત દિવસ- 
માં બેત્રણ વખત પીવાની સલાહ આપી, તેં પ્રમાણે કરવાથી એક 
અઠવાડિયામાં મસાનુ દરદ મટી ગયું. હવે સૌરસનું દરદ રહ્યુ. તે પણ 
દરદ છે અને કબજિયાતને કારણે જ થાય છે તેને પણ કાઢવું જ 
રહ્યુ તેમને મૂત્ર પીવાનો કાર્યકમ શરૂ રાખવાની સલાહ આપી. તેમણે 


ચ્૮ * 


તેમ ફર્યું પરિણામે પેટનો બધો બગાડ ટળવાથી, તથા હમેશાં પેટ સાફ 
રહેવાથી એ્લાજક સ્થિતિ (શીળસ) પણ નાબૂદ થઈ. 

ખેડા જિલ્લાના ગ્રામરક્ષક દળના વ્યવસ્થાપક શ શામળભાઈને નાક 
ઉપર દરાજ થયેલી તેમનુ નાક લાલ થઈ ગયું. તેમણે સૃત્રપ્રયોગ આરં- 
ભ્યો તેમને આખે શરીરે દરાજ હતી, ઉપરાંત શરીર ભારે એલ જિક 
સ્થિતિવાળુ હતુ વળી તેમને મધુપ્રમેહનો રોગ હતો. આ બધો ખ્યાલ 
તેમને રહ્યો નહીં તેમણે માહિતી મેળવ્યા વિના પ્રયોગ કરવા માડયો તે 
સાથે ચામાં સેકેરિન લેતા હતા તે પણ ચાલુ રાખી પરહેજી તો પાળી જ 
નહીં. બેત્રણ દિવસમા આખા શરીરે શીળસ છવાઈ ગયુ, અને ફોલ્લા પણ 
થયા મને બોરસદથી એકાએક ખબર આપી મોં તુરત તેમને જણાવ્યું 
કે ધીરજ ધરજૉ. કોઈ દવા કે ઇંજેક્શન લેશો નહીં પણ મૂન્રથી જ ભાર 
દઈ માલિસ કરી ફોલ્લા ફેટી જવા દો. તે પ્રમાણે કરવાથી બે જ દિવસ- 
મા તેમને રાહત મળી પણ દુખી થયા મૃત્ર રસાયણ છે. સેકેરિન 
પણ રાસાયણિક બનાવટ. વિજાતીય તત્ત્વોનો મેળ શી રીતે જામે? અતે 
પરિણામ સારું આવ્યું, પણ શ્રી શામળભાઈ દુ ખી થયા. ી 

ઉપરનાં બૅ દૃષ્ટાતો પૂરતા છે, તે પ્રયોગ કરનારાઓને સાવચેતી 
પૂરતા આપ્યા છે. 


દ્ર 
મૂત્રતા ગુણુદ્દોષતું પૃથક્કરણુ 

આગળના પ્રકરણોમાં મેં મૂત્રના કેવળ ગુણ જ ગાયા છે પણ 
મારી એ વાત બધાના માન્યામાં આવવી જ જોઈએ એસ માનવાનો 
સને શો હક? સને કાંઈ જીવશાસ્રનો, શરીરશાસ્નો, રસાયણશાસનો 
કૅ વિજ્ઞાનશાસ્રનો અભ્યાસ નથી. છતા એ પણ છું જાણું છુ કે જીવ- 
શાસ્રીઓ કે શરીરશાસ્રીઓના અભ્યાસનો હજી કાંઈ છેવટનો નિર્ણય 
આવી શકથચા નથી શરીરશાસ્રીઓ અવનવુ શોધી કાઢે છે અને' જગતને 
મનાવે છે કે તેમની શોધ છેવટની છે. થોડાક વરસમાં છેવટની મનાતી 
શોધને ઢાકી દેતી બીજી શોધ બીજા શરીરશાસ્્રી કરે છે અને જૂની 
શોધતું નામનિશાન નથી રહેતું અને નવી શોધને સપૂર્ણ શોધનુ બિરુદ 


૨૯ 


અપાય છે. આવુ જ રસાયણશાર્ી અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓની શોધનુ છે. 
જે દ્રવ્ય ગઈ કાલે સર્વોત્તમ અને સસારને કલ્યાણકારી લાગ્યું, તે દ્રવ્ય 
આજે નકામુ અને પ્રતિષ્ઠા વિનાનું થઈ પડયું છે અને આજે જે ઉત્તમ 
અને પ્રતિષ્ઠાપાત્ર ગણાય છે એની આવતી કાલે દયાજનક દશા થવાન 
છે, એ ચોક્કસ છે; પણ મૂત્રનું એવું નથી, એ તો સનાતન અને 
અવ્યય છે. જેમ કિરતાર સંપૂર્ણ છે, તેમ તેની કુદરત પણ સંપૂર્ણ છે. 
અને મૃત્ર એ કિરતારની સંપૂર્ણ કરામત જે માનવશરીર, તેના સ્વાસ્થ્ય 
માટે એણે બલ્ષેલું સાધન છે. તેને શરીરસ્વાસ્થ્ય માટેના સાધન તરીકે ર 
સંપૂર્ણ માનુ છું. કિરતાર અને કુદરત પ્રત્યેની શ્રદ્ધાની આ વાત છે. 
બુદ્ધિ પર રચાયેલા વિજ્ઞાનની આ વાત નથી. મૂત્રના આટલા બધ 
ગુણ ગાયા પણ તેનો એકેય દોપ મને જણાયો નથી, એટલે દોપ કથાથી 
લખુ? રસાયણશાસ્રીઓ તેના ગુણ અને દોષ બંને ગાય છે; જેકે તેઓ 
પણ તેમા એકમત નથી જ. સૌ સૌની બુદ્ધિમત્તાના ગુણગાન ગાય છે 
દુનિયાને નવી શોધ આપી માનવીની ઉત્તમ સેવા બજવ્યા બદલ 
પારિતોપક મેળવે છે. પણ થોડા જ સમય પછી એ શોધ જૂની વજૂદ 
વિનાની થાય છે. જેમ નાઇટ્રોજન બોમ્બ હવે હાઈડ્રોજન બોમ્બ આગળ 
વજૂદ વિનાનો થઈ પડયો છે તેમ; પણ જે વસ્તુ સત્ય છે તે કદી 
જૂની કે વજૂદ વગરની થઈ પડતી નથી. સત્ય જૂનુ નહીં થાય, 
પ્રેમતત્ત્વ જૂનુ નહીં થાય, આત્મતત્ત્વ જૂનુ નહીં થાય, શ્રદ્ધાતત્ત્વ 
જૂનુ નહીં થાય; કારણ કે તે શૌધવાની કે વર્ણન કરવાની વસ્તુ નથી, 
પણ સ્વાનુભવ કરવાની વસ્તુ છે અને તત્ત્વ પરની શ્રદ્ધા સિવાય 
સ્વાનુભવ થઈ શકતો નથી શ્રદ્ધાને અંધશ્રદ્ધાનુ, અજ્ઞાનતાનુ વિશેપણ 
અપાય છે. પણ ક્ાદ્ધા એટલે શ્રદ્ધા. તેને વિશૅષણ ન હોય અંધશ્રળા 
શબ્દ જ ખોટો છે તેને આપણે વહેમ કહીએ તેને અજ્ઞાનતા 
કહીએ. જે પ્રેમમાં સયમ નથી, કોય નથી તેવી પ્રેયસ ભાવના માટે 
મોહ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો તે જ યોગ્ય છે, એટલે મૂત્રના ગુણ 
પ્રત્યેની મારી શ્રદ્ધા એ તર્ડસિદ્ર, અનુભવસિદ્ધ અને બુદ્ધિગમ્ય છે. 
તેના પરિણામમાં કાઈ ન્યૂનતા જણાય તો તે મૂત્ર દ્રવ્યમાં નથી પણ 
તેના અયોગ્ય કે અશાસ્રીય ઉપયોગમા છે એમ છું માનતો થયો છું 


૭૦ 


એ તો મૂત્રને કુદરતી બક્ષિસ માનીને તેના પ્રત્યેની મારી ક્રાદ્ધાની 
દૃષ્ટિએ મારી માન્યતા થઈ પણ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ તેમાં શું તત્ત્વ છે 
તે પણ જાણવુ જોઈએ ડો. ફિયરસનેૅ સ્વસ્થ માણસોના પેશાબમાં સ્વા- 
ભાવિક સ્વરૂપે કયા કયા દ્રવ્યો કેટકેટલા છે તેની વિગત પોતાના વિશ્વ- 
પ્રસિદ્ધ પુસ્તક '11170ર્લલ10% ૫10 8100૬11199 ( જીવરસાયન- 
શાસ્રનો પરિચય )માં જણાવ્યુ છે કે ૧૦૦ સી સી એટલે ૪ ઔસ 
પેશાબમાં નીચેના દ્રવ્યો નીચે પ્રમાણે સરેરાશ મીલીગ્રામમા હોય છે 


મીલીગ્રામ 

યુરિયા એન 
(નાઇટ્રોજન) ૬૮૨૦૦ 
યુરિયા ૧૪૫૯ ૦૦ 
ક્રીએટીનીન એન ૩૬ ૦૦ 
કીએટીનીન ૯૭૨૦ 
યુરિક એસિડ એન ૧૨૩૦ 
/ યુરિક એસિડ ૩૬,૯૦ 
એમીનો એન ૯૭૦ 
એમોનિયા એન. ૫૭૦૦ 
સોડિયમ ૨૧૨૦૦ 


મૌલીગ્રામ 
પોટાશિયમ ૧૩૭૦૦ 
મેગ્નેશિયમ ૧૧,૩૦ 
ડલોરાઇડ ૩૧૪ ૦૦ 
ટોટલ ,સલ્ફેટ ૯૧ ૦૦ 


ઇનઓરગનિક સલ્ફેટ ૮૩૦૦ 
ઇનઔરગનિક ફોસ્ફેટ ૧૨૭૦૦ 
પી એચ 


૬.૪૦ 
ટોટલ એસિડિટી 
એઝ સી સૌ, 
એન/૧૦ એસિડ ૨૭.૮૦ 


ઉપર પ્રમાણે એક તંદુરસ્ત માણસના પેશાબમા રહેલા ' બધાયે ક્ષારો 
માનવશરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે કૌમતી છે પણ એક તદુરસ્ત માણસના 
પૅશાબમા બધીયે વખત એક જ પ્રમાણમા ક્ષારો હોય છે એવું નથી, 
તદુરસ્ત માણસ પણ અયુક્ત ખોરાક ખાય તો તે પ્રમાણે તેના પેશાબમા 


આ ખનીજ પદાર્થોમાં ફેરફાર થાય 


જળ) નાસતા પુસ્તકના લેખક 


પ્રયોગોથી હજારો દરદીઓના દરદ 


છે તવ: બ ઊ૪િ' (જીવનનુ 
જેણે આખુ જીવન મૂત્રચિકિત્સાના 
મટાડથા છે તે શ્રી જોન આર્ચસ્ટ્રોગે 


પોતે પોતાના શરીર પર અખતરો કરી સાબિત કર્યું કે, કેટલીક વખત 


કોઈ માણસના પેશાબમાં 


વધારેપડતી ખાડનુ પ્રમાણ દેખાય છતાં તે 


માણસને મધુપ્રસેહનુ દરદ ન પણ હોય શ્રી આર્મસ્ટેગે પોતે એક 


દિવસ ખાડની બનાવટનો ખોરાક ખૂબ ખાધો અને તે 


સાથે ગળપણવાળાં 


ઠંગં પીણાં પણ ખૂબ પીધાં ચૌદ ક્લાક પછી તેમના પેશાબમાં ખાંડનો 
ખૂબ જથ્થો જણાયો અને ડૉકટરે કહ્યું કે, તમને મધુપ્રમેહનો રોગ છે. પણ 
ખરી રીતે તો તેમને તેવો રોગ ન હતો આવુ ઘણી વખત બને છેં. એનો 
અર્થ એવો નથી કે જેના પેશાબમાં ખાંડનો ભાગ હોય તેને મધૃપ્રમેહ 
શેગ હોય, એ માન્યતા ખોટી છે. ઉપરનો દાખલો એટલા માટે તે ગુલસ્થે 
ટાંકયો કે પેશાબનાં તત્ત્વોનો આધાર માણસના ખોરાક પર ઘણો રહે 
છે ગળપણ ખાવાની, ટંર્ય પીણાં પીવાની જૅને વધારે આદત હોય તેને 
મધુપ્રમેહ જલદી થાય અને રોગ ન મટે ત્યાં સુધી તેના પેશાબમાં ખાડ 
હોય છે. કેટલાક દરદીના લોહીમાં ખાંડ ભળી ગયેલી હોઈ પેશાબમા નથી 
જણાતી. એટલે અયુક્ત ખોરાકથી તાત્કાલિક થયેલા ફેરફાર પરથી પેશાબના 
દ્રવ્યોનુ પુથક્કરણ ઘણી વખત ડૉક્ટરોને પણ ભૂલમાં નાખૅ છે -#તુના 
ફેરફારથી પણ પૅશ્વાબનાં દ્રવ્યોના પ્રમાણમાં વધઘટ થાય છે, એ મેં જાતે 
અનુભવ્યું છે. કેટલાક ડૅકક્ટરો એમ કહૅ છે કે, પૅશાબમાં શરીરમાંથી 
જે દ્રવ્યો બહાર નીકળે છે તે નકામાં અને શરીરને નુકસાનકર્તા હોય છે. 
એ અભિપ્રાય કેટલો અજ્ઞાનસૂચક છે, તે પેશાબમાં રહેલાં તત્ત્વોના 
ઉપરના પુથક્કરણથી સમજાશે તે બધાં દ્રવ્યો શરીર માટે ઉત્તમ છે. 
તેમ ન હોય તો ડોક્ટરો તેં જ દ્રવ્યો દવા મારફતે શરીરમાં પાછાં શા માટે 
દાખલ કરે છે? રસાયણિક ક્રિયાથી બનાવેલાં ખનીજ દ્રવ્યો શરીરસ્વાસ્થ્ય 
માટે ઉત્તમ માની ડૉકટરો દવા મારફત દરદીને આપે છે. તેવાં દ્રવ્યો જે 
કુદરતે માનવશરીરમાં પેદા કરેલાં છે તે શરીરને નુકસાનકારક નીવડે છે 
એવી ડૉકટરોની કપોલકલ્પિત, સત્ય હકીકતથી વૅગળી દલીલ સમજી શકાય 
તેમ નથી. હું એ દલીલનો અર્થ એવો માનું છું કે ડોક્ટરી પ્રમાણપત્રના 
ઓઠા નીચે સાચુંજૂઠું કોઈ પણ નિવેદન કે દલીલ જનતા પાસે તેઓ રજૂ 
કરી શકવાની હિમત કરી શકે છે. ચ્રાથી વાત તો એ છે કે, વૈદકીય 
દૃષ્ટિએ પણ પૅશાબ નિર્જવ વસ્તુ નથી પણ સજીવ દ્રાવણ ( લીવિગ 
સાલ્મુશન) છે. તેમાં માંસ, લોહી અને નિર્જીવ ગ્રથિઓને પણ અનુકમ 
રચવાનાં, વધારવાનાં અને સજીવન કરવાનાં તત્ત્વો છે એવું સાબિત થયું છે. 

મૂત્રમાં એક એવો દોષ જણાવવામાં આવે છે કે તેનો સ્વાદ એટલો 
વિચિત્ર છે કે તે માં પાસે ધરતાં જ ધૂજારી છૂટે છે, આ દલીલ મોટે ભાળે 


૩૨ 


જેણે એવો કોઈ પણ પ્રયત્ન કર્યો ન હોય તેવાઓની હશે. મને પોતાને 
તો જાતઅનુભવ છે કે મેં દવાખાનામાં કેટલીયે દવાઓ એવી પીધી 
છે કે જે પીવાથી ધૂજારી છૂટે, વીટાજેન નામની દવા, જે જમવાનુ 
પચાવવા માટે જમ્યા પછી તુરત મને આપતા તે એવી ખરાબ, બેસ્વાદ 
અને દુર્ગધ મારતી કે મને દવા આપનારને તેની ગંધથી ઊબકો આવે. 
તો મારી શી દશા થતી હશે? છતાં તે નિયમિત રીતે દિવસમાં બે વખત 
પીવાથી સને કોઠે પડી ગઈ. મૂત્રનો સ્વાદ ખાસ કાઈ વિચિત્ર નથી. 
વિલાયતી મીઠું પીનારને મૂત્ર પીતાં સહેજ પણ બેસ્વાદ ન લાગે. 
તંદુરસ્ત શરીરના પેશાબ, જેનું સ્વરૂપ વરસાદના તાજા પાણી જેવુ હોય 
છે તેમાં સહેજ ખારાશ હોય છે ગરમીના વાતાવરણમાં ઓછો પેશાબ 
થાય ત્યારે તેમા પેશાબના પ્રમાણમાં દ્રવ્યો વધારે ઘટ્ટ હોવાથી પેશાબ 
વધારે પીળાશ પડતો હોય તેવો પેશાબ સ્વાદમાં કંઈક આકરો લાગે 
ખરો તેમાં ખારાશ, ખટાશ, તૂરાશ અને કડવાશ પણ હોવાથી તે પી્તા 
સહેજ વસમો લાગૅ ખરો; છતા આપણે દવાખાનાની ઘણી દવાઓ પીએ 
છીએ તેનાથી વધારે બેસ્વાદ તો હોતો નથી સ્વાદ તો જીભનો વિષય છે. 
તે જીભલડીને બહેકાવીને આપણે આપણા શરીરનો નાશ નોતરી રહ્યા 
છીએ. એમ ન થાય તે આપણા હિતની વાત છે. જીભને એક ક્ષણ 
સમજાવીને ગળે ઉતારેલી વસ્તુ આખા શરીરને ગુણ કરતી હોય તો તે 
વસ્તુને અવગણવામાં આપણા પોતાના શરીરનો દ્રોહ છે એવી જ દલીલ 
મૃત્રની ગધ 1વિષે છે. પહેલી વાત તો એ છે કે જે ન્યાયે જીભને માટે 
નકકી કર્મો તે જ ન્યાય નાકને આપવો રહ્યો. ગધ એ વ્યકિતગત 
દાણેન્દ્રિમનો વિષય છે. કોઈ ચીનાને નરકની ગંધ નહીં લાગે, કારણ કે 
તેનો સદુપયોગ કરવામાં નરકની ગંધથી તે ટેવાઈ ગયો છે. મને પોતાને 
ગુલાબના ફૂલની ગધની ખબર નથી પડતી, પણ મોગરો કે ચંપાની 
સુગધ સારી રીતે અનુભવી શકું છું. દક્ષિણ આફ્રિકાની ઝૂલુ બાઈ 
આપણને સુગધ આપતું ઠરેલું ઘી સૂઘીને “નુગાગાબી” -- ખરાબ ગંધાય 
છે એમ કહી નાક ચડાવે છે. પણ તે જ ઝૂલુ બાઈ રાતદિવસ દિવેલમા 
તરબોળ કરેલું કાપડ કે ચામડાનો ઘાઘરો પહેરે અનૅ ઉનાળાના પરસેવામાં 
તેની પાસે પણ ઊભવાનુ મન ન થાય એવી ગંધ મારે; તો પછી 
૩૩ 


મા; જુ 


સુગંધ, દુર્ગંધ કોનૅ કહેવી! એટલે તેં પણ દાણેન્દ્રિયની રોજબરોજની 
આદતનો વિષય છે. દાણેન્દ્રિયને પણ આપણે કહી શકીએ કે આખા 
શરીરના ક્રોય ખાતર તું તારી સારી કે બૂરી આદતનો ભોગ આપ. 

મૂત્ર માનવમાત્રના શરીરસ્વાસ્થ્ય માટે કુદરતી બક્ષિસ છે, એવા 
મારા મુદ્દા સાસે એક દલીલ એવી કરી શકાય કે, તો પછી માણસના જન્મ 
સાથૅ તેનો ઉપયોગ ડરવાની તેનામા કુદરતી પ્રેરણા કેમ ન મૂકી? મારો 
જવાબ એ છે કે, “જીવમાત્રમાં એ પ્રેરણા મૂકેલી જ છે. જાનવરો 
પોતાના રોગ માટે એ જ પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને તેનો ઉપયોગ ડરે છે. 
જાનવરોસાં બીજી પણ પ્રેરણા છે કે તે બીસાર પડે કે તુરત ખાવાનું 
ત્યજશે. ગમે તેવી સારી વસ્તુ તેના માં આગળ મૂકી હશે પણ તે તેને 
અડકશેૅ નહીં. તેની બીમારી મટયા પછી જ તે ખારો. પણ કુદરતે માણસ- 
ને સારાસારનો વિવેક કરવાની બુદ્ધિ આપી છે, તેથી કુદરતે આપેલી 
પ્રેરણા પ્રમાણે તે નથી વર્તતો અને ઇન્દ્રિયોથી વશ થયેલા મનથી સચાલિત 
બુદ્ધિ તેને કૃદરતથી દૂર ધકેલ્યા ડરે છે. દારૂડિયાઓનેૅ દારૂના પ્રથમ 
પ્રસંગથી તો ઘુણા છૂટે છે. તે ધુણા તેની કુદરતી પ્રેરણા જ. પણ મન 
અને મનથી સંચાલિત બુદ્ધિના જેરે તેની કુદરતી ઘુણા ધીમે ધીમે ઓછી 
થતી જાય છે અને પરિણામૅ તે અઠંગ દારૂડિયો બનેં છે એ જ રીતે 
બુદ્ધિના બળે માનવે વનસ્પતિનાં વૈજ્ઞાનિક દ્રવ્યો શોધી કાઢચોં. તેમાં કાંઈક 
સુગમતા લાગી હોય ને ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ લાગ્યાં હોય, એટલે પ્રેરણાને 
વિસારી દીધી અને વિજ્ઞાનની ગડમથલમા પડયા, અને હવે તો માનવ 
જાત વિજ્ઞાનની નાગચૂડમાં ભચડાઈ પડી છે.” 

બીજી બાજુ જે વૈજ્ઞાનિકો જે દલીલ મૂત્રના ઉપયોગ વિરુદ્ધ કરે 
છે, તે જ વૈજ્ઞાનિકો વનસ્પતિશાસ્રમાં તે દલીલને અવલબે છે. ખેતીમાં 
અનાજનો વધારે સારો પાક થાય તે માટે કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક ખાતર 
કરતા વનસ્પતિ કે ધાન્યના ખોરાકવાળા જાનવરોનું છાણ વધારે ઉત્તમ 
ગણે છે. વળી તે કરતાં બારે માસ લીલું ઘાસ ખાતા ઊટનાં મળમૂત્ર 
વધારે કીમતી ગણાય છે. મને એક સ્મરણ તાજું થયું સવત ૧૯૫૬ના 
દુષ્કાળમાં હું અગિયાર બાર વરસનો હોઈશ ત્યારે ઊટ બૅસાડૅલા મારા એક 
ખેતરમાં કુવેતર બાજરી કરી હતી. એક જગ્યાએ જ્યાં ઊંટનાં મળ 


૩૪ 


અને મૂત્ર વધારે પડેલાં ત્યાં બાજરીનો એક છોડ ઊગૅલો. તેને ૧૦૫ 
હૂંડાં મેં જાતે ગણ્યાં છે. અત્યારે પત ખેતીશાસ્રના નવા અખતરામાં લીલું 
ખાતર અને કમ્પોસ્ટ ખાતર વધારે કીમતી ગણાય છે. કોઈ પણ ફળઝાડનાં 
સૂકાંલીલાં પાન તે ઝાડનાં ઘડમાં દાટયાં હોય તો તેના ખાતરથી તેં 
ઝાડર્ના ફળ વધારે જથ્થામાં, મોટાં અને વધારે મીઠાં થાય છે એ સિદ્ધ 
થયેલી બીના છે. કુદરતનો નિયમ તો કુદરતના બધાયે અંગોને સરખી રીતે 
લાગુ પડે છે, તો પેશાબ જે શરીરનું પોષક તત્ત્વ છે તેને પાછું શરીરમાં 
નાખવાથી શરીરને નુક્સાન થાય છે એવી દાક્તરોની દલીલ વૈજ્ઞાનિક 
દૃષ્ટિએ પણ કેટલી હાસ્યાસ્પદ છે? કુદરતનું જે અંગ બુજિને આશ્રયે 
જઈ પોતાની જાત સામે મોરચો માંડે છે તે બદલ તેને સહન કર્યે જ 
છૂટકો. વર્તમાનકાળમાં માનવજીવનર્મા શરીરસ્વાસ્થ્ય સંબંધે આપણે 
કુદરતનો જેટલે અંશે અનાદર કરીએ છીએ તેટલે અંશે તેર્નાં માઠાં 
ફૂળ આપણે ભોગવ્યે જ છૂટકો છે. 


મરહૂમ જોન આર્મસ્ટ્રૉંગે તો ઘણો અનુભવ લીધો છે અને મને 
પણ તેવો જ સ્વાનુભવ થયો છે કે, મૂત્ર પીવાથી તે શરીરની બધી 
ગ્રથિઓમાં પસાર થઈ ગળાય છે અને જ્મ જેમ વધારે ગળાય છે 
તેમ તેમ વધારે સ્વચ્છ થાય છે. નળના પાણી અને મૂત્ર સાથેના એક 
દિવસના ઉપવાસમાં પણ હરકોઈને એ અનુભવ થશે. પ્રથમ તે શરીરને 
સ્વચ્છ કરે છે અને પછી જ્યાં જ્યાં શરીરમાં અવરોધ જામી ગયો હોય તે 
દૂર કરે છે અને છેવટે દરદના હુમલાથી શરીરનો જે આવશ્યક ભાગ 
કે ઇન્દ્રિય છિન્નભિન્ન થયાં હોય તેને પુનર્જીવન આપે છે. સત્ય વાત 
કહીએ તો તે કેવળ ફેફસાં, પિત્તાશય, જઠરાડિન, મગજ, હૃદય વગેરે દુરસ્ત 
કરે છે, એટલુ જ નહીં પણ અનેક અસાધ્ય રોગો પણ મટાડે છે. ટૂંકમાં 
મૂત્ર અને નળના પાણીના ઉપવાસથી જે અદ્ભુત પરિણામ આપણે 
મૅળવી શકીએ છીએ તે નસર્ગોપચારકો પાણી અને ફળના રસ સાથેના 
ઉપવાસોથી કદી મેળવી શકતા નથી આ સત્ય હકીકત, આ પુસ્તકના 
પાછલાં પ્રકરણો કે જ્માં સ્વ. આર્મસ્ટ્રોગે સુધારેવ દર્દોના અનેક ડેસો 
પૈકી થોડાકનો, અને અહીં ગુજરાતમાં તેવાં દર્દો સુધર્યાનાં જે દૃષ્ટાંત છે 
તેનો, સત્ય હેવાલ આપ્યો છે તે વાંચવાથી વાચકવર્ગને માલૂમ પડશે. 


૩૫ 


ઝુ 
મૂત્રપ્રયોગતી પદ્ધતિ 


મૃત્રના માહાત્મ્ય વિષે વધારે લખવાની જરૂર- નથી. આજ સુધીના 
જીવનમાં મૃત્ર વિષે આપણા મનમાં જે પૂર્વગ્રહ ભરાઈ બેઠો છે તેને 
દૂર ડરવા માટે મેં આટલો પ્રયત્ન કર્યો, પણ મૂત્રપ્રયોગથી કેવા અદ્ભુત 
લાભ આપણને થાય છે તેનાં અનુભવસિદ્ધ દૃષ્ટાંતો જે હું હવે પછી 
રજૂ કરવાનો છું, તેનાથી ગમે તેવા વહેમ કે પૂર્વગ્રહના પહાડોના પણ 
ભાંગીને ભુક્કા થઈ જશે. લાખો મણ દલીલો કરતાં એક અધોળ 
અનુભવ વધારે કૌમતી છે. એટલે હવે હું તેવી શરૂઆત કડું તેં પહેલાં 
મૂત્રપ્રયોગની પદ્ધતિ વિષે મારે વિગતે લખવું જેઈએ. 

કોઈ પણુ દરદ માટે પેશાબનો પ્રયોગ કરવાની ત્રણ રીત છે: 

૧, પેશાબ વતી શરીર પર માલિસ કરવું. 

૨.-માત્ર પેશાબ અને સ્વચ્છ પાણી એ બૅ સાથૅ ઉપવાસ કરવાં. 

૩. દરદવાળી જગાએ પેશાબનાં પોતાં મૂકી દરદ શમાવવું. 

ઉપરની ત્રણ રીતે આ પ્રયોગ કરવાનો છે, અંગ્રેજી પુસ્તક ' વોટર 
ઓફ લાઈફ'ના લૅખક અને નિષ્ણાત અનુભવી સ્વ, જૉન આર્મસ્ટ્રોગે 
પોતાના પુસ્તકર્મા જુદા જુદા સ્થળૅ પેશાબના પ્રયોગની જે સ્પષ્ટતા 
આપી છે તે એકત્રિત ડરીને હું અહીં આપીશ. વળી તેમાં મને તેમ જ 
બીજાઓને જે અનુભવ થયો છે તે પણ જણાવીશ. 

ચેશાબ થાલિસ ડરવાની પળતિ? મોટાં ગૂમડાં, ચામડીના સોજ 
અગર કૅન્સર જેવા રોગથી શરીર પર ઊપસૅલાં પાઠા, ધાયા તથા 
દાઝવાથી ઘતા દરદ સિવાયનાં અન્ય સર્વે દરદોની સારવાર કરતાં પ્રથમ 
ચેશાબથી શરીર પર માલિસ કરવાની શરૂઆત કરવી. માલિસ કરવા 
સાટે જૂનો પેશાબ વધારે અસરકારક જ્ણાય છે. 'શિવામ્ળુકલ્પ માં 
છત્રીસ કલાકનો જૂનો પૅશાબ વાપરવાનું લખ્યુ છે, જ્યારે અંગ્રેજ વૈખર્ક 
પાંચ સાત દિવસનો જૂનો પેચાબ વાપરવાની સલાહ આપી છે, આ 


ઝેદ્ર 


છેલ્લી સબહિ વધારે લાભદાયક છે એવુ છું એવા કારણે સમજ્યો છું 
કે પાચ સાત દિવસના પેશાબમાં એમોનિયા નામનું દ્રવ્ય વધારે પ્રમાણમાં 
જામે, તેની ગંધ વધારે તીવ્ર હોય પણ તે સાથૅ તેમાં વિશેષ ફાયદો પણ 
* થય છે; એટલે એમોનિયાને કારણે આપણા શરીરના છિદ્રોમાં પેશાબ 
જલદીથી વધારે પ્રમાણમાં દાખલ થાય છે. આ માલિસની શરૂઆત કરતાં 
પહેલાં ત્રણ ચાર દિવસનો પૅશાબ જુદી જુદી શીશીઓમા ભરી મૂકવો. 
શીશીમા ભરી તેને બંધ કરવી કે જેથી અંદર જીવજતુ પડીને મરી ન 
જાય પેશાબ જાતે જ જીવનાશક છે એટલે તેમાં જીવતાં જીવજતુ હોય જ 
નહીં. દરરોજ સામાન્ય કદના માણસને માલિસ માટે આઠ દસ ઔસ પૅશાબ 
જૉઈએ તેં હિસાબૅ સાત દિવસનો જૂનો પેશાબ વપરાશ પૂરતો માલિસ 
વખતે મળી રહે એવા હિસાબૅ પૅશાબની શિલક રાખવી માલિસ શરૂ 
કરતા પહેલાં પેશાબને ગરમ કરવો અને ઊકળે તે પહેલા લઈને એનેમલની 
સપાટ થાળીમાં નાખવો દરરોજ બે કલાક માલિસના રાખવા બે વખત 
થઈને માલિસ કરો તો દરેક વખતે સવા કલાક રાખવો અગર સામટા 
બે ક્લાક રાખવા માલિસનું કામ ગમે ત્યાંથી શરૂ કરો છેક પગને 
તળિયેથી અગર છેક માથેથી. બધોય પેશાબ થાળીમાં ન નાખવો પણ 
અડ્ધો નાખવો, કારણ કે માલિસ કરતા કરતાં તેમાં મેલ વધી જાય છે. 
એટલે પગના તળિયેથી માલિસ શરૂ કરી પૅટ અને પેઢા સુધી વપરાય 
એટલો પેશાબ પ્રથમ નાખવો. ત્યાર પછી કચરાવાળો પેશાબ કાઢી નાખી 
સ્વચ્છ પેશાબ નાખી મો, માથુ અને ગળાના ભાગથી માલિસ શરૂ કરવું. 
આમ શરીરના બધા ભાંગમાં બહુ ભારથી નહીં પણ દરદી સહને કરી 
શકે અને તેને સહેજ પણ તકલીફ ન પડે તેવી રીતે માલિસ કરવુ. 
માલિસ કરવામાં ચઢતા-ઊતરતા હાથે માલિસ કરવુ માલિસમાં પગનાં 
તળિયાં અને માથું ગણુ અને મોં એ અગો પર વધારે માલિસ કરવુ. 
એટલે કે એકંદરે બે કલાક માલિસ થાય તેમાં ૧૫ મિનિટ પગના 
તળિયા પર અને ૩૦ મિનિટ માથુ, મો અને ગળુ--એમ ૪૫ મિનિટ 
તે ભાગ માટે રાખવી. કોઈ પણ પ્રયોગમાં માલિસથી શરૂઆત ડરવાથી 
પહેલા જ અઠવાડિયામાં તેનો લાભ જણાશે, સંભવ છે કે પાંચેક દિવસના 
માલિસના પરિણામે શરીરની ખોટી ગરમી બહાર નીકળવા માડશે, શરીર પર 


૩૭ 


ચેળ આવશે, અને કદાચ સફેદ મોઢાની નાની નાની ફોલ્લીઓ દેખાવા 
માંડશે; પણ તેથી ગભરાવુ નહીં. તેની બીજી કાંઈ દવા કરવા લલચાવું નહીં. 
પેશાબથી જ તે ફોલ્લી પર ભારથી માલિસ કરવું. સાલિસથી શરીરના છિદ્રો 
મારફત પૅશાબ અદર ગયો એટલે નાના નાના રોગો ભાગવા માંડે છે. 
તેવી આ પ્રથમ પ્રક્રિયા છે. શરીરની ચામડીના ખસ, લીલુ ખરજવુ, દરાજ 
વગેરે અને શરીરની અંદરના સામાન્ય રોગો કેવળ દશ પંદર દિવસના 
સાલિસથી જ ભાગવા માંડશે. પણ ગંભીર દરદ હોય, ઘણા દિવસનું 
ઘર ડરીને બૅઠું હોય, દવાનાં પડીકાં કે દવાના ઘૂટડા કે અનેક જાતના 
ઇન્જેકશનો લઈને નાજુક શરીરને ઝેરી દ્રવ્યોથી ભરી દીધું હોય તો તેં 
શટાડવા માટે પેશાબ અને નિર્દોવ પાણી લઈને ઉપવાસ કરવા સિવાય 
છૂટકો નથી. માલિસ કરવાની બાબતમાં એક અગત્યની સૂચના એ છે 
કે; માલિસ કર્યા બાદ એકથી દોઢ કલાક પછી નાહવું. નાહવામા કોઈ પણ 
પ્રકારનો સાબુ વાપરવો નહીં અને દરદીને અનુકૂળ તેવા ઠંડા નવશેકા 
ગરમ પાણીથી નાહવુ. શરીર પર પૅશાબ ચોળવા સંબધે શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે 
બહુ ચોકસાઈથી લખ્યું છે. આ પ્રયોગને એણે બહુ અગત્યનું અંગ 
ગણ્યું છે પેશાબ અને પાણી લઈને ગમે તેટલા ઉપવાસ કર્યા હોય છતાં 
શરીર પર પૅશાબથી નિયમિત માલિસ ન થતું હોય તો ઉપવાસની અસર 
મારી જાય છે અને જોઈતો સુધારો થતો નથી. કોઈ પણ બે વસ્તુનું ધર્ષણ 
ઉપ્મા પેદા ડરે છે. અને માલિસ ડરવાથી જ ઉષ્મા પૅદા થાય તેથી 
શરીરની ચામડીનાં છિદ્રો ઊઘડે છે. કોઈ એમ દલીલ કરે કૅ પાણી વડે 
પણ શરીર પર માલિસ કરવાથી ઉષ્મા પૅદા થાય અને ચામડીનાં છિદ્ર 
પણ ઊધડૅ તો પછી પેશાબથી જ માલિસ કરવાનો શો અર્થ? તેનો જવાબ 
બહુ સ્પષ્ટ છે. પેશાબ સાથેના ઉપવાસમાં પેશાબ પીધા પછી હૃદયને 
અને કીડની (મૂત્રપિડ) ને વધુ કાર્ય કરવુ પડે છે તેથી હૃદયના ધબકારા 
વધે છે. શ્રી આર્મસ્ટ્રોગનેૅ તેનો અનુભવ તેમના પહેલા ઉપવાસમાં 
થયો. પેશાબ લીધા પછી હૃદયના ધબકારા વધી પડયા અને તે ધબકારા 
લગભગ બમણા થયા. પૅશાબને અપનાવી લેવા માટે હૃદયને વધારે કામ 
કરવું જોઈએ અને વધારે કામ કરતાં લોહીની ગતિ વધવી જોઈએ. 
લોહીની ગતિ ન વધે તો જેમ પપમા પાણી ન આવતું છોય તો 


૩૮ 


એન્જિનની ગતિ વધે અને ખાલી પાઈપ વધારે અવાજ કરે તેમ હૃદયના 
ધબકારા વધી પડે આ પ્રસંગે શ્રી આર્મસ્ટ્રાગના ચિંતનમાં ધર્મપુસ્તક 
લોઇબલનું નીચેનુ સૂત્ર યાદ આવ્યુ . “ જ્યારે તુ ઉપવાસ કરે ત્યારે 
તારા માથાને ચોપડ અને તારા મોને ધોયા કર ” (નવો ડરારુ 
મેથ્યુ ૬-૧૭) એ સૃત્ર વાચતાં તેનો એવો જ અર્થ ઘટાવ્યો કે તેમણે 
પોતાના માથામાં, મો પર અને ગળા પર પેશાબથી માલિસ કરવું જેકે 
મરડી મચડીને એવો અર્થ ઘટાવ્યો એમઃ કહેવાય. તેમ છર્તા પરિણામે 
તે અર્થ જ સાચો દર્યો તેમ કરવાથી એટલે કે પૅશાબથી માથા પર, સૌ 
પર, ગળા પર અને આખા શરીર પર માલિસ કરવાથી લોહીની ગતિ 
વધી અને પરિણામે હૃદયના ધબકારા ઓછા થયા, એટલું જ નહીં પણ 
ઉપવાસના દિવસોમાં માલિસને કારણે નિત્યનો કાર્યક્રમ તે નિયમિત કરી 
શક્તા વિશેષમાં પેશાબના માલિસસા ચામડીને જોઈતુ પોષણ મળવાથી 
ચામડી રોગહીન્ઇ સુવાળી અને તેજ્સ્વી થઈ. 


અગત્યની સૂચના : આ પ્રયોગમાં પેશાબ પીવાનો હોય તો પોતાના 
જ પેશાબનો ઉપયોગ થવો જોઈએ પીવામાં બીજાના પેશાબનો ઉપયોગ 
ન થવો જોઈએ અને ઉપવાસમાં દિનભરનો એટલે ચોવીસૅ કલાકનો 
ટીપેટીપુ પેશાબ પીવાનો છે એને કારણૅ માલિસ માટે એટલે શરીરે 
ચોળવા માટે પોતાનો પેશાબ ન જ હોય ત્યારે કોઈ તંદુરસ્ત સાણસનો 
પેશાબ શરીર પર ચોળવાના ઉપયોગમા લેવાને કાઈ વાધો નથી. 


ઉપવાસ ડરવાની રીત : ઉપર પ્રમાણૅ માલિસ કરતા જ આપોઆપ 
ખબર પડશે કૅ દરદીનું દરદ ઊડુ અને ગભીર પ્રકારનુ છે અને કેવળ 
માલિસ કરવાથી તે નાબૂદ નહીં થાય, પણ ઉપવાસ ડરવા પડશે. 
ઉપવાસ કરવામા મુખ્યત્વે પેશાબ પીવાનો હોય છે. પેશાબ પ્રત્યે સમાજમાં 
ઘુણા હોવાને કારણે તેમ જ તેના સ્વાદ અને ગધ પ્રત્યે આપણા મનમા 
પૂર્વગ્રહ વસી ગયેલો હોવાથી કેટલાકને તે કાર્ય વસમું લાગૅ છે એ તો 
પેલા ભક્ત પ્રીતમ કવિએ ગાયુ છે તેમ થયું : 


“સિધુ મધ્યે મોતી લેવા, માંહી પડયા મરજીવા જેને; 
તીરે ઊભા જુએ તમાસો, તે કોડી નવ પામે જેને ” 


૩૯ રી 


એવી વાત છે. જેણે હિમતથી, સમભાવથી, શ્રોય સમજીને શરૂ કર્યુ 
તેને મત કાંઈ નથી, જે દૂર બેઠા બેઠા નાક ચઢાવે છે તેમને 
કમકમાં છૂટે છે. છતાંય કલ્યાણ સાધવુ હોય તો બીજે રસ્તો નથી. તેણે 
માલિસનાં દિવસોમાં ટેવાઈ જવું જોઈએ, દાંત ધોવાથી કે પેશાબના 
કોગળા કરવાથી શરૂઆત કરવી, તેથી દાંત હાલતા હશે તો બધ થઈ 
મજબૂત થશે અને બીજી બાજુ સૂગ પણ જતી રહેશે, પછી દિવસમા 
એક વખત સવારે ઊઠીને મો સાફ કરીને ચાર અધોળ પેશાબ પીવો. 
પણ જે મોમાં નાખ્યો તે ગળે ઉતારી જવો; પછી જગ જીત્યા, બીજી 
વખત તમને વસમું લાગશે નહીં. આમ શરૂઆત થાય કૅ નિયમિત ઉપવાસ 
કરવાનો નિર્ણય કરવો. ઉપવાસની સાથે સાથે રોજના નિયમ પ્રમાણે 
માલિસ તો કરવું જ જોઈએ, માલિસ વિનાના ઉપવાસ નકામા જાય છે. 
ઉપવાસ માટે પૅશાબ તાજે જોઈએ. દિવસનો બધો પૅશાબ એટથે 
રાત્રિ અને દિવસ એમ ચોવીસેય કલાકનો જેટલો પેશાબ થાય તેં 
ટીપેટીપું પી જવો રાત્રિદિવસનો પેશાબ ન પીવો હોય અને ફક્ત 
દિવસનો પેશાબ પીવાનું રાખો તો તેમા હરકત નથી, પણ તે પૂરતો 
ઉપવાસની મુદતમાં વધારો કરવો પડશે. એ રીતે કરતાં રાત્રિનો પોતાનો 
પેશાબ માલિસના ઉપયોગમાં લેવો. પૅશાબ પીધા પછી તુરત કૅ પાછળ 
જયારે જરૂર પડે ત્યારે અગર જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે પાણી પીવું. પાણી 
નળનુ અગર જે કૂવાનું પાણી દોષરહિત અને પીવા યોગ્ય છે એવો 
અભિપ્રાય હોય તે પીવું, સંભવ છે કૅ કેટલાકને પેશાબ પીતાં પીતા 
ઊબકો આવે તો તેં ઊબકો શમાવી દઈ, બે ચાર ક્ષણો થોભી બાકીનો પી 
જવો, પેશાબ લઈને ઉપવાસ કરવાથી હૃદયના ધબકારા વધે છે અને 
નાડી જેરથી ચાલે છે, પણ તેથી ગભરાવુ નહીં. તે આપમેળે શમી જશે. 
માલિસ કરવામાં ખામી નહીં આવે તો હૃદયના ધબકારા વધશે પણ નહી. 
પેશાબ સાથે ઉપવાસ કર્યાથી દરદીને બહુ અશકડિત નહીં લાળે, પ 
ઝે ખોરાકમાં રહેલા જે ક્ષારોથી આપણા શરીરનું પોષણ થાય છે તે ક્ષારો 
તેના સાચા સ્વરૂપમાં પેશાબમાં હોવાથી દરદીનું પોષણ થાય છે અને તેને 
ભૂખની અશક્તિ લાગતી નથી જેમ પેશાબ વધારે લેવાય તેમ તેને ખોરાક 
વધારે મળે. 
૪૦ 


પણ આ ઉપવાસના દિવસોમાં દરદીએ કાળજી અને ધીરજ 
રાખવાની હોય છેં. શરીરમાં જામેલો કચરો કે નુકસાનકારક દ્રવ્યોનાં પડ 
કૈ આતરડામાં વળગી રહેલો નુકસાનકારક પદાર્થ, છાતીમાં, પેટમાં અને 
ફેફસાં વગેરે અંગોમાં જામી ગયેલો કફ અને અન્ય અટકાવો એ બધાને 
શોધી શોધીને બહાર કાઢવાનુ કામ મૃત્રને શરીરમાં કરવાનુ હોય છે. એટલે 
ઉપવાસમાં ઝાડા, ઊલટી વગેરે જે જે ક્રિયાપ્રક્રિયા થાય તેથી ગભરાવું નહીં. 
તે શરીરની સફાઈ માટે જ થાય છે એવું માની લેવું. તેને શમાવવા કોઈ 
દવા કે અન્ય બહારની વસ્તુ શરીરમાં નાખવી નહીં. આ વાત સમજાય 
અને તેના ખરાપણા વિષે વિશ્વાસ બેસે એ ખાતર એક અનુભવેલુ 
દૃષ્ટાત આપુ 


મારી એક પુત્રવધૂને દશબાર વરસથી ભારે દમ હતો. ઘણી સાર- 
વારોથી પણ તે મટયૌ નહીં આ પ્રયોગ કર્યો. ચાર દિવસના માલિસ 
'પછી આઠ દિવસના ઉપવાસ કર્યા ઉપવાસના ત્રીજા અને ચોથા દિવસોમાં 
જાડા થયા. એકદરે બાર ચૌદ ઝાડા થયા એ દ્રારા પેટનો અને આંતરડાનો 
બગદો તથા જૂનો કફ નીકળી ગયો, ચોથે દિવસે સાંજે ઝાડા આપોઆપ 
બધ થયા પાચમા અને છઠ્ઠા દિવસે ઊલટીઓ થઈ તેમા નર્યો કર 
નીકળ્યા કર્યો. તે ઊઘટીઓ પણ છઠ્ઠા દિવસની સાંજે આપોઆપ બંધ 
થઈ. એ રીતે છાતી, પાસાં વગેરે ભાગનો કફ નીકળી ગયો સાતમા 
દિવસે સવારે છીંકો આવવા માડી. ભને લાર્ગ્યું કે શરદીની છીંકો આવી ફે 
શું? પણ તે છીંકો શરદીની નહોતી. અજાયબ રીતે તે છીંકોથી ગળાની 
ઉપરના ભાગમા જે કફ હશે તે છૂટો થઈ મોં મારફતે નીકળી ગયો 
આઠમા દિવસની સાજે શરીર હળવુ અને દરદમુકત લાગ્યું અને નવમા 
દિવસે સવારે ઉપવાસ છોડયા ત્યાર પછી આ વર્ષાત્સ્તુની શરદીમાં પણ 
તેનો દમ જ્ણાતો નથી હવે તો તે સાવચેતી ખાતર પૅશાબ પીતી નથી 
તેમ જ અઠવાડિયાનો એક ઉપવાસ પણ કરતી નથી એ રીતે બે સખત 
ચોમાસા અને એક સખત શિયાળો વીતી ગયો છર્તા તેને દમની સહેજ 
પણ અસર નથી અને શરીર તેજસ્વી છે. 

ઉપરનું દૃષ્ટાત દશ-બાર વરસના જૂના દમનુ આપ્ય, તે 
ઓછી કે વધારે ગભીરતાવાળા દરેક દરદના દરને કા ક. 


૪૧ 


આવા અનુભવ થવાના; છતાં ગભરાવું નહીં. જાણે સ્થિતપ્રજ્ઞ દશા ધારણે 
કરી હોય તેમ તે બધી ક્રિયાપ્રક્રિયાને જોયા કરવી. કુદરતને તેનું કામ 
કરવા દેવું, દરદીએ ગભરાઈને બહારનું કોઈ દ્રવ્ય અંદર નાખવું નહી. 
દૃઢતા ન રહે, વિશ્વાસ ઊઠી જાય તો શ્રયોગ બંધ ડર્યા પછી જે ડરવું 
હોય તે ભલે કરો; પણ માલિસના અને ઉપવાસના પ્રયોગ દરમ્યાન કોઈ 
દવા અજમાવવી નહીં. 


ઉપવાસ ડરતાં જેટલી કાળજી રાખવાની છે તેથી વધારે કાળજી 
ઉપવાસ છોડયા પછી એક અઠવાડિયા સુધી રાખવી જોઈએ. આઠ, 
દશ કે વીસ ઉપવાસ પછી પારણું કરવામાં કાળજી રાખવી, જેટલા 
વધારે ઉપવાસ તેટલા પ્રમાણમાં વધારે દિવસ ખાવાપીવામાં સંભાળ 
રાખવી, સામાન્ય રીતે ઉપવાસ મોસંબીનો રસ પીને છોડવાની પ્રણાલી 
છે. પણ મોસંબી કમોસમી હોય અને સહેજ પણ ખાટી હોય તો તેનો રસે 
ન લેવો. પણ મધુપ્રમેહ સિવાયના અન્ય દરદીઓએ તેને બદલે ખજૂરની 
પાંચ પેશીઓને અગર નવટાંક કાળી દ્રાક્ષને રાત્રે ફોલીને કાચના વાસણમાં 
પલાળી મૂકી સવારે તેને મસળી સ્વચ્છ લૂગડે ગાળી આઠ અધોળ પાણી 
લેવું. બપોરે ફળ અનેં તેનો રસ લેવો, સાંજે પપૈયું વગેરે ફળ લેવાં. 
બૌજે દિવસે સવારે પહેલા દિવસના ડરતાં વધારે પ્રમાણમાં તે જ ચીભે 
લેવી. ત્રીજે દિવસે મોસબીનો રસ, બપોરે સહેજ સૌઠાશવાળુ મગનું 
પાણી, સાંજે ગાયનું દૂધ. એ રીતે રુચિ પ્રમાણે ખોરાકમાં આગળ વધવું. 
સંભવ છે કે દશેક કે વધારે દિવસના અલૂણા ખોરાક પછી મીઠુ ખાવાથી 
મં પર સહેજ સોજા જણાશે, પણ તેથી ગભરાવુ નહીં. આપમેળે તે 
બેસી જશે. ખોરાક માટેની જે સામાન્ય ચેતવણી છે તે ચીજે જેવી કે 
સેંદાની કોઈ બનાવટ, ખાંડ, મશીનથી પૉલિશ કરેલા ચોખા, પેશ્ચ્યુ- 
રાઈઝૂડ દૂધ, ટિનમાં બંધ કરેલા ફળ કે ખોરાક, તળેલી વાનીઓ, મરીન 
મસાલાવાળો ખોરાક પ્રયોગના સમયમાં કે તે પછી દરદીએ ખાવો નહીં. 
શરીર સાચવનાર માણસે આવા ખોરાકથી દૂર રહેવું ઉપરાંત તમાકુનું 
વ્યસન - ખાવાનું, પીવાનુ કૅ સૂંઘવાનું-- ત્યજવુ જેઈએ. તેમ જ અન્ય 
કેટ્દી ચીજેનું વ્યસન પણ ત્યજવુ જોઈએ, 

૪૨ 


અગત્યની ચેતવણી: કોઈ પણ પ્રયોગમાં ઉપવાસ કરવાની જરૂર 
તો હોય છે. પણ ઘણી વખત ઉપવાસ ડરવાનું દરદી માટે જેખમકારક 
પણ થઈ પડે છે, માટે જાતઅનુભવથી હું આ પ્રયોગ કરનારને ચેતવણી 
આપું છું કે, જેને લોહીનું દબાણ ઓછું હોય અને જેનું હૃદય નબળું 
હોય એટલે બરાબર કામ ન આપી શકતું હોય તેવા દરદીએ ઉપવાસ 
કરવા નહીં તેમા જોખમ છે. તેવો દરદી ઉપવાસ કરે તો તેનું લોહીનું 
દબાણ વધારે ઓછું થતું જાય અને જેમ જેમ લોહીનું દબાણ જોઈએ 
તેના કરતાં ઓછુ થતું જાય તેમ તેમ દરદીની અશક્તિ વધતી જાય છે, 
તેના હૃદય *પર તેની માઠી અસર થાય છે, તેથી તેના લીવર [પર તથા 
કીડની પર પણ અસર થાય છે, માટે એવા દરદીએ ઉપવાસ કરવા નહીં 
જણ સાલિસ તથા જેટલો પશી શકે તેટલો પેશાબ પીવા સાથે એક ટંક 
હળવો-પથ્ય ખોરાક લઈને પોતાની શક્તિ જાળવી રાખવી. આમ કરવાથી 
દરદીને વધારે સમય આ ઉપચાર કરવો પડશે એટલે કે ઉપવાસ સાથેના 
ઉપચારથી પદર દિવસમાં આરામ થાય તો વિના ઉપવાસથી પ્રયોગ 
ચાલુ રાખતા એક દોઢ શાસ થશે અને તેને સંપૂર્ણ આરામ થશે; માટે 


લોહીના ઓછા દબાણવાળા તેમ જ હૃદય નબળુ તોય તેવા દરદીએ 
ઉપવાસ કરવા નહીં ં 


પેશાભર્ના પોર્તા મૂકવાની રીત: મૂત્રપ્રયોગમાં ત્રીજી રીત પેશાબના 

પોર્તા મૂકવાની છે શરીરના ભાગ પર એવી પીડા હોય કે જ્યાં માલિસ 
ને થઈ શકે; જેમ કે મોટાં ગૂમડા, મોટાં નાનો ઘાયાં, દાઝવાથી થયેલા 
ફોલ્લા કે શરીરનો બળી ગયેલો ભાગ, સોજા અને કેન્સરના કારણૅ શરીરનો 
કોઈ ઊપસી આવેલો ભાગ, શરીરના તેવા ભાગ પર ઉપવાસના દિવસોમા 
અગર ઉપવાસ ન હોય ત્યારે પણ સારા સ્વચ્છ કપડાને ચોવડુ કરી પેશાબમા 
પલાળીને દરદવાળા ભાગ પર મૂકવું અને વારવાર તેના પર પેશાબનાં 
* ટીપા નાખી ભીંજાયેલુ રાખવુ, આ ક્રિયા જરૂર લાગૅ તો સતત ચાલુ 
રાખવી. આમ કરવાથી મૂત્રમાંનાં રોગનાશક તત્ત્વો દરદીના શરીરમાં તે 
પોતાં મારફતે દાખલ થઈ દરદીને અદરથી અને બહારથી ફાયદો, કરશે. 
આમ પોતા મૂકવામાં અને તેને સતત ભીંજાયેલા રાખવામાં મૂત્રનો જથ્થો 
વધારે જોઈએ અને દરદીને તેટલો પેશાબ થતો ન હોય તો પુરુષના 


જડ 


દરદ પર સારા નીરોગી પુરુષનું મૂત્ર અને સ્રીના દરદ પર સ્રીનું મૂત્ર 
. વાપરવામાં વાંધો નથી. માલિસ કરવામાં પણ જે દરદીનો પોતાનો પેશાબ 
પૂરતો ન હોય તો બીજાં નીરોગી જ્રી-પુરુષનો પેશાબ વાપરવામાં વાંધો 
નથી; પણ પીવાસાં બીજાનો પેશાબ વાપરવો નહીં. તેમાં તો દરદીનો 
પોતાનો જ પેશાબ જોઈએ. જે કે અંગ્રેજ લેખક આર્મસ્ટ્રોંગે પોતાનો 
ચેશાબ એક ગંભીર દરદી કે જેને પોતાનો પેશાબ બિલકુલ થતો ન હતો 
તેને શરૂમાં આપેલો કે જેથી પેલા દરદીને પૅશાબ થાય; પણ એ કાર્ય 
પૂરતો જ. શરીરના સોજા મોટે ભાગે પૂરતો પેશાબ દરદીને નહીં થવાધી 
થાય છે.. આ દરદીને પેઢા પર પેશાબનાં પોતાં, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, 
સતત મૂકવાથી પેશાબ વધવાનો પૂરો સંભવ છે. હરસ થયા હોય તો 
તેના પર પૅશાબનાં પોતાં મૂકવાથી તે દૂઝતા હશે તો લોહી બધ થઈ 
મટી જશે. આંખ સૂજી ગઈ હોય તોપણ વારવાર તાજા પેશાબથી આંખ 
ધોઈ (આંખ ધોવાની પ્યાલી આવે છે તેમાં પૅંશાબ ભરી તેમાં આંખને 
બંધબેસતી કરી આખનો ડોળો ફેરવ્યા કરવો) તેના પર પોતાં મૂકવાથી 
સોજો ઊતરી જશે અને દુખાવો મટી જશે; પણ મોતિયો કાચો કે પાકો 
દૂર કરવામાં આંખ ઉપર પેશાબનાં પોતાં મૂકવા સાથે પેશાબના સાથેના 
લાંબા ઉપવાસની જરૃર છે. 

આ કુદરતી પ્રયોગ કરનારે: 

૧. લેખમાં જણાવ્યા પ્રમાણે શાસ્રીય ઢબે પ્રયોગ કરવો. 

૨. શ્રયોગના સમયમાં ડૉક્ટરે આપેલી કે વેદે આપેલી કોઈ પછ 
દવાનો ઉપયોગ કરવો નહીં. 

૩, ગ્રયોગમાં કુદરતની જરરી ક્રિયાપ્રક્રિયા (શરીરમાં કેટલીક વખત 
આપણને ખ્યાલ ન હોય તેવી થાય છે) --- જેવી કે ઝાડા થવા, ઊવટી 
થવી વગેરે થાય તો તેથી ગભરાવું નહીં. સમજી લૅવું કે શરીરની અંદર 
જે સાફસૂટ્ટી ઘાય છે તે પૈકીની એ આવકારલાયક કિયા છે. તેની જર? 
હશે તેટલો સમય રહીને આપોઆપ તે પોતાની થેળૅ વિરમશે. આવે 
સમયૅ ગભરાઈ જઈ કોઈ જાતની બહારની દવા કે તત્ત્ઢ શરીરમાં નાખું 
નહીં, હિમત કે દૃઢતા ન રહે તો પ્રયોગ બંધ કરવો. પણ બહારની દવા 
લેવી નહીં. 

૪૪ 


જ. તમાકુ, દારુ અગર એવું કોઈ વ્યસન હોય તે ત્યજયા પછીથી જ 
આ પ્રયોગ કરવો. 

શ. મરીમસાલાવાળો અને તળેલો ખોરાક ત્યજવો. 

૬, સફેદ ખાંડ - જેને આપણે રિફાઈન્ડ સુગર કહીએ છીએ તે 
ત્યજવી, ગોળ વાપરવો, 

૭. મે'દો અને તેની બનાવટનો કોઈ ખોરાક લેવો નહીં 

૮. ટિનમાં પેંક કરી સંઘરી રાખેલાં ફળ કે ખોરાક લેર્વા નહીં. 

૯. ચરીનરમાં પોલિશ કરેલા ચોખા લેવા નહીં. કોદરી કે હાથ- 
છડના ચોખાનો જ ઉપયોગ કરવો. 

૧૦. પેશ્ચુરાઈઝૂડ દૂધ વાપરવું નહીં. 

૧૧, ડાલ્ડા ઘી (વનસ્પતિ ઘી) વાપરવું નહીં. 

ઉપરના નિયમો સાથે શ્રદ્ધાપૂર્વક જે આ પ્રયોગ કરશે તેને કુદરત 
આપોઆપ મદદ કરશે એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. 


સાનવમત્રે 
૬ 


ભાગ ૨ 


મૂઝ્રચિકિલાનું પુતરુત્યાન 


૧ 
મૂત્રપ્રયાગના નિષ્ણાત અને પ્રચારક સ્વ. આર્મસ્ટ્રોંગ 


આધુનિક કાળમાં મૂત્રપ્રયોગના નિષ્ણાત સ્વ. જોન આર્મસ્ટ્રાંગની 
જીવનકથા મળવી મુશ્કેલ છે. જેમ બીજા લેખકોને પોતાને વિષે જાહેરાત 
કરવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા હોય છે તેવી ઇચ્છા તેમને નહોતી તેમણે 
પોતાને જે હિતકર લાગ્યું તે પોતાના શરીર પર અજમાવીને પછી હજારો 
દરદીઓના દુ.ખ દૂર કર્યા છર્તા તેવો પોતાનો અનુભવ પુસ્તકરૂપે જાહેર 
કરવાની પણ તેમને તાલાવેલી નહોતી પણ અનેકોના દબાણથી પુસ્તકરૂપે 
લખ્યુ પુસ્તક વાચતા ખબર પડે છે કે ગમે તેવી ગભીર વાતર્નું 
પણ ઓછામાં ઓછા શબ્દોમા વર્ણન કર્યું છે એટલે મૂત્રપ્રયોગના 
સાહિત્યમાં તેમનું “ વોટર ઓફ લાઈફ પુસ્તક સૂત્રરૂપે છે. તેથી તેમની 
વાતને સારી રીતે સમજવાને જેમ વધારે વાંચીએ તેમ તેમની વાત વધારે 
સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમણે હજારો દરદીઓને મૂત્રપ્રયોગ દ્રારા ભારે 
રાહત આપી કુષ્ઠ રોગ ઇંગ્લે ડમાં જવલ્લે જ હોય છે. એટલે તે રોગ 
સિવાયના બધા રોગીઓ તેમની સૅવા લેવા ગયા અને તે બધાને 
મૂત્રપ્રયોગશી જ આરામ થયો તેઓ એક સાધારણ સ્થિતિવાળા માબાપના 
ફરજદ હતા તેમના પુસ્તકમાંથી એવું મળી આવે છે કે તેમના પિતા 
ઘણી વખત ગાય, ઘોડા, કૂતરાં વગેરે જાનવરોનાં દરદો તે જાનવરોના 
સૂત્રના પ્રયોગથી મટાડતા તેમનો એ વ્યવસાય નહોતો પણ તેમને એવો 
શોખ હતો ગાય ડે ઘોડાને તેનો પેશાબ પાવો હોય ત્યારે આપણે વાંસની 
નાળ વાપરીએ છીએ તેને બદલે તે શીંગડું વાપરતા. પોતાના પિતાની એ 
પ્રવૃત્તિની સ્મુતિ પર નિર્ભર રહી, શ્રી આર્મસ્ટ્રાોગે જાનવર અને 
પક્ષીઓનાં દરદો મટાડયાનુ વર્ણન પણુ પોતાના પુસ્તકમાં આપેલું છે. 

શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે આ પ્રયોગ શરૂ કરવામાં અને શરૂ કર્યા પછી તેમાં 
સફળતા મૅળવવામાં જે સમભાવ, ધીરજ, નૈતિક હિમત, કુદરત પ્રત્યેની 
અડગ શ્રદ્ધા, તેમ જ ધન કે પ્રતિષ્ઠા પ્રત્યેની નિ'સ્પૃહ વૃત્તિ દાખવ્યાં છે 
અને તે ઉપરાંત તેમના ઉપચારોમાં દરેક ક્ષણે ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વ્યક્ત 

૪૯ 


મા.-૪ 


થઈ છે તે જોતાં એક સામાન્ય કક્ષાના જણાતા માણસમાં સાધુતાની 
અને યોગીની જે અજબ શક્તિ હતી તેનો સહજ ખ્યાલ આવે છે, 
ઉપરાંત તેમના સામાન્ય જ્ઞાનભંડારમાં તો પુસ્તકના પાને પાને તેના દર્શન 
થાય છે. હું માનું છું કે આ પુરુષના જીવનપ્રસગો પ્રાપ્ત થાય તો 
કોઈ પણ સમાજને માટે હિતકર નીવડે પણ હાલ તો આટલેથી જ આ 
વાત પતાવવી રહી. 

શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે મૂત્રપ્રયોગ પ્રથમ પોતાની જાત પર અજમાવ્યો, 
તેમનો છેવટની ક્રોણીનો ક્ષય નાબૂદ થયો તેના વર્ણનનું પ્રકરણ તેમના 
જ શબ્દોમાં - તેમના વર્ણનનો ભાવ કાયમ રહે તેવા ગુજરાતી અનુવાદમાં 
હું નીચે આપું છું: 

જજોકે આ પુસ્તકની અંદર પહેલો પુરૃષ સર્વનાસનો ઉપયોગ 
ટાળવાનુ હું પસંદ કરુ છુ. છતાં જે મારી દૃઢ માન્યતા પ્રમાણે મારે 
આચરણ કરવુ હોય તો હાલની પરિસ્થિતિમાં તેમ કરવું અશકય છે; 
કારણ કૅ હું લાખો દલીલો કરું તેના કરતાં સ્વાનુભવનાં થોડાં દૃષ્ટાંતો 
વધારે વજનદાર ગણાય. 

મારો પ્રથમ દરદી હું જાતે બન્યો. એવું બન્યુ કે છેલ્લા વિશ્વયુહ 
(એટલે કે સને ૧૯૧૪ના અરસામાં) મારી ૩૪ વરસની ઉમરે સૈનિકોની 
ભરતી માટેની ડબીયોજના અનુસાર હું તબીબી પરીક્ષકો પાસે મારી જાતને 
સૈનિક તરીકે યોગ્ય ઠરાવવા ગયો. પણ મને તપાસનારા ચાર તબીબી 
અમલદારોએ સને ક્ષયનુ દર્દે લાગુ પડેલું છે એવું કારણ આપી મને લશ્કરી 
સિપાહી તરીકે નાપસદ ડર્યો. વધુમાં કોઈ હોશિયાર ડૉકટરની સારવાર 
લેવાની સૂચના મને કરવામા આવી તેમની સૃચના અનુસાર મેં ક્ષયના 
એક નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ લીધી, તેમને મારી સ્થિતિ કાઈ એટલી 
બધી ચિંતાજનક લાગી નહીં, અને સને કહ્યુ કે તમને ક્ષય જેવુ કાઈ 
નથી. પણ સળેખમ-શરદીનો વ્યાધિ છે. તેથી તેમણે મને સલાહ આપી કે, 
મારે એવા સ્થળે રહેવુ કે જ્યાં ખૂબ તાજી હવા મળે, પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ 
મળે અને પૌષ્ટિક ખોરાક મળે. મેં તે નિષ્ણાત' ડૉકટરની સુચનાનો 
અમલ કર્યો, અને એક વરસમાં મારુ વજન ૨૮ રતલ વધ્યું છતા 
સારા શરીરની સ્થિતિથી મને સંતોષ નહીં થવાથી મેં ક્ષયના બીજા નિષ્્ાત 


૫૦ 


રોકટરની સલાહ લીધી. તેમણે તો એવું કહ્યું કૅ મારાં બંને ૪ 

«લાગુ પડયો છે અને પહેલા નિષ્ણાતે ગમે તે કહ્યું હોય પણ /_ 
જ થયો છે. તેથી મારે ખાડ અને સ્ટાર્ચથી ભરપૂર ખોરાક લઈને મ __ 
શરીરની શકિત સંઘરી રાખવી જોઈએ. પરિણામે મધુપ્રમેહ મારા શરીરમાં 
દાખલ થયો. તેમાથી મુક્ત થવા માટે મારે આકરા પ્રયોગમાં મુકાવું પડયું. 
તે પ્રયોગ એવો ણતો કે અઠવાડિયામાં ચાર દિવસ દરરોજ દશ દશ ઔસે 
ઠડા પાણીના છ પ્યાલા પાણી ધીમે ધીમે પીને રહેવુ અને બાકીના ત્રણ 
દિવસ જેનાથી મારો જઠરાડિન સહેજ ભીંજાય એવો થોડો મુકરર ખોરાક 
આપવામાં આવ્યો આટલો નાસ્તો સૈળવવાના આનદમાં હું તેનો દરેક 
કોળિયો સ્વાદથી ચાવી ચાવીને ખાતો હતો, પણ તેના પરિણામે મોઢાની 
અંદર ચાદીઓ પડી. દાતમાં દરદ થવા માંડયું. મોઢાનાં પેઢાં સૂજી ગર્યા 
અને જીભને સોજો આવી ગયો. આ દુ.ખમા વળી વધારો એ થયો કે 
મને અનિદ્રા અને અજપો પેદા થયો મારા જ્ઞાનતૅતુઓ ક્ષીણ થયા અને 
મારું મગજ વારવાર ઉશ્કેરાઈ જતું. આવી પરિસ્થિતિ સોળ અઠવાડિયાં 
કાયમ રહી જેકે મારી ઉધરસ, મારી શરદી, દુ ખદાયક રાંઝણ જેનાથી 
હું પીડાતો હતો તેં બધુ મટી ગયુ. તેમ છતા રામ જાણે શાથી તેની રાહત 
શનૅ તે દરદો કરતાય વધારે અકારી લાગી છેવટનો અજામ એ થયો 
કે બે વરસની મારી આ સારવારને અતે ડોક્ટર પ્રત્યેની મારી શ્રદ્ધા 
નષ્ટ થઈ અને તેમની સલાહ અને સાવચેતી વિરુદ્ધ વર્તી મેં મારી 
જાત પર અખતરા કરવા માડયા. 


« ઉંવે હું આ અંગેની નાની નાની વિગતો આપીને આ વાતને 
લબાવીશ નહીં. એટલુ જ કહેવુ બસ છે કે જ્યારે હુ ઘણો અશકત 
અને બીમાર થઈ પડચો ત્યારે મને પવિત્ર બાઇબલના પાચમા અધ્યાયની 
આજ્ઞાની સ્મૃતિ થઈ આવી. તે આશાએ છે કે; “ તુ તારા પોતાના 
શરીરની બહાર નીકળતા પાણી પી * આ આજ્ઞાની યાદ આવતાં મને એક 
કિસ્સો યાદ આવ્યો કે એક નાની છોકરી ગળામાં શ્વાસની નળીના 
સોજાના રોગથી પીડાતી હતી ત્યારે તેના પિતાએ તેને તેનો પેશાબ પીવા 
આપ્યો હતો તેના પરિણામે તે ત્રણ દિવસમા શૈગસુક્ત થઈ હતી. એવી 
જ રીતે કમળાથી પીડાતા માણસનું દરદ પણ એ જ સાધનથી મટી ગયું 


પ૧ 


હતું. એટલેથી બધું પત્યું નહીં. મને બીજી હકીકતો પણ યાદ આવી, 
મારા ડોકટરે થોડા વરસ પર મારો પેશાબ તપાસૅલો. પેશાબ તપાસ્યા પછી 
તેણે મને જણાવેલું કે મારાં ફેફસાં અને માંસગ્ર'થિઓ બગડેલાં છે અને 
તે દિનપ્રતિદિન ગળતા જાય છે. ડૉક્ટરનું આ નિદાન સાંભળી તે વખતે 
મેં અજ્ઞાનભાવે તેને પ્રશ્ન પણ કરેલો કે, જો છું પેશાબ દ્રારા મારા 
, શરીરની અગત્યની ્માંસગ્રથિઓ અને ખાંડનું તત્ત્વ ગુમાવતો હોઉં તો 
શારે તે જ તત્ત્વોને થારો પેશાબ પીને શરીરમાં પાછાં કેમ ન નાખવાં 
જોઈએ? મારા આ પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું ક્‌ “ શરીર આવાં 
મૃત દ્રવ્યોને આત્મસાત્‌ નહીં કરી શકે.” ડૉક્ટરનો આ જવાબ કેવળ 
કપોલકલ્પિત અને સત્યથી વેગળો હતો. ખરી રીતે એમણે આવો જવાબ 
આપી ગપ જ ઠોકી હતી. 


હુવે આપણે મૂળ વાત પર આવીએ. છું સ્વીકારું છુ કે ઉપર 
ટાંકેલા ધર્મપુસ્તક બાઇબલના સૂત્રનો અમુક અર્થ હોવો જોઈએ એવો 
દાવો કરવો એ ડહાપણભર્યું નથી; કારણ કે ધણા માણસોને બાઇબલમાથી 
પોતાની ભાવના પ્રમાણે જે જોઈતુ હોય છે તે પણ મળી રહે છે તેમ 
છતાં હું માનતો હતો, અને હજી પણ માનું છું કે, જે સૂત્ર મેં ટાકયું 
છે તે અને બીજા અનેક સૂૃત્રોનો ઉલ્લેખ આપણા પોતાના શરીરમાંથી 
નીકળતા કીમતી પ્રવાહી ઝરણાને જ ઉદ્દેશીને છે, તેવી દૃઢ માન્યતા સાથે 
હું તે "પ્રમાણે વર્ત્યો. અને અતે મને ખાતરી થઈ કે તેં જ મારા શરીરનું 
મુક્તિદાતા નીવડયું. આ રીતે ધર્મપુસ્તકમાંનાં સૂત્રોનો મારો અર્થ સાચો 
જ છે એવી શ્રદ્ધાના કિલ્લાથી રક્ષાયેલા મેં કેવળ મારા મૃત્ર અને 
નળના પાણી પર નભીને પિસ્તાળીસ દિવસના ઉપવાસ કર્યા. શેક 
હૉકટરોનો એવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય હતો કે માણસનું શરીર ખોરાક 
વિના અગિયાર દિવસથી વધારે નભે જ નહીં. છતાં તે અભિપ્રાયની 
અવગણના કરીને મેં તે ઉપવાસ કર્યા. ઉપરાત મેં મારા શરીર પર મારા 
પેશાબથી માલિસ કર્યું. આ પ્રયોગમાં આ કિયા પણ ધણી અગત્યની છે. 
(જેને વિષે પાછવા પ્રકરણમાં ઉલ્લેખ ડરવામાં આવ્યો છે, માલિસના 
વર્ણનમાં આ ઉલ્લેખ આવી જાય છે. પિસ્તાળીસ દિવસના મારા 
ઉપવાસો મેં અપકવ માંસ લઈને છોડયા. જોડે તેનાથી મને આકરી 


પર 


ભૂખ સિવાય બીજી કાઈ અવકળા જણાઈ નહીં કેટલીક સુદત સુધી 
ખોરાક લેવામાં હુ સાવચેત રહ્યો અને મારું પોતાનું મૃત્ર પીવાનું ચાલુ 
શખ્યું, તે પીતાં પીતાં તેના જથ્થામા, સ્વાદમા, દેખાવમાં વગેરે જે 
ફેરફાર થયા તેનો ઠીક ઠીક અનુભવ મને થયો, મૂત્રમા આવો ફેરફાર 
મુખ્યત્વે કરીને હું જે ખોરાક ખાતો; જે પીણું પીતો અને જે 
પ્રમાણમા શ્રમ કરતો તેના હિસાબે થતો 

આ પ્રયોગના અંતે મને લાગ્યુ કે જાણે નવજીવન મળ્યું માડું 
વજત ૧૪૦ રતલ થયુ હતુ હુ ચેતનાથી ભરેલો હતો. મારી ખરેખર 
ઉમર હતી તેનાથી ૧૧ વર્ષ નાનો હોઉ એવો હ દેખાતો હતો મારી 
ચામડી નાની છોકરીની ચામડી જેવી સુવાળી અને તેજસ્વી થઈ હતી 
મારી ઉમર તે વખતે ૩૬ વર્ષની હતી અને આ પ્રકરણ લખુ છુ ત્યારે 
૬૦ કરતા વધારે ઉમરનો છું પણ મારા પેશાબનુ ટીપેટીપુ પીવાથી, તે 
સાથે યુક્ત ખોરાક ખાવાથી અને શરીરને જોઈએ તે કરતાં વધુ ખોરાક 
કદી નહીં ખાવાથી મારી ઉમરના માણસોના કરતા ઘણી નાની ઉમરનો હોઉ 
તેવો હું દેખાઉ છુ અને મને તેવુ લાગે છે ઉપરાંત શરીરને લાગુ પડતી 
નાની કે મોટી બીમારીમાથી મારી જાતને હુ મુક્ત રાખી શકુ છું 


ય 

મારા ક્ષયના દરદમાથી હું શી રીતે મુક્ત થયો અને તે સુકિત 
શી રીતે સાચવી શકયા તેની સત્ય વિગત આપ્યા પછી હું એટલું જ 
કહેવા માગુ છુ કે, આપણને મળેલું જ્ઞાન સ્વાર્થવૃત્તિથી પીપમાં પૂરી 
નહીં રાખતા માનવજાતના ભલા ખાતર બીજાઓને પણ તેમા ભાગીદાર 
બનાવવા જોઈએ. આવી પ્રતીતિ મને થવાથી મેં જે રસ્તે મારું સ્વાસ્થ્ય 
મેળવ્યુ તે જ રસ્તે મૂત્રચિકિત્સાથી બીજા પણ પોતાનું સ્વાસ્થ્ય મેળવે 
એવા હેતુથી બીજાઓને સેં તેવી સલાહ આપવા માડી, એટલુ જ નહીં 
પણ તેમના પ્રયોગ પર જરૂરી દેખરેખ પણ રાખવા માડી. આવા કારણે 
આ પુસ્તકના બાકીના ભાગમાં જે જે દરદીઓ જુદાં જુદા દરદોથી 
પીડાતા હતા, તેમા આ પ્રયોગથી શુ શુ પરિણામ આવ્યુ તેની વિગત 
આપવામા આવી છે જેમા ડૉકટરોએ કૅન્સરના દરદનુ નિદાન કરેલુ તેનો 
તથા શરીરના કોઈ ભાગનુ નકામુ થવુ વગેરે દરદો જેને હાલની તબીબી 
પદ્ધતિ અસાધ્ય રોગ તરીકે વર્ણવે છે તેવા દરદોનો પણ સમાવેશ થાય છે, ” 


પ૩ 


રૃ 
- ગૈન્ગ્રીન (મૃત અંગોના રોગ) 


સ્વ. આર્મસ્ટ્રોગે પોતાની જાત પર પ્રથમ મૂત્રપ્રયોગ કરી પોતાના 
શરીરમાં જામી ગયેલા ક્ષયના દરદને નાબૂદ કર્યા પછી સ્વાનુભવથી 
પોતાને થયેલું જ્ઞાન અન્યને આપવાના તેમના મિત્રોના આગ્રહને વશ 
થઈ તેમણે તેનો પ્રચાર કરવા માંડયો, એટલું જ નહીં પણ પોતે સાર- 
વારનું કાર્ય ઉપાડી લીધું તેમ જ દોરવણી પણ આપી. પોતે સારવાર 
કરીને જે દરદોનૅ નાબૂદ કર્યા તેનાં કેટલાંક દૃષ્ટાતો વાચકવર્ગને બહું 
ઉપયોગી થઈ પડશે દરદોનાં અંગ્રેજી નામો માટે ગુજરાતી ભાષામાં એક 
શબ્દ યોજાયેલો નહીં જણાતો હોવાથી અને કદાચ કોઈએ યોજયો હોય 
તો તે ગુજરાતી ભાષામાં પ્રચલિત નહીં હોવાથી કેટલાંક પ્રકરણોનાં મથાળે 
દરદોનાં અગ્રેજી નામો મૂકયાં છે. 


ગેન્ગ્રીન એ વૈદકની દૃષ્ટિએ કેટલાક અસાધ્ય દરદો પૈકીનો રોગ 
ગણાય છે શરીરનો જઠરારિન મદ થઈ જવાના કારણે શરીરના કોઈ 
છેવટના અંગને લોહીનુ પોષણ નહીં પહોચી શકવાથી તે ભાગ લોહી 
વિનાનો મૃત-નિર્જીવ થઈ સુકાઈ જાય છે અગર સડવા માડે છે. તેવા 
દરદને ગેન્ગ્રીન કહે છે. તેવો દરદી ભાગ્યે જ બચે છે તે દરદ્તુ મૂળ 
ઊડું હૈય છે. પગનો અંગૂઠો નિર્જીવ થઈ ગયો હોય તો તેને કાપવાથી 
પતી જતુ નથી તેને કાપ્યા છતાંય પગની નિર્જવતા વધતી જાય છે 
અને છેવટે અસાધ્ય થઈ પડે છે. આ ભયકર રોગના મૂળ સાથી તરીકે 
બીજા રોગો સંકળાયેલા હોય છે. (૧) શીતળાની રસી સુકાવ્યા પછો 
ચક્ષાઘાતના દરદમાંથી ગૅન્ગ્રીનનું દરદ થાય છે. (ર) મધુપ્રમેહના રોગ 
સાથે તે સંકળાયેલો હોય છે. (૩) શરીરનો કોઈ ભાગ ભારે વજનના 
ધાથી કચરાયેલો હોય તો તેમાંથી આ રોગ પેદા થાય છે. (૪) કોઈ 
માણસના લોહીનું પાણી થતુ હોવાથી ' એનીમિક' દશા થાય તેમાંથી પણ 
ગેન્ગ્રીન લાગુ પડે છે. (પ) હાથપગનો કોઈ ભાગ કપાઈ ગયા પછી 


પ૪ 


શરીર અંદરના કોઈ દરદના કારણે પણ તે ભાગને ગૅેન્ગ્રીન લાગુ 
પડે છે (૬) ક્ષયવાળા દરદીને કેટલીક વખત ગેન્ગ્રીન લાગુ પડે છે (9) 
અતિશય ગરમ પ્રવાહી પદાર્થથી દાઝેલા ભાગનૅ પણ કેટલીક વખત 
ગેન્ગ્રીનનો રોગ લાગુ પડે છે. 


આ રોગ ડૉકટરી આલમમાં અસાધ્ય ગણાય છે. પણ સ્વ, આર્મ- 
સ્ટ્રોગના અનુભવ પ્રમાણે મૂત્રપ્રયોગથી આ રોગમાં દરદીઓ જવદીથી- 
સાજા થઈ ગયા છે તેની વિગત નીચે પ્રમાણે તે આપે છે. 


૩ સને ૧૯૨૦ની સાલમાં આ રોગના પહેલા દરદીની તેમણે 
સારવાર કરી તે પ૩ વરસની ઉમરની બાઈ હતી તે બાઈ બ્રેડફોર્ડના 
પ્રખ્યાત ડોકટર, જે ઉપવાસ અને યુક્ત ખોરાકના પ્રશ્નમાં નિષ્ણાત હતા 
તેમની સારવારમાં હતી એનીમિયા તેના શરીરમા જામ્યો હતો ફેફસાની 
સ્થિતિ પણ ગભીર હતી. તેનો એક પગ સુકાઈને નિર્જીવ બની ગયો 
હતો અને બને પગની નીચેના ભાગ પર નાના મોટા કદનાં ચાદા ઊપસી 
આવ્યાં,હતાં વળી તેને કમળો થવાને કારણે જાણે કે તે યુરેઝિયન જાતની 
હોય એવો તેના મો અને આખનો દેખાવ થઈ ગયો હતો, તેની 
સારવાર કરનાર ડૉક્ટરની તો ઇચ્છા હતી કે એ બાઈના રોગ પર વધારે 
નહીં તો એક મહિનાની મુદત સુધી મૂત્રનો પ્રયોગ અજમાવવો. પણ 
આર્મસ્ટ્રોગને લાગ્યું કે તેની સારવારમાં ઓછામાં ઓછા સાઠથી સિત્તેર 
દિવસ તો લાગે જ, છતાં આનાકાની સાથે તે કેસ હાથમાં લીધો. 
મૂત્રપ્રયોગની સારવાર કરવાથી રોગ પર એટલી અસર થઈ કે રોગ જેટલો 
ભયકર ગણાય છે તેવો જણાયો નહીં, દરદીને તેનો પોતાનો જ .પેશાબ 
પાઈને ઉપવાસ કરાવવા માંડ્યા દિવસમાં જેટલો પેશાબ થાય તેટલો 
પેશાબ અને તરસ લાગે તો નળનુ પાણી પીવા માંડચું સાથે સાથે 
પૅશાબથી શરીર પર માલિસ કરવા માંડયું અને દરદવાળા ભાગ પર 
પેશાબથી ભીંજ્વેલાં પોતાં મૂકયા દશ દિવસના અતે આતરડા અને મૂત્ર- 
પિડે સારી રીતે કામ આપવા માડચું જેકે ઊપસેલા ચાદાં શરૂઆતમાં 
વધવા માડયા પણ તેનો દુખાવો ઓછો થવા લાગ્યો, શ્વાસોચ્છવાસ 
સરળ અને નિયમિત થયો અને દરદવાળો ભાગ દુરસ્ત થવાના નિશાન 
દેખાયા અઢાર દિવસના ઉપવાસને અંતે પગની સ્થિતિ સ્વાભાવિક થઈ 


5 પપ 


ગઈ. પેશાબે નવી ચામડી બનાવી અને દરદની કોઈ પણ નિશાની પગ 
પર રહી નહીં, એટલુ જ નહીં પણ પગ પર ચાંદાનું ચાઠું પણ રહ્યું નહીં, 


ઉપરનો દરદી સુધરી જવાથી ગેન્ગ્રીનનો બીજો દરદી આવી ઊભો. 
ત ૪૦ વરસની ઉમરની બાઇ હતી. તેનો જમણો પગ એટલો બધો 
સડયો હતો કે ડોકટરોએ તે ભાગને કાપી નાખવાની તેને સલાહ આપી 
હતી, આ દરદ પગની ઘૂટીના સોજાથી શરૂ થયેલુ. તે બાઈને પોતાનો 
ધધો સખત જમીન પર ઘૂંટણિયે પડીને કરવાના કારણે આ રોગ લાગુ 
ચડેલો. તેણે બધા વૈદ્યો અજમાવ્યા, પણ પરિણામે તેનુ દરદ વધવા 
લાગ્યું. તેને સખત બધકોશ હતો, હરસનુ દરદ ઉહંતું, ખરજવુ હતુ, 
ચાંડુ રોગ હતો, અનિદ્રાનો વ્યાધિ હતો વગેરે અનેક દરદો હતા ઉપરાંત 
પગના સડામાં ઊડાં ઘાયાં હતા. આવી બધી પીડાઓ હોવા છતાં તે 
બાઈ હિંમતવાન હોવાથી પેશાબ અને પાણી ઉપર ઉપવાસ કરવાનુ તેણે 
સ્વીકાર્યું, દિવસમાં જેટલો પેશાબ થાય તેટલો ટીપેટીપ્રુ તે પીતી; તેમ જ 
દરરોજનુ ત્રણ પિન્ટ (પોણાચાર રતલ) પાણી પીતી. પાચ દિવસના તપથી 
પગ પરના ચીરા શમી જવા લાગ્યા અને તેના શરીરના બધા ભાગની 
ચામડીની તંદુરસ્તી દેખાવા માડી. મો પરના ગડગૂમડ તો બીજે જ 
દિવસે શમી ગયાં. અઠવાડિયાંઓની અનિદ્રા પછી ત્રીજી જ રાત્રે 
સારી નિદ્રા આવી અને પહેલા અઠવાડિયાને અતે તેનાં આતરડા અનેં 
મૃત્રપિડે સારી રીતે કામ કરવા માડર્યું તેના હરસ મટી ગયા, પખવાડિયાના 
અંતે તો ગેન્ગ્રીનની નિશાની પણ નહોતી રહી અને જ્યાં ઘાયાં હતા ત્યાં 
નવી ચામડી આવી ગઈ હતી. દરદવાળો પગ જે સારા પગ કરતા બમણો 
જાડો થઈ ગયો હતો તે સારા પગ જેવો સમધારણ થઈ ગયો અને આ 
ભયંકર રોગની એક પણ નિશાની રહી નહીં, પદર દિવસના ઉપવાસ પછી 
પ્રથમ અઠવાડિયે દરદીને દ્રાક્ષ, કેળાં અને કાચાં ટામૅટાંના ખોરાક પર 
રાખી, બીજા અઠવાડિયાના ખોરાકમા*પેશ્ચ્યૂરાઈઝૂડ નહીં કરેલુ એવુ સાદ 
દૃધ અને ફળનો ઉમેરો કર્યો; અને ત્રીજે અઠવાડિયે તેને સામાન્ય 
ખોરાક લૅવાની રજા આપી 

શ્રી આર્મસ્ટ્રાોગના અનુભવ પ્રમાણે અસાધ્ય અનૅ ભયકર ગણાતા 
રોગોમા આ ગેન્ગ્રીનના રોગ પર મૂત્રપ્રયોગ ઘણો અસરકારક નીવડયો 


પદર 


અને તે પણ ધાર્યા કરતાં થોડી મુદતમા. તેનું કારણ વૈદક દષ્ટિએ એ 
છે કે; મૂત્ર એ નિર્જીવ વસ્તુ નથી પણ સજીવ દ્રાવણ (લીવિંગ 
સોલ્યુશન) છે, જેમાં માંસ, લોહી અને બુડદાલ ગ્ર.થિઓને સજીવ કરીને _ 
વિકસાવનારું તત્ત્વ છે, તેણે આવા ઘણા કૅસોની સારવાર કરી. તે બધા 
શેગીઓને તેમના ડૉક્ટરોએ રોગવાળા ભાગ કપાવી નાખવાની સલાહ 
આપ્યા પછી મૂત્રપ્રયોગ કરવામા આવ્યો હતો આવા જુદા જુદા કારણે 
થયેલા આ રોગવાળા દરદીઓની હકીકત થોડી નીચે આપવામાં આવી છે. 
શ્રીમતી ઈ નેં શીતળા ટકાવ્યા પછી પક્ષાઘાત લાગુ પડયો અને 
તેમાથી પગે અને અગૂઠે ગૅન્ગ્રીન લાગુ પડ્યો ૪૮ દિવસના ઉપવાસ 
પેશાબ અને પાણી સાથે ડર્યા અને બિલકુલ આરામ થયો. 
શ્રીયુત ડી નામના ગૃહસ્થને મધુપ્રમેહમાથી તેમના ડાબા હાથના 
કાડાને ગેન્ગ્રીન લાગુ પડયો ૪૮ દિવસના ઉપવાસ મધુપ્રમેહ માટે કરવા 
* પડયા અને ત્યાર બાદ ૧૮ દિવસમાં તેમનો હાથ હતો તેવો સરસ 
થયો કોઈ ચિહ્ન પણ રહ્યું નહીં 


શ્રી જે. ડબલ્યુ બી. નામના ૬૦ વર્ષની ઉમરના ગુહસ્થને લુહારી 
કામ કરતા અંગૂઠા પર હથોડી વાગવાને કારણે અંગૂઠાના પહેલા અને 
બીજા સાધાને ગેન્ગ્રીનનો રોગ લાગુ પડયૌ હતો પાચ અઠવાડિયા સુધી 
બીજી સારવાર કરાવી પણ છેવટે મૂત્રપ્રયોગથી હાથ પ૨ પેશાબના ભીના 
પોતા મૂકંચા કર્યા એક અઠવાડિયામા આરામ થઈ ગયો 

કુમારી સી એ, ઉમર ૧૦ વરસ તેને પાડુરોગ હતો પગની 
બને પિડીઓ પર સડાને કારણે ચાપડી પર માસના લોચા ઊપસી આવ્યા 
હતા ડૉક્ટરોએ તો ખસ કે ખરજવાળ સમજી દવા કર્યા કરી તેને ૧૮ 
દિવસના સૂત્રપ્રયોગથી બિલકુલ આરામ થયો પાડુરોગ ન રહ્યો, ખસ 
કે ખંજવાળ ન રહી કે એક ચાઠુ પણ ન રહ્યુ ઉપવાસના દિવસોમાં 
તે છોકરી ૧1॥ ઇંચ ઊચી વધી 

શ્રી જે આઈ, ઉમર વર્ષ પ૪ અગૂઠો મચ્છીના હાડકાથી કપાઈ 
ગયેલો. તે જ દિવસે ડૉકટરે તપાસ્યુ ગેન્ગ્રીન લાગુ પડયા હતો. અગૂઠો 
કાપી નખાવવાની સલાહ ડૉક્ટરોએ આપી પણ તેમણે તે ન માની. ત્યાર 
બાદ ૧૪ દિવસના પેશાબ સાથે ઉપવાસથી અને પેશાબથી શરીર પરના 


૫૭ 


સાવિસથી તેમ જ અંગૂઠા ઉપર જૂના પેશાબના ભીંજાવેલા પાટાથી ત્રણ ' 
દિવસમા સુધારો જણાયો અને બાર દિવસ પછી તો તદ્ન આરામ થયો, 
_ શ્રીયુત એન, પ૫ વરસની ઉમર, ક્ષયની અસરવાળા તેના બન્ને 
ફેસાને ગૅન્ગ્રીન લાગુ પડેલો. ડૉક્ટરોએ બને ભાગોનું ઔપરેશન કરવાનું 
સુચવ્યુ પણ તેમની પત્નીએ વિરોધ કર્યો. દરદીની સ્થિતિ બહુ કમભેર 
હતી, બહુ દવાઓ પછી નિરાશા ઊપજેલી ૪૨ દિવસના ઉપવાસ પછી 
તે સારા થઈ ગયા. 
શ્રીમતી એલ , ૪૮ વરસની ઉમર. બને પગ પર ઊકળતા પ્રવાહી 
પદાર્થથી ભરેલું વાસણ પડવાથી બંને પગ દાઝી ગયેલા. ડૅ.કટરોએ ત્રણ 
અઠવાડિયા સુધી પ્લાસ્ટર અને પાટાપિડી ડર્યા પણ દશા વધુ ભયકર થઈ 
પડી તેમને ૨૮ દિવસના મૂત્રપ્રયોગથી બિલકુલ આરામ થઈ ગયો. 
ઉપર પ્રમાણે ગેન્ગ્રીન જેવા ભયકર રોગના ઘણાં દરદીઓને મૂત્ર- 
પ્રયોગથી આરામ થયો છે ઉપર આપેલી હકીકતથી વધારે હકીકત 
આપવાની મને જરૃર લાગતી નથી. એટલે આપણે હવે કેન્સરના રોગથી 
પીડાતા રોગીઓને મૂત્રપ્રયોગથી આરામ થયેલો તેવા કેટલાક નમૂના જોઈએ. 


૩ 


ગ્રોથ અને કેન્સર 


માનવશરીરના બધા દરદ તેના અયુક્ત ખોરાકમાથી ઉત્પન્ન થાય છે. 
માણસ શરીરને પોષક એવો ખોરાક સયમપૂર્વક લૅ તો તેણે કોઈ પણ દરદનો 
ભય રાખવાની જરૂર નથી; એટલું જ નહીં પણ તેનું શરીર એટલું 
પ્રાણવાન હોય છે કે બહારના પ્રચલિત રોગવાવરની અસર પણ તેને 
થાય નહીં કૅન્સર અનેક પ્રકારના છે શરીરના જુદા જુદા ભાગોમા તે 
લાગુ પડે છે કેન્સર ભયંકર અને અસાધ્ય રોગ ગણાય છે એની ગાંઠ 
શરીરના અદરના ભાગમાં થાય છે. તેવી જ ગાઠ શરીર ઉપર ઊપસી આવે 
છે તેને ગ્રોથ (ગાઠ) કહે છે. પણ આવી શરીર ઉપર ઊપસી આવેલી બધી 
ગાંઠો ઝેરી કે અસાધ્ય નથી હોતી. જેમ કે રસોળી શરીર અંદરની કે 
શરીર બહારની ઝેરી ગાંઠોના રોગને, જેને ગ્રોથ અને કેન્સર કહે છે તેનાથી 
તો માનવજાત આ જમાનામાં ત્રાસી ગઈ છે. કૅન્સર લાગુ પડ્યો છે 


પત 


એટલે એમ મનાય છે કે, “ હવે તો રામ બોલો ભાઈ શમ.” ડૉક્ટરોનો 
એવો અભિપ્રાય છે કે ખોરાકમાં કુદરતી ક્ષારોના અભાવૅ કેન્સર કે ગાંઠ 
જેવા દરદો થાય છે લડનના એક પ્રખ્યાત ડૉકટર ફૂરર્બ્સ રોસે કેન્સર અંગૅ 
પોતાના પુસ્તકર્મા પોતાના પચીસ વરસના અનુભવ પછી ચોકસાઈપૂર્વક 
જાહેર કર્યું છે કે, પોટાશ ક્ષારો કુદરતી રીતે સામેલ હોય એવો ખોરાક 
આપવાથી કેન્સરનો ભયકર રોગ નાબૂદ થાય છે. આવા સેંકડો દરદીઓને 
તે ડૉકટરે સાજા કરેલા છે તેવી હકીકત તેણે લખેલા “ કેન્સર, તેની ઉત્પત્તિ 


શ ૧ શજુ 


અને ઉપાય' એ નામના પુસ્તકમા જાહેર કરી છે અને તેમણે આવાં 


કેન્સરના અનેક દરદો આવા ખોરાકના ફેરફારથી મટાડયા છે, છતાં દાક્તરી 
ધંધાના જુનવાણી અને સ્થાપિત હિતો આવી સત્ય હકીકતને પ્રકાશમાં 
આવવા જ દેતા નથી અને ફક્ત વાઢકાપ /અનૅ કિરણો આપવાના રસ્તા 
સિવાય બીજે કોઈ ઉપાય તે સ્વીકારતા નથી વાઢકાપ અને ડિરણો આપવાથી 
કેન્સરના દરદીને આરામ થતો હોય, વધારે નહીં, ૩૦ ટકાને આરામ 
થતો હોય તોપણ એમાં અસતોષ રાખવાપણુ ન હોય, પણ ગ્રોથ અને 
કૈન્સરર્ના ૫૦૦ દરદીઓનાં જેણે ઓપરેશન કર્યા હશે એવા બ્રેડફોર્ડના 
શરહૂમ ડેકકટર રાબાગ્લીઆટીએ એવો એકરાર કર્યો છે કે, “ કેન્સર અને 
ગ્રોથના દરદમાં ઓપરેશન કર્યા પછી ભાગ્યે જ કોઈ દરદી બચ્યો હશે ” 
એક અનુભવી નર્સ જેણૅ આવા ૫૦૦ દરદીઓની સારવાર કરેલી, તેને 
ઝેરી ગાઠ થઈ અને ઠૉકટરે ઓપરેશન કરવાનો નિર્ણય કર્યો, ત્યારે તેણે 
ઘસીને ના પાડી, કારણ કે તેણે એવુ નજરે જોયું હતુ કે ગ્રોથ, કૅન્સરના 
દરદમા ઓપરેશન પહેલાના દરદ કરતા ઔપરેશન પછી તેં દરદ અનેકગણું 
વધી જાય છે અને દરદીને પહેલાં કરતા વધારે પીડા ભોગવવી પડે છે, 
ઓપરેશન કર્યા પછી કેન્સરની ગાઠ પાછી ફરીથી ઊપસી આવે છે ત્યારે 
એ બહુ ત્રાસદાયક નીવડે છે. “એવા અનેક દાખલા છે કે કૅન્સરનું 
ઔપરેશન કર્યું કે થોડા દિવસ પછી તે જ દરદીને બીજે ઠેકાણે કેન્સરની ગાઠ 
જણાય અને તેનું ઔપરેશન કર્યા પછી ત્રીજે ઠેકાણે ગાંઠ જણાય પરિણામે 
દરદીનો ત્રાસ વધ્યે જ જાય છે આવી ભારે નિષ્ફળતા કૈન્સરની પ્રચલિત 
સારવારમાં સાબિત થઈ છે, છતા તે સિવાય બીજી કોઈ સારવાર ડૉકટરી 
આલમમાં માન્ય થતી નથી, એ પણ એક તાજબીભરેલી અને નોધપાત્ર 


હકીકત છે. કૈન્સર અને ગેરી ગાઠોનાં દરદીઓને ઓપરેશન અને કિરણોથી 
સાજા ડરવાના પ્રયાસોમાં સાવ નિષ્ફળતા મળી છે. છતા કૅન્સર અંગેનુ સંશોધન 
કેન્દ્ર તેના જૂથ બહારના કોઈ સંશોધક તબીબની નવી અસરકારક પછતિનો 
સ્વીકાર કરતુ જ નથી, એવો કેટલાક તબીબી નિષ્ણાતોનો અસંતોષ છે. 

પણ આ પ્રકરણોની સાથે એ વાતને કાંઈ નિસબત નથી. ઝેરી 
ગાંઠો અને કૈન્સ૨ જવા ભયંકર શેગ અગેની પ્રચલિત માવજતથી શી 
સ્થિતિ થાય છે એ જણાવવાની ખાતર ઉપરની હકીકત જણાવી હવે 
શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે પોતાના પ્રયોગથી આવા અસાધ્ય ગણાતા રોગના દરદીઓનું 
દરદ કેવી રોતે નાબૂદ કર્યું તેના કેટલાંક દૃષ્ટાતો જેઈએ 

શ્રી આર્મસ્ટ્રાગ લખે છે કે, કેન્સરના દરદીની સારવાર કોઈ 
અપ્રમાણિત તબીબ હાથ ન ધરી શકે એવો સરકારી કાયદો હોવાથી પેશાબના 
પ્રયોગથી કેન્સરનું દરદ મટચું હોય છતાં તેમનાથી એમ ન કહેવાય કે તેમણે 
કૈન્સરના દરદીની સારવાર કરી હતી. પૅશાબના પ્રયોગમાં કયુ દરદ છે તેનુ 
નિદાન કરવાની પણ કાઈ જરૂર હોતી નથી. તે કોઈ દરદનો ઉપચાર નથી 
પણ સ્વાસ્થ્ય મેળવવાનું સાધન છે એટલે પ્રમાણિત ડૉક્ટરોએ કેન્સરનો 
સિક્કો મારેલા દરદીઓ બધી બાજુએથી નિરાશ થઈ તેમની પાસે જાં, 
ત્યારે સામાન્ય દરદી તરીકે તેમને પેશાબનો પ્રયોગ કરાવવામા આવતો 
અને તેનાથી તેમને સંપૂર્ણ આરામ થતો એવાં અનેક દૃષ્ટાતો 
શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે આપ્યાં છે. ખરેખર કેન્સરનો દરદી હોય, પણ જૅ તેના 
પર ડૉકટરની છાપ ન વાગી હોય તો તેવા દરદીનું દરદ કેન્સર નહીં 
હોય પણ સામાન્ય ગાંઠનું દરદ હશે એવી ગણના થતી. આવી 
સ્થિતિમાં પેશાબના સાધનથી કેન્સર કે ગાંઠના ભયંકર દરદ નાબૂદ થયાં 
હોય તેવાં કેટલાક દૃપ્ટાતો નીચૅ પ્રમાણે છે . 

શ્રીમતી આર.$ ૪૦ વરસની ઉંમર (સન ૧૯૨૩). પાડરોગ થયો 
હોય એવું પીળાશ પડતુ અને ફિક્કુ શરીર. ઊચાઈમા સામાન્યત. નીચી, 
સરેરાશથી ઓછું વજન મરઘીના ઈડાના કદની ગાંઠ તેની છાતી પર 
ઊપસી આવેલી કેન્સરના નિષ્ણાત ડોકટર રાબાગ્લીઆટીએ કેન્સર હોવાની 
યિકિત્સા કરેલી, પણ તેમણે તુરત જ ઓપરેશન કરવાની સૂચના આપી 
દરદીએ મક્કમતાથી ઓપરેશનનો વિરોધ કર્યો તેણે પેશાબ સાવે ઉપવાસ 
કર્યા અને દરરોજ આશરે પોણા ચાર શેર પાણી પીધુ, તેના ધણીએ પોતાના 


૬૦ 


પેશાબથી દરરોજ બે કલાક પગના તળિયેથી માથા સુધી તેને માલિસ કર્યું અને 
છાતીના બને ભાગ ઉપર પેશાબથી ભીંજાયેલાં પોતા રાતદિવસ મૂકયા કર્યા 
દશ દિવસમા આરામ થયો. અને બારમે દિવસે તેં દરદી બાઈ ડૉકટર 
રાબાગ્લીઆટી પાસે ગઈ, ડૉક્ટરે પોતાની જૂની દરદીને તપાસી અને 
તેની છાતી પર ગ્રોથની ગાઠની કાંઈ નિશાની સરખી પણ જ્ણાઈ નહીં, 
પાડુરોગ પણ મટી ગયો અને તે દરદી બાઈ સંપૂર્ણ તદુરસ્તીમા આવી ગઈ. 


આવો જ બીજો કેસ (૧૯૨૫માં ) મધ્યમ વયની એક બાઈનો છે. 
બગલની પાસે ગાઠ ઊપસી આવેલી બે શસ્ર્વૈદોએ વાઢકાપ કરાવવાની 
સલાહ આપી પણ તે બાઈના પુત્રોની વિનવણીથી દરદીને થોડા 
દિવસનો આરામ અને સહેજ શકિત આવે એવો ખોરાક આપ્યા પછી 
શસ્રક્રિયા કરવાનો નિર્ણય થયો તે પ્રમાણે અઠવાડિયા પછી તેનું ઓપરેશન 
એક હોસ્પિટલમાં ગોઠવવામાં આવ્યુ પણ દરદીની દીકરીને પૅશાબના 
પ્રયોગનો ઘણો સારો અનુભવ થયેલો હોવાથી પોતાની માને ઓપરેરશન 
થાય તે પહેલાં તેણે તે પ્રયોગ કરવાને સમજાવી અને પ્રયોગ શરૂ 
કર્યો પાચ જ દિવસમા ઊપસૅલી ગાઠની નિશાની પણ ન રહી બૅ દિવસ 
પછી તો દરદીને ઓપરેશન માટે દવાખાનામાં દાખલ થવાનુ હતુ. 
હુટુબના તબીબે તેને બોલાવી, અને તબીબે પોતે કરેલી ગોઠવણને 
કોરે મૂકીને દરદીએ સ્વતત્ર રીતે જે વર્તન કર્યું તે માટે ગુસ્સે થયો. પણ 
જયારે તેણૅ પોતાના દરદીને સભાળપૂર્વક તપાસતા તેની શારીરિક સ્થિતિ 
સારી રીતે તંદુરસ્ત જણાઈ ત્યારે તેને કાઈ કહેવાનુ રહ્યું નહીં; એટલુ જ 
નહીં પણ ઓપરેશન કરનારો સાથી ડૉકટરેને બોલાવ્યા તેઓ પણ દરદીને 
જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યા લેખકે પોતાનુ પુસ્તક સને ૧૯૫૨ની સાલમા લખ્યું, 
તે વખતે ૨૭ વર્ષ સુધી તો તે બાઈ તદ્ન તંદુરસ્ત દશામાં જીવતી હતી 


એક કેસ, એક દરદી બાઈનો, લેખક ટાંકે છે તે સને ૧૯૨૭માં 
લેખક પાસે ગઈ તે એટલા માટે જાણવા યોગ્ય છે કે ઓપરેશનથી 
ફક્ત દરદનો દેખાવ નષ્ટ થાય છે પણ દરદનું મૂળ જતુ નથી અને 
દરદનુ કારણ નષ્ટ થતું નથી દરદી બાઈ ૪૫ વર્ષની મજબૂત બાંધાની 
હતી. તેની ડાબી છાતીમાં ગાઠ ઊપસી આવેલી. આવી જ ગાંઠ બે વરસ 
પર તેની જ્મણી છાતી ઉપર હતી તે ઓપરેશનથી કાઢી નાખવામાં આવી 


દ્વ 


હતી. તે બાઈએ બીજી વખત ઔંપરેશન નહીં કરાવતાં પેશાબનો પ્રયોગ 
કર્યો. ૧૯ દિવસના ઉપવાસ તથા માલિસથી તે ગાંઠ સદતર નાબૂદ થઈ. 
ગાંઠ નાબૂદ થઈ પણ તેના શરીરે મેદ બહુ હતો. શ આર્મસ્ટ્રોગે તેને 
ઉપવાસ ચાલુ રાખવાનુ કહ્યુ. ૨૮ દિવસને અતે તપાસવામાં આવતાં તેના 
દરદની નિશાની પણ રહી નહીં તેમ જ તેનું શરીર સામાન્ય બાધાનુ અને 
સુંદર દેખાવનું થયું. 

નીચેના કેસનો હેવાલ નોધપાત્ર છે. જુદાં જુદાં દરદો એક દરદીને 
લાગુ પડતાં હોય, જેને એકબીજા સાથે કાઈ સબંધ ન હોય તે પણ પેશાબના 
પ્રયોગથી સાથે સાથે સુધરે છે. એક યુવતી જમણી બાજુ સૂજી ગયેલી છાતી 
પર વચ્ચે ખરાબ અને શંકા પડતા ગૃમડા સાથે લેખક પાસે ગઈ તે સાથે 
તેની બગલમાં પણ બૅ મોટાં ગૂમડાં હતાં તેના કુટુબના દાક્તરે આની 
શાસ્રીય તપાસ માટે દવાખાનામાં જવાનું સૂચવ્યુ પણ તેણે ના પાડી; 
કારણ કે તેની માતાને આવા જ દરદ માટે શસ્રક્રિયા એ જ ડોકટરે કરી 
હતી અને પરિણામે તેને માટીમાં દાટવી પડી હતી, વળી આ બાઈને તો 
વધારામાં જૂનો આંતરડાના દુખાવાનો રોગ હતો. તેણે આંતરડાંનુ ઓપરેશન 
પણ કરાવેલુ પણ દુખાવામાં કાઈ સુધારો થયો ન હતો. આ બાઈએ 
પેશાબ સાથે ઉપવાસ શરૂ કર્યા. પણ તેનાં સ્વજનોના આગ્રહથી ચાર 
દિવસ પછી ઉપવાસ તોડયા પણ પોતે નિશ્રયી હોવાથી પોતાનાં સ્વજનોને 
સમજાવી પાછા ઉપવાસ શરૂ કર્યા તેણે ઓગણીસ દિવસના ઉપવાસ કર્યા. 
દસ દિવસના ઉપવાસમાં જ દેખીતો સુધારો થયો અને ઓગણીસ દિવસને 
અંતે તો છાતી ઉપરની કે બગલની અદરની ગાંઠોની અસર સરખી પણ 
રહી નહીં. પણ એપેન્ડિક્સના ઓપરેશનની કોઈ કચાશને લીધે આંતરડાનું 
દરદ તો હતું તેવુ રહ્યું. એટલે તે બાઈએ બીજા પાત્રીસ ઉપવાસ કર્યા, 
એનાથી તેને સંપૂર્ણ આરામ થયો. 

આ કેસની હકીકતથી એમ સાબિત થાય છે કે કહેવાતાં વૈજ્ઞાનિક 
સાધનો કરતાં કુદરત દરદો મટાડવામાં વધારે અસરકારક અનેં નિપુણ 
છે. લેખકની રૂચના છે કે કોઈ પણ માણસને શરીરના કોઈ પણ ભાગ 
પર શંકા પડતું ગૂમડું કે ગાઠ કે સોજૅ ઊપસી આવ્યાં હોય તો સમય 
વિતાવ્યા વિના તુરત પૅશાબની કુદરતી પદ્ધતિ અખત્યાર કરવાથી 


દર 


તેને મટાડવામાં કુદરત નિષ્ફળ નહીં નીવડે પણ લાબી મુદત રાહ જોયા 
પછી છેલ્લી ઘડીએ પેશાબનો પ્રયોગ કરશે તો. વધારે સમય પ્રાયશ્ચિત્ત 
કરવું પડશે , 

ઉપરના કેસોનું વિગતે વર્ણન કર્યા પછી હવે તે ને તે વર્ણન વારંવાર 
કરવાની જરૂર નથી, એટલે બીજા અનેક કેસો પૈકી થોડા અહીં હું ટાંકું 
છું કે જે જાણવાથી આપણને ખાતરી થાય. 

એક ૨૮ વરસના યુવાનને ઇન્દ્રિયના ચેપી રોગના કેન્સરનો રોગ 
હોવાનો દાક્તરી અભિપ્રાય હતો ત્રણ દિવસર્મા તેના મૃત્યુ માટે મુદત 
આપવાર્મા આવી હતી, તેને બિલકુલ આરામ થઈ ગયો અને ત્યાર પછી 
તે ઘણા વરસ જીવ્યો 

૬૨ વરસની એક વૃદ્ધ બાઈને આતરડાંનું કેન્સરનું હતું દાકતરી 
ધધાએ વાઢકાપની સલાહ આપી લતી. પણ તે બાઇએ માન્યું નહીં, 
તે બાઈનુ વજન ૮૪ રતલ સુધી હતું અને દિનપ્રતિદિન ઘટતુ જતું 
હતું. ત્રણ અઠવાડિયાંમાં આરામ થયો અને ૮૪ વરસની ઉમર સુધી તે 
જીવતી હર્ત 

૪૨ વરસની ઉમરની બાઈને છાતીનુ કેન્સર હતું. શસ્રક્રિયા થવી 
જોઈએ એવી સખત ચેતવણી મળી, છતા તેથી આરામ થશે કે નહીં તેની 
કાઈ આશા દાક્તર આપી શકયા નહીં. દરદીએ વાઢકાપની ક્રિયાની ના 
પાડી. પેશાબ સાથે ઉપવાસ કરવાના પ્રયોગથી સપૂર્ણ આરામ થયો ત્યાર 
પછી ૨૧ વરસ સુધી તો તે દરદી-બાઈ જીવતી હતી. 

૪૦ વરસની એક દરદી બાઈ, સને ૧૯૫૩ની સાલમાં તેને રોપ 
કેન્સર નામની ગાઠ ઊપસી આવેલી. શસ્રવૈદોએ તાત્કાલિક વાઢકાપ 
કરવા માટે દબાણ કર્યું , પણ તેથી મૂળમાંથી દરદ જશે કે ડેમ તેની ખાતરી 
દરદીને મળી નહીં, એટલુ જ નહીં પણ એવું કહેવામાં આવ્યુ કે કેન્સરના 
ઔષપરેશન પછી ફરીથી કેન્સર થવું અને ગાઠનું વધવુ એ સામાન્યત: 
અનિવાર્ય ગણાય છે. આ દરદીએ ઓપરેશન ન કરાવ્યુ, પણ મૂત્રપ્રયોગથી 
ત્રેવીસ દિવસમા તેને સંપૂર્ણ આરામ થયો તે ૫૭ વરસની થઈ ત્યાં સુધી 
જીવતી હતી, એટલું જ નહીં પણ પ્રમાણમાં જુવાન અને સુદર દેખાતી હતી. 

હુવે આટલાં દૃષ્ટાંતોથી વધારે આપવાની કાંઈ જરૂર નથી; પણ આ ' 
રોગના દરદીઓ મૂત્રપ્રયોગથી સાજા થયા તે અગે ડે, રાબાગ્લીઆટી જેવા 


૬૩ 


સમર્થ ધંધાર્થીઓ કે જેમણે કેન્સરનાં સેંકડો ઓપરેશન કર્યા હતાં તેમણે 
કેન્સર ને ગ્રોથ જેવા ભયંકર રોગથી પીડાતાં દરદીઓને મૃત્રપ્રયોગથી 
સંપૂર્ણ આરામ થયો, તે સબંધે જે જાહેર એકરાર કર્યો છે તેનો સાર 
આપણને આનંદપ્રદ નીવડશે, 

જગમેં એવી ઘણી સ્ત્રીઓને તપાસી છે કે જેઓનાં પ્રચલિત દાક્તરી 
સારવાર પ્રમાણે તો એક અગર બંને સ્તનોને કાઢી નાખવામાં આવ્યાં 
હોય, આ ભલી અને ભાગ્યશાળી બાઈઓએ સારી સલાહતી અવગણના 
કરવાની હિંમત કરી અને મૂત્રચિકિત્સાની સારવાર અપનાવી પછી તેઓ 
સારી પાસે આવ્યાં ત્યારે મેં જોયુ કે જ્યાં અસાધ્ય ઝેરી ગાંઠો હતી તેની 
જગાએ એક ચાંદુ સરખુ પણ નહોતુ કેટલીક સ્રીઓની ગાંઠો એક 
પખવાડિયામાં જ નાબૂદ થઈ ગઈ હતી કેટલીક તો ચાર જ દિવસમા 
અદૃશ્ય થઈ હતી આ બધા કેસો ઉપરથી મને શ્રી આર્મસ્ટ્રોગનું કહેવું 
સભવિત લાગ્યુ કે, જે ગ્રોથ અર્થાત્‌ ગાંઠો થાય છે તેમાથી મોટા ભાગની 
ગાંઠો જ્યાં સુધી તેને ગમે તેવાં દ્રવ્યો આપીને છૂરીના કાપ મૂકીને ઈછેડી 
ન હોય ત્યાં સુધી ઝેરી કે અસાધ્ય હોતી નથી. અને તેમાં પ્રાથમિક 
દશામાં જ તાત્કાલિક અને કાળજીપૂર્વક યોગ્ય સારવાર કરી હોય તો આ 
કહેવાતા અસાધ્ય અનેં ભયંકર દરદોના રાજાને સાધ્ય કરવો મુશ્કેલ નથી. 
તે યોગ્ય સારવાર એ જ છે કે તે ગાઠ કે ગૂમડુ કે ચાંદાં અને કન્સરરૂપે 
ઊપસી આવેલા શરીરના ભાગને ઓગાળી દઈને વહેતા લોહીમાં ભેળવી 
દેવા કોઈ દાક્તરી છાપ વિનાનો અનુભવી માણસ આવા સુધરેલા હજરો 
દરદોના પુરાવા રજૂ કરે તોપણ મારા ધંધાર્થીઓ તે સાચુ નહીં માને. 
કેન્સરનાં દરદીઓની પોતાનાં દરદ મટયાની કબૂલાત પણ હસી કાઢવામાં 
આવે છે અગર તેની અવજ્ઞા કરવામા આવે છે. અમારા ધંધા પર એ એક 
દુ:ખદ કલંક છે કે તે રોગો ઉપર જીવે છે તેમ જ વ્યવસ્થાપૂર્વકના અને 
સત્તાવાહક અમાનુધિક વ્રચારથી પ્રગતિ કરે છે.” 

ઉદાર અને સાચાબોલા નિખાલસ ડોકટર રાબાગ્લીઆટીનો ઉપરનો 
એકરાર સ્પષ્ટ છે. જેને બુદ્ધિ હોય તે સમજે, આંખ હોય તે જુએ અંને 
કાન હોય તે સાંભળે! 


દુ૪ 


૪ 
મૂત્રપિંડના રોગો 

આ રોગોને અંગ્રેજીમાં “બ્રાઇટ ડીઝીઝ' કહેવાય છે. તે મૂત્ર 
પિડમાં થયેલા બગાડને લીધે થાય છે. જલોદર જેવા રોગનો મૂત્રપિંડના 
બગાડ સાથે ખાસ સંબંધ છે. કેફ કરનારાં અને શરીરતંત્રને ઉશ્કરનાર્શા 
દ્રવ્યો, સ્કારલેટ ટ્ીવર જેવા ઝેરી તાવ અને ઠંડી તથા ભીનાશના કારણે 
પણ આ રોગો થાય છે. આવાં દરદો શરીરમાં જેઈતા ક્ષારોવાળા 
ખોરાકના અભાવથી પેદા થાય છે. 

આવા રોગથી પીડાતાં ઘણાં દરદીઓને મૃત્રપ્રયોગથી આરામ 
થયો છે. તે બધા કેસો અહીં નહીં નોધું; પણ તે પૈકી જે દરદીઓ માટે 
ડૉક્ટરોએ હાથ ધોઈ નાખેલા અને થોડા જ સમયમાં મૃત્યુ પાસશે એવો 
ચુકાદૌ આપેલો તેવાં બે ત્રણ દરદીઓને આરામ થયો તેની હકીકત શ્રી 
આર્મસ્ટ્રાંગે આપેલી છે તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે: 

એક દરદી બાઈ, શ્રીમતી સી. ૪૦ વરસની ઉમરની, બે 
દિવસથી વધારે નહીં જીવે એવો અભિપ્રાય ડૉક્ટરોએ આપેલો સરળતાથી 
શ્વાસ ન લેવાય, પેશાબ થોડો, રગડા જેવો અને લોહી તથા પરુ મિશ્રિત 
થતો હતો એક વરસ પહેલા તે બાઈ બહુ તંદુરસ્ત અને દેખાવડી 
જણાતી હતી, તેની ઊચાઈના પ્રમાણમાં તેનું વજન ૧૪૪ રતલ હોવું 
જોઈએ પણ બીમારી પછી તેનું વજન ૨૮૦ રતલના આશરે હતું ડૉક્ટરોએ 
તો તેને માટે આશા છોડી હતી. પણ શ્રી આર્મસ્ટોગે તેને જોયા પછી પણ 
આશા ન છોડી; અલબત્ત તેની શારીરિક સ્થિતિ ઘણી ગંભીર અને દુ:ખદાયક 
હતી સદ્ભાગ્યે તેની સાથે તેની સારવારમાં જે નર્સા હતી તેમને દવાદારૂથી 
દરદીઓની માવજત કરવાનો પોતાનો વ્યવસાય હોવા છતા તે સાધનોમાં 
વિશ્વાસ નહોતો. દરદીને એટલી બધી દવાઓ અવળાસવળી અને ઊલટી- 
સૂલટી અપાઈ હતી કે સારવાર કરનાર નર્સને પણ દવામાંથી વિશ્વાસ ઊઠી 
ગયેલો અને દવાની શીશીઓની મોટી હાર જોઈને એમ થાય કે એ દરદી પર 
દવાઓની અજમાયેશ જ કરવામાં આવી હતી. પણ તેની સ્થિતિની ચિકિત્સા 
કરતાં એમ લાગ્યુ કે તેને જલદી સારું થઈ જવું જોઈએ તેનો ઉપચાર 

ડી પ 

મા-પ 


શરૂ કર્યો, પ્રથમ પેશાબ બૅ આસ થયો. તે ગરમ, ઘટ્ટ, ડહોળાયેલે અને 
લોહી-પરૃ મિશ્ર હતો. પણ તે બે ઔંસ પેશાબ ગમે તેવો ખરાબ અતે 
વિચિત્ર હતો; છતાં તે પીવાથી તેના શરીરમાં એવી અસર થઈ કે ચોવીમ 
કલાકમાં ૨૦૦ (મસો) ઔંસ પેશાબ તે બાઈને થયો આ એક નવાઈની વાત 
છે અને સાચી વાત છે કે પોતાના પેશાબર્માં એવી શકિત છે કે તે પીવાથી 
શરીરના કોઈ ચણ ભાગથાં નુકસાનકારી દ્રવ્યોના થર જામી ગયા હોય 
તેને સાક્‌ કરીને બહાર કાઢી નાખે છે. પછી તો જેમ જેમ તેં બાઈને 
વધારે પેશાબ થવા માંડયો તેંમ તેમ તેનો પેશાબ સ્વાદરાહિત, ગંધરહિ 
અને વરસાદના તાજા પાણી જેવો, કોઈ પણ પ્રકારે વાધા પડતો રહ્યો નહી. 

પેશાબ ઉપરાત તે બાઈને રુચિ પ્રમાણે ઠંડું પાણી ધીચૅ ધીમે પીવાની 
રજા આપવામાં આવી હતી ૨૪ કલાકમાં તેણે ૧૦૮ ઔંસ પાણી પીધુ હતુ, 
જેકે ત્રણ દિવસ પછી તેની તરસ પણ છીપી હતી ચાર દિવસ 
પછી તો તે બાઈ માટે ચિંતા કરવાપણું રહ્યું જ નહીં. પેલી બે પરિચારિકા- 
ઓએ જ તેને સભાળી લીધી. પણ તેવામાં એક મુશ્કેલી આવી ગઈ, 
ઉપવાસના ત્રેવીસમા દિવસે એક પરિચારિકા બાઈની વિનવણીથી તે દરદી 
બાઈને એક નાના ગાજરને છીણીને તેનો રસ લીંબુના રસ સાથે આપવામાં 
આવ્યો. તેના પરિણામે ભારે પ્રત્યાઘાત થયો, બૅ કલાકમાં તો દરદીના 
બંને હાથો ૫૨ ચકામાં ઊપસી આવ્યાં અને હાથ પર ભારે ખજવાળ થવાં 
માંડી વળી સાથે પેશાબ બંધ થયો અને પેઢા (પેડુ) પર સોજે દેખાયો. 
તુરત જ એક પરિચારિકાના પૅશાબથી ભીંજવેલાં પોતાં પૅઢા પર મૂકવા 
માંડયાં અનૅ બંને હાથ પર હળવા હાથે પૅશાબ ચોળવા માંડયા. ઘોડા કલાકમાં 
પેશાબના પોતામાથી પેઢાએ ભીનાશ ચૂસી લેવાથી પૅંશાબ શરૂ થયો અને 
ધીમે ધીમે દરદી બાઈ મૂળ સ્થિતિ પર આવી ગઈ. 

પેશાબચિકિત્સાનો જરૂરી મુદ્દો એ છે કૈ, દિવસમાં બૅ કલાક તેના 
શરીર પર લાગલાગટ પૅશાબ ચોળવો, પણ તેમ કરતાં એટલી કાળછ 
શખવી જેઈએ કે દરદી શ્રમ ઉઠાવી શકે તેવી શકિતિવાળો હોવો જોઈએ. 
તે પ્રમાણે આ દરદી બાઈને તેની પરિચારિકા દરરોજ પોતાના 
(પરિચારિકાના) પૅશાબથી માલિસ કરતી. ૪૮ દિવતતના ઉપચાર 
પછી દરદી બાઈ એટલી સારી થઈ હતી કે તેણે બીજે દિવસે મોસબીનો 


દુદ્ર 


શસ લઈ પોતાના ઉપવાસ છોડયા અને અઠવાડિયા પછી તેનું વજન 
૧૧૯ રતલ થઈ જવાથી એક વરસ પહેલાનાં જૂના વસો પહેરીને તેણે 
ઓરડામા ઘૂમવા માડયું તેને આરામ થઈ ગયો છ્તાં તેણૅ પોતાનો પેશાબ 
પીવાનુ અને શરીર પર પેશાબથી માલિસ કરવાનુ ચાલુ રાખ્યું. તેનાથી 
તેની ચામડી, વાળ, મુખાકૃતિ અને સામાન્ય દેખાવમાં અજબ જેવો 
ફેરફાર થઈ ગયો 

આ કેસના સુધરવાથી સામાન્ય આમજનતાનુ ધ્યાન વધારે ખેંચાયું 
પણ તબીબી ધધાર્થીઓનુ રૂવું ફરકર્યું નહીં છર્તા આમજનતાનું તો માનસ 
એવુ હોય છે કે એમને જે માનવુ હોય છે તે માને છે અને નથી માનવું 
હોતુ તો ગમે તેવી સાબિતીઓ મૂકો તોપણ માને નહીં, વળી તૂટીફૂટી 
વિચારશકિતને લીધે આપણે કોઈ અસાધ્ય કે સાધ્ય દરદથી લાબા વખતથી 
પીડાતા દરદીને કહીએ કે તમે સૂત્રપ્રયોગથી તમારું દરદ મટાડી શકશો તો 
તે આપણને હા કહેશે અને પછી તુરત ડોકટરને ત્યા જશે અને તેને પૂછશે, 
હૌકટર કદી હા કહે ખરો કે? આપણુ માનસ “પણ એવું હોય છે કે એક 
ડૉકટરે કહ્યુ કે તમને અમુક દરદ થયુ છે. તેમા તમારે અમુક ખોરાકની પરહેજી 
પાળવી જૉઈએ તેને પરહેજી પાળીશ એમ કહીને બીજા ડૉકટરને પૂછીએ 
અને જે તે ડૉકટર એમ કહે કે, “ પરહેજી ના પાળો તોપણ ચાલે ” એટલે 
પહેલાની સલાહ લાભદાયક છે, પણ તે પ્રમાણે વર્તીએ નહીં આપણી મનોદશા 
આવી કઈક છે તેથી ગભીર પ્રશ્નોની ગભીરતા સમજી શકતા નથી તેમ 
જ તે સમજવાને પ્રયત્ન કરતા નથી, તેથી જ્યાં સુધી મૂત્રચિકિત્સા 
જેવા ભૂસાઈ ગયેલા વિજ્ઞાન માટે કેટલાક સેવાભાવી સેવકો તરફથી 
દરદીઓમા અને મુખ્યત્વે ગરીબ દરદીઓમા રાહતના હેતુથી પૂરતો પ્રચાર 
અને સક્રિય કામ કરવામાં આવે નહીં ત્યા સુધી આમજનતા આપોઆપ 
આ વિજ્ઞાનને અપનાવી લેશે નહીં, ી 

છતા ઉપરનો શ્રીમતી સી નો કેસ એટલો જાણીતો થયો કે તેવાં 
બીજાં અનેક દરદીઓ શ્રી આર્મસ્ટ્રોગ પાસે ગયાં, તેમાના એક બે કેસના 
અહેવાલ ટૂકમાં આપવા જેવા છે. 

શ્રીમતી બી, ને તીખાતમતમતા અને સ્વાદવાળાં એવા શરીરને 
પોપણ આપનારા તત્ત્વોથી રહિત એવો ખોરાક ખાવાની બહુ ખરાબ ટેવ 


૬૭ 


અને સાદા સ્વાદિષ્ટ ખોરાકમાં પણ મર્રીસસાલો વધારાનો ભેળવીને ખાવાનો 
શોખ. દિવસના આઠ દસ પ્યાલા ચા પીએ અને રોજ સરેરાશ પચીસ 
સિગારેટ પીએ. તે શ્રી આર્મસ્ટ્રાગ પાસે બીમાર થઈને સને ૧૯૨૦માં 
ગઈ તે પહેલાં તે બે ડૅકટરોની સારવાર નીચે હતી. તે દરમ્યાન તેનું 
વજન ૨૮૦ રતલથી વધીને ૪૨૦ રતલ થયું હતું અને ડૉક્ટરોએ તેને 
પણ ચુકાદો આપી દીધો હતો કૅ તમારે હવે બે દિવસમાં રામશરણ થવાનુ 
છે. સને ૧૯૨૦ના જૂન માસમા તેણે ૪૯ દિવસના ઉપવાસ શરૂ કર્યા. 
ચોયે જ દિવસે તેમનો પૅશાબ સ્વાદરહિંત અને વરસાદના જળ જેવો સ્વચ્છ 
થવા માંડયો અને શરીર પરના સોજા જાદુ થાય તેમ ઝપાટાભેર ઊતરવા 
લાગ્યા, તેને પાંડુરોગ થયો હતો. પણ સાત અઠવાડિયામાં તેનો પૌંડુરોગ 
અદૃશ્ય થઈ ગયો હતો અને ઉપવાસને અંતે એનુ ૧જત ૪૨૦ રતલથી ઊતરીને 
૧૦૫ રતલ થયું. બીમારી મટથા પછી વીસ વર્ષને અતે તે બીમારી પહેલાં 
જેવી તદુરસ્ત અને જુવાન હતી તેવી દેખાઈ. તે બાઈએ પણ જેમ 
બીજાં દરદીઓએ આ પંથમાં દીક્ષા લીધી હતી તેવી દીક્ષા લઈ લીધી. 
સ્વાદિષ્ટ ખોરાક ખાવાની અને જીભના ભસકાને તાબે થવાની બૂરી 
ટવૉ છોડી દીધી, વ્યસનો છોડી દીધાં અને હંમેશાં પોતાનો પેશાબ 
ચીવાતું ચાલુ રાખ્યું, જેનાં સુંદર પરિણામ તેણે જીવનભર ભોગવ્યાં, 
હવે આ પ્રકારનો એક વધુ કેસ અહીં નોધીને આ પ્રકરણ બંધ 
કરીશ, સાઠ વરસની ઉંમરના એક ગૃહસ્થ લાગલાગટ બે વરસ ડૉક્ટરની 
સારવાર નીચે રહ્યા. તે સમયમાં ડૉક્ટરોએ તેમના હૃદયના રોગની સારવાર 
કરી, હૃદયરોગ તો ન મટયો, પણ તેમાંથી જલોદર જેવો ભમકર રોગ 
ઊભો થયો. છેવટે જૂના બે ડોકટરોને છોડી દીધા અને નિષ્ણાત ડૉકટરને 
શરણે ગયા તેમણે પોતાના દરદીના ડોકામાંની બે તકતકતી આખો 
જોઈ. તેમની જીભ અસાધારણ સૂજી ગઈ હતી અને મોની બહાર નીકળી 
આવી હતી અને તેના હોઠ સાધારણ હોય તેના કરતાં ત્રણગણા સૂજ 
ગયા હતા. નિષ્ણાત ડૅકટરે કહ્યું કે કેસ માટે આશા રખાય તેમ નથી, 
જેથી કઈ કરવાની જરૂર નથી. આવો કેસ શ્રી આર્યસ્ટ્રૉગૅ હાથમા લીધો. 
આ દરદીને પાંચ દિવસમા ચાળીસ પિન્ટ એટલે પચાસ રતલ પેશાબ થયો. 
સાવ તંદુરસ્ત થઈ ગયો અને છ અઠવાડિયામાં પોતાના ધંવે વળગી ગયો. 


૬૮ 


પ 
હૃદયરોગ 


સામાન્ય રીતે દાક્તરી આલમ એમ માને છે કે હૃદયરોગનો દરદી" 
કાળજીથી પથ્ય ખોરાક સાથે રહે તો તેં નેવુ વરસથી લાંબુ આયુષ્ય 
ભોગવી શકે પણ હૃદયરોગમાં સુધારો ન થાય; કારણ કે હૃદયરોગ અસાધ્ય 
છે. પણ શ્રી આર્મસ્ટ્રાંગ પોતાના અનુભવથી હિંમતપૂર્વક ડહે છે કે 
પેશાબ-ચિકિત્સાની પદ્ધતિથી હૃદયરોગ પણ સંપૂર્ણ સુધારી શકાય છે. 
નીચેના કેસની હકીકત જાણવા જેવી છે. 

સધ્યમ વયના શ્રીયુત પી એક વરસથી હૃદયરોગના દરદી તરીકે 
એક ડોક્ટરની સારવાર નીચે હતા અને હૃદયના અગત્યના ભાગ એવા 
સોલર પ્લેકસસનું ઓપરેશન કરાવવાના હતા કેટલીયે વાર લંડનની 
શેરીઓમાં થઈ પોતાની ઓફિસે જતાં તે રસ્તામાં બેભાન થઈને પડતા 
અને તેમને વટેમાર્ગુઓ પાસેની કોઈ દવા વેચનારની દુકાને લઈ જતા, 
જ્યાં તેમને પોતાના ખિસ્સામાં રાખેલી અનેક જાતની ટીકડીઓ આપવામાં 
આવતી હતી. તેમના પોશાક પર હમેર્શા એક કાગળની પટ્ટી લગાડેલી કાયમ 
રહેતી તેમા સૂચવેલું હતુ કે હૃદયરોગના હુમલાથી કોઈ તેમને રસ્તાર્સા 
બેભાન પડેલા જુએ તો તે લોકોએ શુ કરવું. પાછળથી તેમને હૃદયરોગના 
હુમલા વારવાર થવા લાગ્યા, તેને કારણે શહેરના તે ભાગમાં તો “ બિચારા 
મિસ્ટર પી? એ નામે તે જાણીતા હતા 

આ સ્થિતિમાં તે શ્રી આર્મસ્ટ્રાગ પાસે ગયા. પહેલી વાત તેમને 
એ ડરવામા આવી કે તે જેટલો પેશાબ કરે તેટલો બધો પીવો. પ્રથમ તો 
તેને તે વાત વિચિત્ર અને કમકમાટી ઉપજાવે તેવી લાગી. વળી તે સાથે 
કેવી રીતે પેશાબથી શરીર પર માલિસ કરવું તે સમજાવ્યુ, એટર્લું જ નહીં 
પણ બે કલાક સુધી આર્મસ્ટ્રોગે પોતાના જ પેશાબથી તેના શરીરને 
માલિસ કર્યું. માલિસ કરવામાં પગનાં તળિયા, મો અને માથું બહુ અગત્યનાં 
છે. તેમાં વધારે સમય લેવો જોઈએ:- પછી તેને ગરમ પાણીથી નવરાવ્યો, 


૬૯ 
પ 


બીજે દિવસે પણ તે જ સારવાર ચાલુ રહી. તે ભાઈએ નસિંગ હોમમાં 
જવાનું અને ઔપરેશ્ઞન કરાવવાનું માંડી વાળ્યુ. રાતદિવસનો જેટલો પેશાબ 
થાય તે પીવા સાથે દિવસમાં એક ટંક ખોરાક પણ તેને આપવા સાડયૌ. તે 
ખોચક હળવો અને સાદો હતો. એક માસ સુધીની આવી સારવારથી તેની 
શારીરિક સ્થિતિ એવી સારી થઈ કે પોતાની ઓફિસે તે જઈ શકતો. બાર 
અઠવાડિયામાં તેને સંપૂર્ણ આરામ થયો અને હૃદયરોગની તેમ જ હૃદયના 
ભાગ પર શંકાથીલ ગૃમડા જેવી કોઈ પણ નિથાની રહી નહીં, તેતા 
ડૉક્ટરોએ પણ તેને તપાસીને આ હકીકતની ખાતરી કરી જોઈ અને વિના 
આનાકાનીએ હૃદયરોગ સંપૂર્ણ મટી ગયો એવું સ્વીકાર્યું. તેણૅ આ પ્રયોગ શરૂ 
કર્યો ત્યાર પછી કોઈ દિવસ તેને હૃદયનું દરદ થયું નથી અને તે એટલો 
બેફિકર થયો કે હૃદયરોગ માટે તેની પાસે જે ટીકડીઓ હતી તે બધી 
તેણે અગ્નિને સ્વાધીન કરી દીધી. 


શ્રી આર્મસ્ટ્રાંગના મૂત્રપ્રયોગથી હૃદયરોગથી પીડાતા બીજા દરદીને 
આરામ થયેલો તેની હકીકત જાણવા જેવી છે. તેં દરદીની સારવાર 
તેમણે પોતે નહોતી કરી, પણ બીજા એક નૈસડિક વૈદ્યે કરી હતી શ્રી 
આર. નામના ગૃહસ્થને જલોદર સાથે હૃદયનો રોગ હતો. તેના પગ અને પેટુ 
સૂજી ગયેલાં. હૃદય બહુ વધેલુ. ડૉક્ટરે આ સ્થિતિને બહુ ગભીર ગણી 
દરદીને પરખાવી દીધું કે, હવે તારે એક મહિનો જ જીવવાનુ છે. તે દરદી 
એક પ્રખ્યાત નૈસગિક ઉપચાર-કેન્દ્રમાં દાખલ થવા લલથાયો ત્યાંનો ઉયવાર 
એટલો બધો નિષ્ફળ નીવડ્યો અને દરદી એવી કટોકટી દશામા આવો 
પડયો કે તેને ત્યાંથી વિદાય કરવામાં આવ્યો. એવી શકાથી વિદાય કરવામાં 
આવ્યો કે એક પખવાડિયામાં તે રામશરણ થશે. ત્યાર બાદ દરદી થી આર 
તેરો શહેરના શ્રી ઓલિવર વોરનોક ફિલ્ડન નામના હિમતવાન નૈસગિક 
વૈદ્ય પાસૅ ગયો, જેણે મૂત્રચિકિત્સાના પ્રયોગથી છ અઠવાડિયામાં તે દરદીને 
સાજે ડર્યો. તેનુ વજન પહેલાં ૧૬૮ રતલ હતું તેં ઉષવાસના સમય દરમ્યાન 
ઘટીને ૧૦૯૫ રતલ થયું. દરદી બહુ બીડીઓ પીનારો હતો. તેણે સારવારના 
શ્ષમય દરમ્યાન પણ કેટલોક વખત બીડી પીવાનું ચાલુ રાખેલું તેન કારે 
આરામ થતા વિલંબ થયો. તના જૂના ડૅકટરો તેને સપૂર્ણ આરામ થયો છે 
તે જાણી આશ્ચર્ય પામેલા. હાલ લોકોમા એવી પરિસ્થિતિ પ્રવતે' છે ડે પોતાનો 


૭૦ 


ચેશાબ પીવાના જેવું સામાન્ય ચાલુ માન્યતાની વિરુ્નું વર્તત કરવામાં 
લોકોની ટીકાથી ધણા ડરે છે. આવુ બીકણપણું સમજી શકાય નહીં તેવુ છે, 
એટલું જ નહીં પણ પીડાતી માનવજાતને રાહત આપનારી મૂત્રચિકિત્સાના 
પ્રચારને આડખીલીરૂપે છે. આ પ્રકરણ બંધ કરતાં શ્રી આર્મસ્ટ્રોગ કહે છે 
ક હૃદયરોગ થવાના મૂળમાં કેટલાક ઝેરી દ્રવ્યોનાં ઇન્જેકશનો અને શીતળાની 
રસી છે. 


દ 
તાવતાં દરદ 


તાવના ઘણા પ્રકાર છે. મોટે ભાગે તાવ આવકારદાયક ગણાવો જોઈએ, 
માણસની અયુક્ત ખોરાક ખાવાની આદતને કારણે શરીરમાં પેદા થયેલા 
ઝેરને શરીર બહાર કાઢવાને ખાતર માણસને તાવ આવે છે. શરીરના ઝેર 
નિવારવાની તે એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે. તે તાવને કુદરતી રીતે નિવારવો 
જોઈએ એટલા માટે જ અનુભવી આયુર્વેદે તાવમા લાંઘણ-ઉપવાસ 
કરવાનું સૂચવ્યું છે. જે મહેમાન આપણા ઘરની સાફસૂફી કરવા આવે છે તેને 
ઝાડુ મારીને કાઢવો નહિ, પણ સાફસૂફી કરી રહે એટલે એ વધુ વખત 
ન રહે એવી તરકીબથી કાઢવો અને તેનો એક જ ઉપાય છે, તે ઉપવાસ 
છે. પણ ધનલક્ષી વૈદ્યો અને ડોકટરોને તે રસ્તો પાલવે નહીં. એમને પણ 
પેટ છે એવુ તે કહે છે એટલે તે બગલાને ડહોળે પાર દરદીનુ દરદ 
જેટલુ લંબાય તેટલો તેમને લાભ એવી વૃત્તિ રાખનારા વૈદ્ય-ડોકટરોનો 
પાક આજકાલ આપણા સમાજમાં બહુ પાકે છે એટલે જ સામાન્ય 
તાવ શરીરની સાફસૂફી માટે આવ્યો હોય અને તેને કેવળ એક બૅ - 
ઉપવાસથી સાફસૂફીના કચરા સાથે કાઢી શકાય તેને બદલે બીજી રીતે 
શરીરને નુકસાન ડરે તેવાં તીવ્ર દ્રવ્યો, દવાઓ, ગોળીઓ, ઇન્જેકશનો વગેરે 
આપીને સામાન્ય તાવને દબાવવાના ઉપાય થાય. પરિણામે તાવ દબાય 
છે ખરો, આપેલા દ્રવ્યોના પરિબળે તે થોડો સમય સુષુપ્ત રહે છે; 
પણ આપેલા વૈજ્ઞાનિક દ્રવ્યોની ઝેરી અસરથી તે સાદો તાવ વધુ ભયંકર 


૩૭૧ 


થઈને હુમલો કરે છે. તેવા અનેક દાખલા છે કે સાદો તાવ કુદરતી રીતે 
ઇન્જેકશન કે કિવનાઈનના ડોઝ વિના ઉપવાસથી તરત મટયો છે, અને 
તેની વિરદ્ધ તીવ્ર દ્રવ્યોથી તેને ઈંછેડવાથી તે વિષમ થઈ પડયો છે. 
દાખલા તરીકે અસુક અદ્ભુત દવાથી ન્યુમોનિયા તાવને તાત્કાલિક ઉતારી 
દેવાના ઘણા બનાવોથી આપણે વિસ્મય પામીએ છીએ. પણ તે જ દવાની 
અસરથી તે જ તાવના દરદીઓને હૃદયરોગ લાગુ પડવાના કારણૅ દરદીઓ 
મૃત્યુ પામેલાના બનાવોની આપણને ખબર પડતી નથી એક દુ.ખંદ 
દાખલો આપું. 

અમદાવાદમાં એક બાઈને સાધારણ શરદી અને તેને લીવે તા૧ 
પણ અવારનવાર આવે. તેના કુટુબના ડોક્ટરે તેને વિષમ જવરતે 
દબાવે તેવાં ઇન્જેકશનોનો કોર્સ આપ્યા જ કર્યો અનૅ તેને પરિણામે 
તે બાઈને શરદી તો ન ગઈ, પણ લોહીનું દબાણ વધવા માંડયું છ માસની 
સતત આવી સારવારથી થાકીને અન્ય ડોકટરોને બતાવવામાં આજુ. 
તેણે તપાસ્યું અને ચાળીસ પિસ્તાળીસ વર્ષની તેં બાઈને ૨૮૦ લોછીનું 
દબાણ જણાયું. ગજબ કહેવાય ! આમ શી રીતે થયું? પછી કારણ સમજ્યું. 
આમ ઘણી વખત હાલની તબીબી પદ્ધતિ રજનું ગજ ડરી નાખે છે. 
અને તાવનું તો એ રીતે ઘણા કેસોમાં બને છે. તાવ વિષે આટલી સામાન્ય 
વાત લખ્યા પછી હવૅ હું શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગે ગમે તેવા ઝેરી તાવને 
મૃત્રપ્રયોગની કુદરતી બક્ષિચથી શી રીતે નિર્મુંળ કર્યા તેના કેટલાક કેસો 
પોતાના પુસ્તકમાં આપ્યા છે, તેમાંથી એકાદ બે કેસો આપીશ : 

દરદી એક સત્તર વર્ષની યુવતી તાવમાં સપડાયેલી બહુ અશ્ક 
૧૦૫ ડિગ્રી તાવ એક એમ. ડી. ડોક્ટરને બોલાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે જે 
તેને કર્મસંજોગે મટે તોપણ દરદી છ માસ તો બીમાર રહેશે અને ત્યાર બાદ 
નવ સાસ માંદા જેવી દશા રહેશે, દરદીનો પિતા મૃત્રચિકિત્ટામાં 
માનનારો હતો. તેણે શ્રી આર્મસ્ટ્રૉંગને બોલાવ્યા. પ્રથમ તો દરદી સાથ 
કામ પાડવું મુશ્કેલ લાગ્યુ; પણ છેવટે તેણે પેશાબ અને પાણી સાથ 
ઉપવાસ કરવાનું સ્વીકાર્યુ. તે બાઈને તાવ લાગુ પડયો તે પછી છ દિવસ્ન 
અંતે પણ તેને ૧૦૫ ડિગ્રી તાવ હતો અને દિનપ્રતિદિન તે કીલ ઘતી 
જતી હતી. તેનો પૅશાબ ઘટ, ગંદો અને મિશ્ર હતો; પણ ગૂત્રપ્રયાગ 


૭2 


શરૂ થયાને ચોવીસ કલાક પૂરા થયા એટલામાં તેનો તાવ ૧૦૫ ડિગ્રીથી 
ઊતરીને ૧૦૧ ડિગ્રી પર આવી ગયો અને પેશાબ સ્વચ્છ થવા માંડયો. ત્રણ 
દિધસમાં ટેમ્પરેચર ૪૭ ડિગ્રી અને પાચ દિવસમાં ૯૫ ડિગ્રી થયું. દરદી 
બાઈ તેજસ્વી અને સુદર દેખાવા લાગી ડૉકટરો તો આવા જાદુઈ ફેરફારથી 
મૃઝાયા. અઢાર દિવસના અંતે ઉપવાસ છોડયા. દરદીની ચામડી તો નાના 
બાળકની ચામડી જેવી કોસળ થઈ ગઈ. ઉપવાસ છોડયા પછી તેણે થોડા 
દિવસમાં તો દોડાદોડ કરવા માંડી અને સપૂર્ણ આરામ થઈ ગયો. તેણે 
હમેશા પોતાનો પેશાબ લેવાનો ચાલુ રાખ્યો અને તેના પર નિર્ભર રહી. 
ત્યાર પછી તે પરણી અને બાળકોની માતા થઈ. 

શલેરિયા: આ તાવ ચેપી ગણાય. તે આવે છે ત્યારે દરદીની 
સ્થિતિ ત્રિવિધ થાય છે. શરૂઆતમાં ઠંડી, મધ્યમાં ગરમી અને અતે 
પરસેવો, એ ત્રણે ચિહ્નોના વચલા સમયમાં દરદી :સાધારણ ઠીક લાગે છે. 
આ તાવ લોહીની અદર રહેલાં ઝેરી જેતુઓનૅ લીધે જ થાય છે. મચ્છરો 
તેના દલાલ છે. તે દરદીને કરડે છે. તેર્ના જંતુ તેને લાગુ પડે છે અને 
બીજાને કરડીને બીજાના લોહીમાં તે જંતુ નાખે છે અત્યારે: તો 
કવીનાઈન આ તાવનો એકમાત્ર ઉપાય મનાય છે. પણ તે સાથે 
એવો પણ અનુભવ થાય છે કે તેથી મલેરિયા દબાય છે પણ પાછો ઊભો 
થાય છે; મૂળ મૂકીને જતો નથી શ્રી આર્મસ્ટ્રૉગ જણાવે છે કે મૂત્ર- 
ચિકિત્સાશી મલેરિયાનો તાવ મૂળમાંથી નાબૂદ થાય છે, વળી તે 
એવો દાવો ડરે છે કે તેમની પાસે મલેરિયાનો એકેય એવો કેસ નથી 
આવ્યો કે જેમા મૂત્રપ્રયોગથી દસ દિવસની અંદર દરદી હમેશ માટે 
સલેરિયામાંથી સુક્ત થયો ન હોય, * 


એક શ્રીયુત કયૂ. કુસ્તીબાજ જુવાન, બહુ જ સાદા, સયમી 
અને બહુ પથ્ય ખોરાક ખાનારા દૂર પૂર્વમાથી તેમને મલેરિયાનો ચેપ 
લાગ્યો ત્રણ વર્ષ સુધી પીડાયા સને ૧૯૨૦માં તેમને જેયા તે પહેલાં 
મલેરિયાના ૩૬ હુમલા થયેલા તે નિયમિત કિવનાઈનના ઘૂટડા પીધા 
કરતા હતા છેવટે દસ દિવસ પેશાબ અને પાણી સાથે ઉપવાસ કરવાથી 
તેમને આરામ થયો પછી તેમને [કવનાઈન લેવું ન પડયું. તેમને પછી 
કદીયે મલેરિયાનો હુમલો થયો નહીં, અને પોતાની સયમી આદત અને સાથે 


૭૩ 


સાથે જીવનજળ પૅશાબના નિયમિત સેવનથી તે જીવનભર સુદર સ્વાસ્થ્ય 
રાખી રહ્યા. ર 


એક લશ્કરી અમલદારને દક્ષિણ આડ્રિકામાં ત્યાના વતતીઓએ 
કાળજવરના કારણૅ બેભાન થયેલો અને લવરી ડરતો જોયો. તે લોકોએ આ 
અમલદારને સમજાવીને પેશાબનાં પોતા શરીર પર મૂકીને તથા તેના 
પેશાબ અને પાણી સાથે દસ દિવસના ઉપવાસ કરાવી તેને સાજે કર્યો, 
આ દાખલો ટૉંકી ડૉ. આર્મસ્ટ્રોગ એવું સૂચવે છે કે; મૂત્રચિકિત્સાના 
શોધક તે નથી. પણ તે ચિકિત્સા અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે. 


શ્રી આર્મસ્ટ્રાંગ હિમતપૂર્વક એવો દાવો કરે છે કે, કોઈ પણ 
જાતનો તાવ હોય છતા મૂત્રચિકિત્સાના શાસ્ત્રીય પ્રયોગથી તેની સાર- 
વાર કર્યા બાદ ૩૬થી ૭૨ કલાકના સમય દરમ્યાન ટેમ્પરેચર ઓછું 
કરવામાં તે નિષ્ફળ નીવડ્યા નથી, અને ત્યાર બાદ ઘોડા દિવસમાં દરદી 
સાવ તદુરસ્ત થયો જ હોય, સલેરિયાથી દરદી પર જે ખતરતાક અસર 
થાય છે તે બધામાંથી બચવાનો એક જ ઉપાય છે અતે તે કેવળ 
પેશાબનો પ્રયોગ અને તેનું નિયમિત સેવન; કારણ કે તેનાથી તાવ અગર 
અન્ય કોઈ બીમારીથી શરીર અંદરની નાશ પામેલી ગ્ર'થિઓ પાછી રચાય 
છે. શ્વાસનળીનો સોજો, અછબડા, સ્કાર્લેટ ફીવર નામનો ઝેરી તાવ, 
ઈન્ફ્લુએન્ઝા, આમવાતનો તાવ અને બીજાં તીવ્ર દરદો જેમાં તાવ 
અતિશય હોય છે તેવા કેસોમાં પણ એવો જ અનુભવ છે. 

શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે ઉપરની હકીકત પુસ્તકો વાંચી નથી લખી, 
પણ જાતે તેનો અનુભવ કરી-કરાવીને લખી છે. છતા જેને બુછિ 
હોવા છતા તે ન વાપરે અને જાગતા હોવા છતા ન બોલે તેનો શો ઉપાય? 


૭૪ 


1 
વધરાવળ (વૃદ્દિદોષજ) 


વધરાવળનો રોગ ભારે ત્રાસદાયક છે તેમા વુષણનૅ સોજો આવે છે 
અને કેટલીક વખત તેના પર ચાદા પડી જાય છે. કેટલીક વખત તેને ઈજા 
થવાથી તેમ થાય છે કેટલીક વખત પ્રમૅહ થાય છે અને કેટલીક વખત 
ગાલપચોરિયાના હુમલાથી થાય છે. 

આ દરદનો ઓગણીસ વરસનો એક જુવાન દરદી સારવાર 
માટે એક ડૉક્ટર પાસે ગયેલો દાક્તરને આ દરદીનું દરદ અત્યંત 
ભયકર લાગ્યુ અને અભિપ્રાય આપી દીધો કે, તેણે ઘોડા દિવસ જ 
આ દુનિયામા જીવવાનુ છે તે પછી તેં જુવાન શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગ 
પાસે ગયો તેનાં આંતરડાં એક અઠવાડિયાથી કામ નહોતાં આપતા અને 
મૂત્રપિડ (કીડની) બોતેર કલાકથી નિષ્ક્રિય હતી એના શરીરની એક 
બાજુએ એટલો બધો સોજો હતો કે જાણે અડધો ફૂટબોલ મૂકી દીધો હોય 
તેવા શરીરની અદર માસના લોચા હતા તેના બંને વૃષણો ટેનિસ બોલ જેવાં 
સૂજી ગયેલા. તેની ઇન્દ્રિય સીસાની પેન્સિલ જેવી કઠણ થઈ લબાઈમાં 
૧૪ ઇંચની થઈ ગઈ હતી અને તે કાંક સ્કૂ જેવી વળાકવાળી થઈ ગઈ 
હતી. વળી તે સાવ કાળી પડી ગઈ હતી દુ:ખને કારણે દરદીની ભયકર 
ચિચિયારીઓ હૃદયદ્રાવક હતી. તેણે ત્રણ દિવસથી કાઈ ખાધું ન સૂતું 
અને ફક્ત પાણી જ પીધું હતુ, તોપણ સોજો અને ઇન્દ્રિયનો વળ 
વધ્યો હતો તે પોતે પીવા જેટલુ મૂત્ર કરી નહોતો શકતો. જેથી 
આર્મસ્ટ્રાગને પોતાનું મૂર્ત તેને પીવા આપવું પડું. 

પેશાબ લીધા પછી બે કલાકે તેની ઇન્દ્રિય કંઈક સમધારણ 
થઈ અને ટીપૅટીપૅ તેને થોડો પેશાબ થવા માડયો. આશરે બેએક ઔંસ 
જેટલો પેશાબ થયો તે ઘટ્ટ, રગડો અને લોહીમિક્રિત રાબડી જેવો હતો, 
સાર્થ ખૂબ દુર્ગંધવાળો પણ હતો તોપણ મો] બગાડયા વિના કે આનાકાની 
કર્યા સિવાય તે પી ગયો ચાર કલાક પછી તે જ જાતના દેખાવ અને 
દુર્ગપવાળો પેશાબ આશરે સવાશેર થયો. તે પણ તેણૅ કઈ મોં બગાડ્યા 
સિવાય પૌધો ઉપચાર શરૂ થયા પહેલાંના તેના લુખ્ખા ઉપવાસથી પેટમાનો 

૭્પ 


એસિડ તેની જીભ ઉપર એવો જામી ગયો હતો કે તેની જીભને બેસ્વાદ 
પેશાબનો કંઈ સ્વાદ જ્ણાયો જ નહીં. બૅ કલાક પછી દરદીને કમકમો 
ઉપજાવે તેવો એટલો બધો ઝાડો થયો કે શ્રી આર્મસ્ટ્રૉગે સત્તાવીસ 
વર્ષ સુધી અનેક દરદોનાં હજારો દરદીઓની સારવાર કરી તે દરમ્યાન 
કદીયે એવો ઝાડો જૉયો ન હતો. જે પેશાબ ઝીલી લેવામાં આવ્યો હતો 
તે પણ તેણે પીધો. તેને પાછો પથારીમાં સુવાડતાં તે પથારીમાં આરામધી 
સીધો સૂઈ ગયો. પહેલા તો તે એપેન્ડીસાઈટિસના કે આતરડાંના 
સોજાવાળા દરદીઓ ટૂંટિયાં વાળીને જેમ સૂઈ જાય છે તેમ સૂતો ઇતો, 
પ્રથમ પેશાબ પીધા પછીના આઠ કલાકમાં તેનો દુખાવો લગભગ શમી ગયો 
હતો. તેની છાતી, પૅઢ્ઠુ અને માથા ઉપર જૂના પેશાબનાં પોતાં મૂકવામા 
આવ્યાં અને તેના પગ અને હાથ પર જૂના પૅશાબનાં પોતાં બાંવવામા 
આવ્યાં, તેને વધારે ને વધારે પૅશાબ થવા માંડયો, તે બધો તેણે પીધો 
તેનાં આંતરડાંઓએ પણ આ કુદરતી કાર્યને સાથ આપ્યો અને દર્દી 
કોઈ પણ દુ:ખ વગર છૂટથી કામ કરવા લાગ્યો ચોથે દિવસે બાવીસ પિન્ટ 
એટલૅ સાડીસત્તાવીસ શેર પૅશાબ ચોવીસ કલાકમાં થયો. તે બધો તે 
પી ગયો. 

આમ સુંદર પ્રગતિ થઈ હતી તેવાર્મા એક મુશ્કેલી ઊભી થઈ. 
શ્રી આર્મસ્ટ્રૉગનૅ બહારગામ જવાનું થયું. તૅની ગૅરહાજરીમાં એક મિત્ર 
ડૉક્ટરે તે દરદીને એક ચમચા લોટની રાબ લૅવાનૅ લલચાવ્યો. તેની અશર 
ભયંકર થઈ. પેશાબનો પ્રવાહ બધ થયો અને સોળ કલાકમા બીમારીનાં 
મૂળ ચિહ્ન બધાં ઊભા થયા. જેકે પહેલાં કરતાં કંઈક ઓછા પ્રમાણમાં 
દ:ખદ હતા. આના નિવારણ માટે પાછી એની એ સારવાર શરૃઆતથી ક્યા 
સિવાય છૂટકો ન હતો. સત્તરમા દિવસના ઉપવાસને અતે દરદીએ મોસંબીના 
રસ સાથે ઉપવાસ છોડયા અઠવાડિયા સુધી તેનાથી જીરવી શકાય તવા 
હળવો ખોરાક આપ્યો. અને તે પછી તેં પોતાના રોજિઠા કામે વળગે 
તેવો સંપૂર્ણ સાજો થઈ ગયો. 

શ્રી આર્મસ્ટ્રૉગે પોતાનું પુસ્તક લખ્યું ત્યારે તે યુવક થાળીત 
વરસની ઉંમરનો હતો અને પથ્ય ખોરાક સાથૅ દરરોજ પોતાના પૈશાળના 
પાણીથી સુદર સ્વાસ્થ્ય ભોગવતો હતો. 


ટ્ટ્દ્ 


ઉપરના દરદીને આરામ થયા અગે એક બીના નોધવા! યોગ્ય 
છે. ત્યાંના પ્રખ્યાત ડૉક્ટર શ્રી રાબાગ્લીઆટી આવા ભયંકર રોગીની 
મુક્તિની વાત જાણીને અને તેં વિષે ખાતરી કરીને આશ્ચર્યમુગ્ધ થયા. 
તેમણે જાદુઈ પરિણામની સત્ય ઘટના ઇંગ્લડ અને અમેરિકાનાં ચાર 
મેડિકલ જર્નલમાં પ્રસિદ્ધિ માટે લખી મોકલી. પણ એકેય પત્રે તે પ્રસિદ્ધ 
ન કરી! દુ.ખની વાત! કાગડા બધેય કાળા સ્થાપિત હિતો --પછી 
ભલે તે લક્ષ્મીના હોય, વિજ્ઞાનના હોય, બુદ્ધિના હોય કૅ પ્રતિષ્ઠાના 
હોય,--પણ તેમની વૃત્તિ બધેય સરખી એમાંથી આપણે બચીએ તો જ 
નવો પ્રકાશ સંસારને મળે. 


૮ 
ઊંડા ઘા અને દાઝવું 


કુદરતની એવી ઇચ્છા હશે કે આ મૂત્રપ્રયોગ ઊંડા ઘા માટે પણ 
સફળ ઉપાય છે તેવી ખાતરી શ્રી આર્મસ્ટ્રોગને થાય તેવો એક પ્રસંગ 
બન્યો કેટલાક સમય પહેલાં તેમને એક અકસ્માત થયો તેથી પોતાના 
પગના અગૂઠાને, પગને અને ઘૂટણને ગંભીર ફાટ પડી અને ઈજા થઈ. 
અગૂઠાનો નખ સાવ ઊખડી ગયો અને અગૂઠો પગના ભાગમા પેસી ગયો 
સ્વભાવિક રીતે તેમને ભારે ધ્રાસકો લાગ્યો અને દુ.ખ પણં થયુ, છતાં 
તબીબી મિત્રોની મદદ તેમણે ન લીધી તેમણે હાડવૈદા પાસે અગૂઠાને અને 
ઈજા પામેલા ઘૂટણ અને પગને દુરસ્ત કરાવ્યો અને ત્યાર બાદ ચાર દિવસના 
પેશાબ અને પાણી સાથે ઉપવાસ કર્યા તેમ જ જૂના પેશાબૅ ભીજેલા 
કટકાથી ઈજા થયેલા ભાગ પર પાટા બાધ્યા આ પાટાને પેશાબથી વારવાર 
સીંચવામાં આવતા પાચ દિવસ સુધી તે પાટો છોડયા નહીં, પણ જ્યારે 
તે છોડયો ત્યારે જોઈને નવાઈ લાગી ઈજાની બધી નિશાનીઓ અદૃશ્ય 
થઈ હતી અનૅ પગ પહેલા હતો તેવો થઈ ગયો. તે સાથે પગની 
કણી ઘણી પીડા આપતી હતી, તે કણી પણ સંજોગવશાત્‌ આ પ્રયોગમાં 
ખોવાઈ ગઈ આવી રીતના અકસ્માતના કે બીજી રીતે ઘવાયેલા ઘણા 


૭૭ 


ર 


કેસો કે જે બીજી કોઈ સારવારથી મટચા ન હતા, તેમ જ તેવા કેસોમાં 
ઔંપરેશન કરવા વિષે ગંભીરપણે ડૉક્ટરોમાં ચર્ચા થયેલી તેવા કેસો પ્રણ 
સુધરી ગયા છે. તેવા ઘણા કેસોમાં એક કેસનો હેવાલ અહીં આપવો 
પૂરતો છે. તે સને ૧૯૧૮ની સાલનો છે. 

એક જુવાનને તેના હાથના આગલા ભાગમાં બંદૂકની ગોળી 
વાગેલી તે દર અઠવાડિયે સારવાર માટે એક ખાનગી સારવારગૃહમાં 
જતો હતો તે ગોળી તેને વરસ પહેલા વાગેલી, હાથ ઉપર તેનો ધા ૧૦ 
ઇંચ લાંબો અને આશરે અડધો ઇંચ પહોળો હતો. કેટલીક વખત તેના 
પર ફોલ્લા ઊપસી આવવાથી ડૅ.કટરોને ભય લાગતો હતો કે કદાચ તે ભાગને 
ગૅન્ગ્રીન લાગુ પડે તે ભય ટાળવાને ઝેરી મલમ અને પાટાપટ્ટી બાધવા 
પડયા આવી બધી સારવારથી તે છેવટે કંટાળ્યો દરદીએ બીજી પદ્ધતિઓની 
સારવાર પણ અજમાવી છતાં તેનો ઘા સંપૂર્ણ રુઝાયો નહીં, તેથી તેની 
પત્નીનો વિરોધ હોવા છતાં તે શ્રી આર્મસ્ટ્રૉંગ પાસે ગયો, પ્રથમ તો તેના 
હાથના ઘા પર બાંધેલા પાટાપટ્ટી કાઢી નાખી લૅપબેપને ધોવા માંડયો. 
દિવસમાં ત્રણ વખત પેશાબથી ધોવા માંડયો, સાથે સાથે શરીરના બાકીના 
ભાગને પેશાબથી હળવા હાથે માલિસ ડરવા માંડયો, તેમ જ દરદીને 
પેશાબ અને પાણી સાથે ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કરાવ્યા. સાત દિવસને અતે 
હાથ પરના લાંબા ઘાને બદલે સોનાના પાતળા વાળના આકાર જેવી 
નિશાની રહી. ટૂંકમાં એક વરસની હાથની ચૂંથામણ પછી કુદરતી ઉપચારના 
પ્રતાપે દસ દિવસમાં ઘા સપૂર્ણ રુઝાયો. આ દરદીને આરામ થયા પછી તો 
ઘવાયેલા માણસોના સંખ્યાબંધ ડૅસો શ્રી આર્મસ્ટ્રોગ પાસે જઈ પડયા 
અને તે બધાને આ ઉપચારની ચમત્કારિક અસર થઈ. સાદા કે ઝેરી ધામાં 
ફાયદો થવામાં પણ બહુ દિવસ નથી લાગતા એવો અનુભવ થયો છે પણ 
આ કુદરતી ઉપચાર પહેલાં દાક્તરી સારવારમાં ચૂંથાયેલા અને પરિણામે 
તેને ગેન્ગ્રીન લાગુ પડેલા, ઘા રૂઝવતા દસ વીસ દિવસ થતા. અર્ત 
અગર ગરમ પ્રવાહી પદાર્થથી દાઝેલા દરદીનો અમેરિકાનો ઈતિહાસ 
જાણવા જેવો છે, 

એક અમુક વરસમાં આશરે આઠ હજાર પુરુષો દાઝી જવાથી 
મરી ગયા. પાચ વરસથી નાની ઉંમરના છોકરાની સંખ્યા અડધી હતી. હજરાં 


૭૮ 


અમેરિકનો જેઓ દાઝયા પછી મૃત્યુમાંથી બચે છે તેઓના શરીર પર 
ચિત્રવિચિત્ર ખોડો રહી જાય છે. આવા દાઝવા ઉપર ચાનાં લીલાં પાંદડાંને 
વાટીને તેનો લૅપ લગાવવામાં આવ્યો હતો ત્યાર બાદ ૧૯૨૫માં એક 
ડૉક્ટરે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી તેમાથી ટેનિક એસિડ તૈયાર કરી તેના સાધનથી 
બળેલા ભાગને દુરસ્ત કરવા માડથૌ. પણ તેમા જ શરીરના ભાગ પર ઘા 
રુઝાયા બાદ પણ ઘણી ખોડખાંપણ રહેતી આ ટેનિક એંસિડના ઉપચાર 
પછી પીકરીક એસિડનો ઉપયોગ થવા માડયો પછી શસ્વૈદ્યોએ પોતાની 
કારીગીરી અજમાવી તેમણે બીજા પ્રાણીના શરીરની ચામડી લઈ તેને બહુ 
સારી રીતે તૈયાર કરી માણસના દાઝેલા ભાગને દૂર કરી તેના પર તે ચામડી 
બેસતી કરી દેવા માડી પણ તેમાંથી કેટલીક વખત કમનસીબ પરિણામ એ 
આવતું કે બળી ગયેલી માંસગ્ઝંથિનો કોઈ ભાગ અંદર રહી જવાથી પાછળથી 
સડો પેદા થતો અને તેથી પાછળની દરદીની પીડાનો પાર રહેતો નહીં 
જે ઘા કુદરતી સાધનોથી સહેલાઈથી રુઝાઈ જાય તેના પર ઓપરેશન 
અજમાવી શસ્રક્રિયાના વિજ્ઞાનના દુરુપયોગને કારણે દરદીને ઘણું પીડાવું 
પડે છે. 

આ ઉપાય સંબવે અમેરિકાના એક પ્રખ્યાત ડૅકટર જ્યોન્ઝ એસ. 
સ્કેટે પન્ન દ્રારા પોતાનો અભિપ્રાય શ્રી આર્મસ્ટ્રાગને જણાવ્યો કે પેશાબની 
ચિકિત્સા વિષેનું સાહિત્ય વાંચ્યા બાદ તેં ડૉકટરે પોતે તે ચિકિત્સાને સારી 
રીતે રોગોમાં ચકાસી જોતાં તેની અસર ચમત્કારિક જણાઈ છે. ઘા વગેરેના 
ઉપચારમાં મૂર્તાચિકિત્સાને કોઈ બીજી ચિકિત્સા હટાવી શકશે નહીં. શ્રી 
આર્મસ્ટ્રૉંગને તે જ્ણાવે છે કે, “ મને લાગૅ છે કે તમે અનુપમ સત્ય 
ઉઘાડુ પાડયું છે, જે પીડાતી માનવજાતને ઘેરઘેર પહોંચાડવું જોઈએ ” 


હ 
બીજા નાનામોટા રોગો 


શરીરનો કોઈ રોગ નાનો ગણવો એ આપણા મનની ફસામણી 
છે. કોઈ પણ રોગ નાનો નથી. તેની તાત્કાલિક માવજત ન થાય અને 
તેને જલદીથી નિવારે તેવાં પગલાં ન લેવાય તો તે ઝેરી સાપનો નાનો 
કણો સમય જતાં વિષધર નાગ થાય છે અનેં શરીરનો નાશ કરે છે. 
આવાં કટલાંક વર્ણન પાછળનાં પ્રકરણોમાં વાચકે વાંચ્યાં હશે. એટયે 
જે રોગને શરૂઆતથી સંભાળવામાં આવે અને થોડા દિવસમાં તે નિર્મૂળ 
થાય, તેને આપણે નાનો રોગ કહીએ છીએ, એવા અને બીજા ગંભીર 
રોગો પણ મૃત્રચિકિત્સાથી નાબૂદ થયા છે, તેનુ વર્ણન શ્રી આર્મસ્ટ્રોગૅ 
પોતાના પુસ્તકમાં કર્યું છે તેનો જરૂરી સાર હું નીચે આપીશ. 


માસિક અટકાવ અંગે દરદ: એક દરદી બહેન બૅ વરસથી આ 
દરદથી પીડાતાં હતાં. તેમને અનિયમિત અટકાવ આવતો. કેટલીક વખતે 
બહુ લાંબો સમય અટકાવ આવે. કેટલીક વખતે થોડે દિવસે વારવાર 
અટકાવ આવે. આ માટે તેમણે બધી પદ્ધતિના ઉપચાર અજમાવા 
તેનાથી તેમને કાઈક ફાયદો જણાતો; પણ દિવસે દિવસે તેમનું શરીર ક્ષીણ 
થવા માંડયું અને તે દરદના પરિણામે તેમના થન પર અસર થવાથી ચિત્તું 
સમતોલપણુ પણ ભયમાં આવી પડર્યું તેના લાંબા હપતા પૈકીના એક 
હપતામાં, જેમાં પદર દિવસ વીતી ગયા હતા, તેમા તેણે મૂત્રથિકિત્યા 
અજ્માવવાનો સંકલ્પ કર્યો. જેકે શરૂઆતમાં તેનો પૅશાબ માસિક 
સ્રાવના લોહીથી મિશ્ર હતો, છતાં તે પૅશાબ પી જવા જેટલી લિમત 
તેણે કરી. ઉપવાસ દરમિયાન દરરોજ બેથી ત્રણ પિન્ટ ઠંડું પાણી 
તે ધીમે ધીમે પી જતી. ત્રણ દિવસર્માં તેનો પેશાબ સ્વચ્છ --તરામાન 
થઈ ગયો. તેણૅ ૨૮ દિવસ સુધી ઉપવાસ ચાલુ રાખ્યા. તે દર્યાન 
ગમે તે તંદુરસ્ત માણસના પૅશાબથી તેના શ્રરીર પર દરરોજ કંટશાડ 
કલાકો સુધી માલિસ કરતી આ દરદીને તદ્ન આરામ થયો. તેના માસિક 


૮૦ 


સ્રાવ અંગંનું દદદ એકલું જ નહો પણ ત સાથ નાકમાં મતા હતા ત 
પણ ગયા અને દિનપ્રતિદિન કાનનો બહેરાટ વધતો હતો તે પણ નાબૂદ થયો 
મૂર્ત્રાપિડનો સોજે: એક દરદી બાઈને સૂત્રપિડના સોજા સાથે 
બીજી કેટલીક પીડા હતી. કેટલાક અઠવાડિયાં સુધી બે ડૉક્ટરોની દેખરેખ 
નીચે તેની સારવાર થતી હતી અને રોગના નિષ્ણાતની સલાહ લીધેલી. 
તેમણે દરદી બાઈની માને કહી દીધેલું કે, દરદીને આરામ થાય એવી 
કોઈ આશા નથી અને મોટે ભાગૅ આવાં દરદીઓ અને ખાસ કરીને આ 
દરદી બાઈ નાતાલના દિવસો ન દેખે આવો અભિપ્રાય મળ્યા પછી તેં 
બાઈને શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગ પાસે લઈ જવામાં આવી. તે બાઈ મૃત્રચિકિત્સાનો 
પ્રયોગ કરે તે માટે લલચાવવા શ્રી આર્મસ્ટ્રોગૅ તે બાઈના ચીતરી ચઢે 
એવા દેખાવવાળા પેશાબમાંથી થોડો પોતે પી લીધો પછી દરદીએ 
ઉપવાસ શરૂ કર્યા મૂત્ર અને સારા ઠંડા પાણી સાથે ત્રીસ દિવસના 
ઉપવાસ અને તે સાથે તંદુરસ્ત પેશાબના આખા શરીર પર માલિસ થયા 
પછી દરદી બાઈ પોતાની દુ.ખદાયક બીમારીમાથી મુક્ત થઈ અને કોઈ પણ 
પ્રકારનો બીજો વ્યાધિ રહ્યો નહીં પહેલાં તેનુ વજન એકસો છ રતલ 
હતું. ચૌદ માસ સુધી દરરોજ પેશાબ પીવાનું ચાલુ રાખ્યું અનેં શરીર પર 
ચોળવાનું પણ કાયમ રાખ્યું. સાથે સાથે દિવસમાં બે ટાણાં પથ્ય ખોરાક 
ખાય. પરિણામે તેનુ વજન તેના બાધા અને ઊચાઈના હિસાબે જોઈએ 
તેટલું--૧૩૬ રતલ થયેલું. 
સ્યુકસ કોલાઈટિસ, આંખની અંદર થયેલી ઈજા, શરીર ઉપરની 
ખજવાળને કારણૅ ચામડી ઊપસી આવવી, ખસ, દરાજ, ખરજ્વું-સૂકું 
અને લીલુ, ઇન્ફ્લુએન્ઝાને કારણે સંધિવાના તાવ, વૃપણનું સૂજી જવુ, 
હાથ પર ગરમી ફૂટી નીકળવી, વાળ ઊતરી જવાનો રોગ, એપૅન્ડિસાઈટિસ, 
સંવિવા, આંખના મોતિયા, આંખનું દરદ, આર્થરાઈટિઝ, મૃત્રપિંડની 
બીમારી વગેરે અનેક દરદો શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે હજારો દરદીઓના મટાડયાં 
| હતાં, તે પકી નમૂના દાખલ નોંધ કરવા જેવા કેસો હું નીચે આપુ છું. 
મેદ ઓછો કરવો: ત્રીસ વરસની પરણેલી સી જેનું વજન એકસો 
ચુમોતેર રતલ હતું તેને કોઈ સંતાન ન હતું. સામાન્યપણે અયુક્ત ખોરાક 
ખાતી. અકરાતિયું ખાનારી નહોતી, બરોબર ચાવીને ખાનારી હતી; તેમ જ 


૮૧ 
સા.-૬ 


જમતાં કે જમ્યા પછી કેવળ પાણી પીતી. પહેલાં તો પોતાનું વજન ઓછું 
કરવા જુદા જુદા ખોરાક બદલ્યા કર્યા પણ કાંઈ વળ્યું નહીં. તેણે કેવળ 
પાણી પીને ઉપવાસ ડર્યા. પણ તેં ખાવા માડે તો પાછું બછુ ઝડપથી તેતું 
વજન વધ્યે જાય. છેવટે તે બાઈએ શ્રી આર્મસ્ટ્રાગની સલાહ લીધી. 
મૂત્ર અને નળના પાણી સાથેના ઉપવાસ કરવાની અને મૃત્રથી શરીર 
પર માલિસ કરવાની સલાહ મળી, તેં સલાહનો તેણે અમલ કર્યો. ૧૪ 
દિવસના ઉપવાસને અંતે તેનું વજન ઘટીને ૧૪૦ રતલે આવ્યું, 
પછી શ્રી આર્સસ્ટ્રોગે તેના ખોરાકમાં ફેરફાર કરાવ્યો, શરીરને પોષક એવા 
યુક્ત ખોરાક પર તેને મૂકી દિવસમાં બે જ ટંક ખાવાનું સૂચવ્યું. આ 
રીતે જીવન ગાળવાથી તેમ જ રોજ પોતાનો પેશાબ લેવાથી તેનુ ૧જન 
૧૪૦ રતલની આસપાસ રહ્યું; અને તે ૫૦ વરસની થઈ છતા ૩૩ 
વરસની જુવાન દેખાતી. # 

એક ભેદભર્યો કેસ: ૫૮ વરસનો પુરુષ કેટલાંય અઠવાડિયાંથી 
ચિકિત્સા અને સારવાર માટે દવાખાનામાં હતો. પણ તેની મુદતને અતે 
તેને કહેવામાં આવ્યું કે, દરદ અસાધ્ય છે અને તેને મૃત્યુને શરણે 
થવાને તેને ઘેર મોકલવામાં આવ્યો. તે દરદીએ ઘેર રહીને એક સ્થાનિક 
દાકતરના સંપર્કમાં રહી તેની પાસેથી ખાધેલો ખોરાક પચાવવાની 
દવા લેવા માંડી, એક સદ્ગુહસ્થની ભલામણથી શ્રી આર્મસ્ટ્રાગે તે 
દરદીની સારવાર હાથમાં લીધી ત્યારે તેમણે દરદીને જોઈને સમજી 
લીધું કે દરદી જો મરી જવાનો હોય તો રોગને કારણે નહીં, પણ તેને જે 
ઝેરી દ્રવ્યો દવા તરીકે આપવામાં આવતાં તેનાથી જ મરી જશે તેની 
“આંખોના ડોળા મોટા થઈ ગયા હતા. તે શરીરે એકવડા બાંધાનો હતો 
પણ ક્ષીણ શરીરવાળો ન હતો. તે ખાવામાં ચીવટવાળો હતો. ખૂબ કામ 
કરનારો હતો તેને કદી શરદી થઈ નહોતી તેને બધકોશ ન હતો કે 
ઝાડા નહોતા થતા તેનામાં એક જ કુટેવ હતી અને તે અતિશય તમાકું 
સૂંઘવાની. તે પણ બીમાર થયા પહેલા એક વરસથી બધ ડરી હતી હતી. 
શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગ શરૂઆતમાં થોડી જ મિનિટ તેની *પાસે રહ્યા અને સૂચું 
જ શાતદિવસનો જેટલો પેશાબ થાય તેટલો અને ઠંડુ પાણી પીવું. વળી તેન 
અને તેની સ્રીને સૂચના આપવામાં આવી કે એ પ્રયોગ દરમ્યાન જે કોઇ 


૮૨ 


કિયાપ્રક્રિયા થાય તેથી મૂંઝાવુ નહીં. તેમ જ તેનો ઝાડો તેમ જ ઊલટી 
થાય તે જેવા માટે સઘરી રાખવાનું કહ્યું. દરદીએ મૂત્રપ્રયોગ શરૂ કર્યો. 
પહેલો કોગળો પેશાબનો લીધો કે તેને ઊલટીઓ શરૂ થઈ અને ચોવીસ 
કલાકમાં બે બાલદીઓ ભરીને ગંધાતો જથ્થો નીકળ્યો તેર્નાં આંતરડા- 
માથી બહું કચરો નીકળ્યો તેમ જ તેના નાકમાંથી ચીકણો પદાર્થ નીકળ્યો. 
તેણે આશરે ડઝનેક રૂમાલ નાક સાફ કરવામાં બગાડો. તે સાફ થયેલા 
પદાર્થમાં લીંટ કે ચીકણા પદાર્થ સાથે છીંકણીનો પણ ભાગ હતો. ઉપવાસ 
તો ચાલુ રહ્યા અને એક અઠવાડિયામાં નાકનું વહેવું બધ થઈ ગયુ. દસ 
દિવસને અતે તેણે ઉપવાસ છોડ્યા અને દરદીને સાચી રીતે આરામ થયો. 
ત્યાર પછી બાર વર્ષે તે માણસ સિત્તેર વરસતી ઉમરે પણ જીવતો હતો, 

આ કસ બહુ રસપ્રદ છે, કારણ કે એનાથી આપણને એવી ખાતરી 
થાય છે કે મૂત્રચિકિત્સાથી દરદીઓની સારવાર કરવામા તેને શુ દરદ 
થયું છે તે પણ જાણવાની જરૂર નથી વળી વધારે રસપ્રદ તો એ છે કે 
આ કેસથી આપણને પણ એવી ખાતરી થાય છે કે શરીરમાં તેની બહારનો 
« કૌઈ પણ પદાર્થ, દાખલા તરીકે આ કેસમા છીંકણી મહિનાઓ પહેલાં લીધી 

હોય તે પણ શરીર અંદર માંસની ગ્ંથિઓમા ભરાઈ રહે છે અને શરીરને 

નુકસાન કર્યા કરે છે તે નુકસાનકારક પદાર્થ ઉપવાસથી શરીરને સાફ 
કરવાની ક્રિયા થાય ત્યારે જ બહાર નીકળે છે, 

કમળો કમળો એ સ્વતંત્ર રોગ નથી પણ લીવર( યકૃત )માં લાબી 
મુદતનો કે તાત્કાલિક કાઈ બગાડ થયો હોય તેની અસરથી માણસને કમળો 
થાય છે શ્રી આર્મસ્ટ્રોગ પાસે કમળાના કેસ સને ૧૯૧૯માં પ્રથસ 
આવ્યો તે સમયમાં જ તેમણે મૂત્રચિકિત્સાની પદ્ધતિની શરૂઆત કરેલી, 
આ કમળાનું દરદ પેશાબ અને નળના પાણીના ઉપવાસથી દસ દિવસમાં 
નાબૂદ થયુ. તેમણે આવા કમળાના સંખ્યાબંધ દરદીઓની સારવાર કરી છે. 
અને તેમા નોંધપાત્ર હકીકત એ છે કે મૂત્રપ્રયોગના પહેલા બે ત્રણ 
દિવસમાં જ ક રગ બદલાતો જણાય છે અને જેમ જેમ પ્રયોગ 
લબાય છ તમ તેમ મૂળ તંદુરસ્ત માણસના જેવો રગ થઈ છેવટે 
સુદર યુવતીના રંગ જેવો નક છે. લીવરને કેન્સરનો વા 
ન પડયો હોય એવા દરદીનો કમળો દસ દિવસમા નાબૂદ થાય છે. 
૮૩ 


આંખનો મોતિયો: ઈંગ્લંડમાં તો એવો કાયદો છે કે જે દાક્તર 
ન હોય તે આંખનો મોતિયો કાઢી શકે નહીં અને જે કોઈ કાઠે તો ગુનેગાર 
ગણાય. આપણા દેશમાં એવો કાયદો નથી. પણ અહીં એવું છે કે કોઈ 
આંખના દાક્તરના કે શસ્વૈદના પ્રમાણપત્રવાળા આંખનું ઓપરેશન કરે 
અને નિષ્ફળ નીવડવાથી નુકસાન થાય તો દરદી તેની નુકસાનીનો દાવો 
કરી શકે અને સાસેનાનૅ સજા થાય. 

શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગ કાઈ પ્રમાણિત દાક્તર નહોતા. તેમનાથી મોતિયા 
જેવા આંખના દરદીનો કેસ લેવાય જ નહીં; પણ તેમને કયાં ઓપરેશન 
કરવાનું હતું? તેમની મૂત્રચિકિત્સામાં ઓપરેશન કર્યા વિના આંખના 
મોતિયા કાઢવાની કરામત હતી. આંખને તો અડવાનું પણ નહીં, કારણ કે 
આંખ એ શરીરનો ભાગ છે અને આંખનો ડોઈ પણ રોગ સમગ્ર શરીરની 
કોઈ નાદુરસ્ત દશાને કારણે ઉદ્ભવે છે, એ જ સુદ્દો સાચો છે. શરીરના 
એક અંગના નિષ્ણાત હોવાનો દાવો કરનારા જે તે ભાગની રચનાના 
માહિતગાર બીજાઓ કરતાં વધારે ભલે હોય, પણ આંખ, કાન, નાક, માથું, 
દાંત વગેરે શરીરના ભાગોના રોગી સ્વતંત્ર નથી હોતા. તેનો આધાર 
તો સમગ્ર શરીરની તંદુરસ્તી કે નાદુરસ્તી પર છે. તેમ આંખને સોભૅ 
આવ્યો કે તેનું તેજ ગયું કે તેને મોતિયો આવ્યો તે સમગ્ર શરીરની 
અનારોગ્ય સ્થિતિને કારણે થાય છે. આંખને અડયા વિના આંખનો મોતિયો 
કાઢવાની કરામત મૂત્રચિકિત્સામાં છે. શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગ દાવો કરે છે કે 
ઘણા દાખલાઓમાં આંખની કીકી પર જે મોતિયો બાઝે છે તેને ઓગાળી 
નાખવા સાટે પૅશાબ અને ઠંડા પાણી સાથેના દસ દિવસના ઉપવાસ પૂરતા 
છે. તેમના અનુભવમાં એક કેસમા લાંબામાં લાંબો સમય અઠ્ઠાવીસ દિવસના 
ઉપવાસનો હતો. 

મૂત્રપિડમાં બગાડ : શ્રી જી. ડી, નામના એક ગૃહસ્થ સને 
૧૯૪૪ની સાલમાં તેમની જમણી બાજુની કીડની (મૂતપિડીમાં બગાડ 
હોવાને લીધે દાક્તરની સલાહથી ઓપરેશનથી તેને દૂર કરાવવાને હોસ્પિટલમાં 
દાખલ થયા. તેમણે અતિશય પીડા સહન ડરી. પૅશાબ લાલ રંગનો 
થતો અને એંકસ-રેથી એવુ માલૂમ પડ્યું કૅ મૂત્રપિંડની અંદર મોટી 
પથરી છે. દાકતરનુ એવું કહેવું હતું કે બગડેલી કીડનીને ઓપરેશનથી 

૮૪ 


કાઢી નાખવામા નહીં આવે તો જીવન જોખમમાં છે. પણ દરદી ગૃહસ્થે 
ઓપરેશનની ના પાડી અને શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગ પાસે ગયા. તેમની પાસે 
તો એક જ સમર્થ સાધન હતું. તે કાંઈ છૂપુ ન હતું. તેને તેમણે સલાહ 
આપી, દરદીએ પેશાબ અને પાણી સાથેના ઉપવાસ ડરવા માંડયા. 
થોડાક અઠવાડિયામાં દરદીની સ્થિતિમાં સુધારો થયો દુખાવો બંધ થઈ 
ગયો અનેં પૅશાબ પણ સામાન્ય રગનો થવા લાગ્યો ત્રણ માસની સારવારથી 
તદ્ન આરામ થયો તે પોતાના શરીરની તપાસ માટે હૉસ્પિટલમાં ગયો. 
અને જે એંકસ-રેથી પથરી દેખાતી હતી તે એંકસ-રેએ સાક્ષી પૂરી કે 
પથરી ઓગળી ગઈ છે, અને દાક્તરોએ નિર્ણય આપ્યો કે કીડની હવે સાવ 
સારી થઈ ગઈ હતી. 


સમાજમાં કેટલાક પ્રચલિત ઝેરી રોગોથી પીડાતા દરદીઓએ 
મૂત્રચિકિત્સાની સારવારથી પોતાનુ સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે મેળવ્યું તે મેં 
શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગના “વોટર ઔફ લાઈફ' નામના પુસ્તકસાથી સાર રૂપે 
આપ્યુ છે. વધારે આપવામા કાઈ વધુ ઉપયોગી નીવડે એવું મને ન 
લાગ્યું, જેથી આટલાથી હું સંતોષ માનું છું. શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે પશુઓ અને. 
પક્ષીઓનાં દરદ પણ મૂત્રચિકિત્સાથી મટાડથાં છે. કટલાક ગાય, ઘોડા 
જેવાં પશુઓના ઘા રૂઝવ્યા છે, તેની હકીકત મેં નથી આપી 

હું માનુ છું કે ઉપરની હકીકતથી જ ગુજ્શાતની જનતાને સતોષ 
થશે. પુન્‌રુકિતનો દોષ કરીને પણ આ પ્રકરણને અંતે જણાવું છું ડે 
કુષ્ઠરોગ (લેપ્રસી)ના દરદી સિવાય બધા રોગના દરદીઓએ મૂત્રપ્રયોગથી 
પોતાનુ શરીરસ્વાસ્થ્ય મેળવ્યુ છે. કુષ્ઠરોગના રોગી 'ઇંગ્લંડમાં ભાગ્યે જ 
હોય છે અને તેમની પાસે એવો કોઈ દરદી નહીં આવેલો તેથી તેવા 
દરદીની સારવાર કરવાનો મોકો જ તેમને મળ્યો નહોતો, 

ઉપર જે કેસો વર્ણવ્યા તે દિવેલના દીવા જેવો ઝાંખો પ્રકાશ 
નથી પણુ સૂર્યનો ઝળહળતો પ્રકાશ છે. છતા જેને પ્રકાશ દેખાતો ન 
હોય તે સૂર્ય સામે પોતાની આંખો બંધ કરી ફરે છે એમ ન કહેવાય? 


વૃ 
મૂત્રચિક્ત્સિના સ્વાતુભવ 


મૂત્રચિકિત્સા વિષે મારી માંદગી દરમ્યાન મૈં જાણ્યું, વાચ્યું, મનન 
કર્યુ, પણ મને લાગ્યું કે સ્વાનુભવ સિવાય વાંચેલું, લખેલું કે ઉપદેશેલું 
કોડી કિંમતનું નથી. આત્મા અમર છે અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે એમ વાચીએ, 
તેના પર તેવા લેખો લખીએ અને પ્રવચનો કરીએ પણ જ્યાં સુધી તેનો 
જાતે અનુભવ ન કરીએ ત્યાં સુધી તેની કેવળ માહિતી શા કામની? માટે 
મારે સ્વાનુભવ કરવો રહ્યો જ્યાં સુધી તટસ્થ દૃષ્ટિએ કોઈ પણ સત્યનો 
જાતઅનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી તેને વિષે કોઈ પ્રચાર કરવાનો અર્થ 
નથી, એવું સમજી મેં તેનો પ્રયોગ ડર્યા તે શી રીતે તે નીચેના વર્ણનથી 
સમજી શકાશે 


સને ૧૯૫૪ના ઉનાળામાં હું આરામ માટે આબુ ગયેલો ત્યાં 
મને હૃદયરોગનો પ્રથમ હુમલો થયો હૃદય નબળુ પડવાને કારણે તે 
જોઈએ તેવા જેસથી કામ ન કરી શકે, તેથી શ્વાસની નળીઓમાં પાણી 
ભરાય. જેમ પાણી ભરાય તેમ તે હૉંફતા એજિતની જેમ વધારે 
ઝડપ કરે અને અતે તેનું જોર તૂટી જાય કુદરતે માનવશરીરરચનામાં 
હૃદયની રચના એવી કરી છે કે માણસ જાતે આરામ લે પણ હૃદયને તો 
ચોવીસે ડ્લાક કામ કરવાનું રહ્યું. તે અટકે તો જીવન ખતમ થાય, એટલે 
પ્રાણીના શરીરમાં બીજાં અંગો પૈકી કોઈને જન્મ સાથે કોઈ શોગ હોય એમ 
બનેં, પણ હૃદય તો નીરોગી જ હોય છે માણસની અનેક બૂરી આદતોથી, 
સંયમના અભાવથી કે ખાવાપીવાના અવિવેકથી પેટના જે રોગો થાય 
તેની અસર હૃદયને થાય; તેથી તેની શડેત હણાય. મારા આવા કોઈ પણ 
દોષને કારણે તીવ્ર અમ્લપિત્ત (હાઈપર એસિડિટી )ની પીડા પેદા થયેલી 
અને તેણે હૃદયને અસર કરી એમ મારુ માનવુ છે. અમ્લપિત્તના દરદને 
તો મેં ટાળ્યું પણ હૃદયની નબળાઈ ઊભી રહી 


ન્હ્૯ 


ર 


એ હૃદયરોગનો હુમલો ગયા વરસે ફેબ્રઆરી માસમાં વધારે તીવ્ર 
થયો. એવો થયો કે દાક્તરોએ અને સ્નેહીઓએ મારી આશા છોડી 
દીધેલી. પણ ધાર્યું તો ધણીનું થાય; તેની ઇચ્છાયી છું બચ્યો. છતાં હૃદયની 
નંબળાઈને કારણે શ્વાસ, કફ અને ઉધરસ તો ચાલુ જ રહ્યાં. દાક્તરો 
એને હૃદયનો દમ કહે છે. એમાં વધારે પડતો શ્રમ ડરવાથી, ખાવા- 
પીવામાં સંયમ ન રાખવાથી અને લાગણીવશ -થઈ વિવશ થવાથી એકા- 
એક હૃદયનું હલનચલન વષૅ અને એકાએક તૂટી પડે; એટલે દાઠતરો 
સને ચેતવણી આપતા કે મારે હવે ઠોઈ જાહેર પ્રવૃત્તિમાં પડવું ની. 
હું તેમની સૂચના અનુસાર કાળજીથી વર્તતો પણ કફ અને ઉધરસે મતે 
હેરાન કરવા માંડયા. 

તા. ૮થી હેબ્રૂઆરી ૧૯૫૮ને દિવસે મેં મારા ડોકટર શ્રી જ્સુભાઈ 
ભટ્ટને ફોન કર્યો અને મારી સ્થિતિ જણાવી, 

છું તા, ૯મી ફેબ્રુઆરીને દિવસે મણિનગર શેઠ લલ્લુભાઈ ગોરધન- 
દાસના દવાખાનામાં ગયો, તેમણે મને તપાસ્યો મારાં હૃદયનું, ફેફસાં 
સ્ક્રિનિંગ કર્યું અને જણાવ્યું કે, “ જમણી બાજુના ફેફસામાં ભીનાશ છે 
અને તેથી ઉધરસ અને કફનું જૅર છે. સ્થિતિ ચિંતાજનક નથી માટે મારે 
નેપ્થોલનું એક ઈન્જેકશન લેવુ, જેથી શરીરમાંથી ૬૦-૭૦ ઔંસ પાણી 
પેશાબ મારફત નીકળી જાય તો ફેફસાં કોરાં થાય અને ઉધરસ કે કફ થાય 
નહીં. હૃદયની સ્થિતિ ચિંતાજનક નથી.” તા. ૧૦મી ફેબ્રુઆરીએ મે 
નેપ્થોલનું ઇન્જેકશન્‌ લીધું અને ખરેખર ઇન્જેકશન લીધા બાદ ચોવીસ 
કલાક દરસ્યાન ૮૦ ઔંસ પાણી પૅશાબમાર્ગે નીકળી ગયુ, છર્તાં મારી 
ઉધરસ અને કફમાં કાંઈ ફેરફાર થયો નહીં. 5 

એવામાં એક અણચિતવ્યો પ્રસંગ બન્યો. સાબરમતી હરિજ 
આશ્રમમાં રહેતા ભાઈ શ્રી જૂઠાભાઈ અમરશી શાહ મને મળવા આળા, 
વાતવાતમાંથી તેમણૅ પેશાબના અખતરાની વાત કરી. ગયા ફેબ્રુ આની 
માસમાં જ્યારે હું દવાખાનામાં બીમાર પડથા હતો ત્યારે મારા એક સ્નેહીએ 
મને પત્ર લખી સૂચવ્યું હતુ કે, હુ પેશાબનો પ્રયોગ કરું તો મનેં આરામ 
થાય. પણ તે વખતે હું લાચાર હતો, હું ભરદરિયે ડૂબકાં મારતો હતો 
અને મારાં સ્વજનો કે ડૉકટરો કોઈ આ વાત સ્વીકારે નહીં, જેથી ઇં 


૯૦ 


ચૂપ રહ્યો. ત્યાર પછી દસ માસે મારી પાસે આ વાત આવી અને તેના 
સંબંધમાં એક અંગ્રેજી પુસ્તક જેનું નામ “ધી વોટર ઓફ લાઈફ” 
(જિંદગીનું જળ) છે, તે પુસ્તક શ્રી જૂઠાભાઈએ મને આપ્યું અને 
તેમણે આ અંગે જે કાઈ અખતરો ડરેલો અને તેમાં સફળતા મળેલી 
તે મને કહ્યું એ પુસ્તક મેં વાંચવા માંડ્યું જેમ જેમ વાંચતો ગયો 
તેમ મને વધારે સ્ત્ર પડયા. સારા હૃદયની વાતો જાણે એમાંથી વાંચતો હોઉં 
તેમ મને લાગ્યું. પેશાબ અંગેની મારી કેટલીક સ્મુતિ તાજી થઈ, ગાયના 
પૅશાબથી [આપણા ઘણા રોગો મટે છે તેમ આયુવેદ કહે છે અને 
આધુનિક ડૉકટરો પણ માને છે. આપણા યોગીઓ હઠયોગના અભ્યાસમાં 
શરીરને નીરોગી રાખવામા પેશાબનો ઉપયોગ કરતા હતા એવું જાણ્યું છે. 
આવી લવી સ્મૃતિઓ તાજી થઈ અને ચનમાં વસી ગયું કે આ હકીકતર્મા 
ભારે તથ્ય હોવું જોઈએ. પણ હાલ તેનો ઉપયોગ અમલમા નથી અને 
આપણાથી તે ન થાય એવી દૃઠ માન્યતા હોવાથી આપણે તે કરતા નથી, 
એટલું જ નહીં પણ સ્વચ્છ અને સભ્ય ગણાતા લોકોમાં તો તેવી વાત 
કરવાની પણ કોઈ હિમત ન કરે વાત કરનારો અદ્યોરીમાં કે જંગલીમાં 
ગણાઈ જામ તેનો તેને ડર લાગે, એટલે કોઈ વાત કરવાની પણ હિમત 
ન ડરે આ વાતાવરણમાં મેં નિર્ણય કર્યો કે મારે તે હિંમત કરવી. પણ 
મારી હિમતને આંધળાની હિમતનું બિરુદ મારે નહોતું આપવું. મારે જે 
કાંઈ કરવું હતું, તે શાસ્ત્રીય રીતે કરવુ હતું. એટલે મેં એક ડૉકટરને કે 
જેમની ખેલદિલી વિષે મને વિશ્વાસ હતો, તેમને બોલાવ્યા. મેં પેશાબના 
પ્રયોગો વિષે તેમને વાત કરી. તેમની સોથેની વાતચીત પછી મેં ઉપચાર 
શરૂ કરવાનો નિર્ણય ડર્યો. # * 


આ ઉપચારતાં ત્રણ અંગ છે: (૧) શરીરની અંદરના રોગો માટે 
પોતાનો જ પેશાબ પીવો. તે ઉપરાંત જરર લાગે તો પાણી લઈ ઉપવાસ 
કરવા. (ર) ઉપવાસ દરમ્યાન દરરોજ બે કલાક આખા શરીરે પોતાનો 
પેશાબ ચોળવો. ધીમે ધીમે માલિસ કરવું. (૩) શરીરના ઉપરના દરદ 
અગર ઘા માટે આ ઉપરાંત પેશાબનાં પોતાં મૂકવાં. પીવામાં પોતાના 
પેશાબનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. આખા દિવસનો એટલે ચોવીસેય કલાકનો 
પેઘાબ પીવાના કામમાં લેવો. ત્યાં સુધીમાં જેટલો પૅશાબ થાય તે બધો 


૯૧ 


પી જવો. રાત્રીનો પેશાબ પીવાના કામમાં ન લેવાનો હોય તો તે જૂનો 
થાય ત્યાર બાદ તેં પૅશાબ શરીર પર ચોળવાના કામમાં લેવો તે પેશાબ 
પાંચ-સાત દિવસનો વાસી હોય તો વધારે ફાયદાકારક છે. ગડગૂમડ કે ઘા 
પર પણ તે પેશાબ વધારે અસરકારક છે. ચોવીસેય કલાકનો પેશાબ પીવાના 
કામમાં લૅવાનો હોય ત્યારે માલિત્ર માટે બીજા તદરસ્ત માણસનો પેશાબ 
વાપરવામાં વાંધો નથી. પૅશ્રાબ ચોળતાં પહેલાં ગરમ કરવો પણ ઊકળવા 
ન દેવો. એ પૅશાબનેૅ સપાટ થાળીમાં નાખી બંનૅ હાથ બોળી હળવે 
હાથે માલિસ કરવું. 

પેશાબ અને પાણી લઈને ઉપવાસ કરવાનો અખતરો મેં શરૂ કર્યો 
નહીં, એકદમ એ અખતરો ડરવાનું જોખમ ખેડવા કોઈ પણ અનુભવીની 
દોરવણી વિના મેં આગ્રહ રાખ્યો નહીં. પરંતુ પાંચ સાત દિવસના 
વાસ્રી પૅશાબથી શરીર પર માલિસ કરવાની મેં તા. ૧૮મી ફેબ્રારી 
૧૯૫૮થી શરૂઆત ડરી. મારા ચિ. શશિકાંતે પ્રેમભાવે સેવા બજાવી અને 
જાણૅ ચંદનના તેલથી માલિસ કરતો હોય તેં પ્રમાણૅ કોઈ પ્રકારની સૂગ 
સિવાય માલિસ કરવા માંડયું. દરરોજ દોઢ ક્લાક માલિસ થાય તેમાં જુર્દા 
જુદાં અંગોના માલિસમાં નીચે પ્રમાણે સમય જતો : 

(૧) પગનાં તળિયાં માટે ૧૦ મિનિટ. (૨) બારીના બે પગ 
માટૅ ૨૦ મિનિટ. (૩) બંને હાથ માટે ૧૨ મિનિટ; હાથના પંજામાં 
વધારે સમય લૅવાતો. (૪) છાતી, પૅટ અને પૅઢ્ટુ ૧૫ મિનિટ (૫) બરડ, 
કમર અને બંને પાસાં ૧૩ મિનિટ, (૬) માથું, ગળું અને માં ૨૦ મિનિ 
આમ કુલ ૯૦ મિનિટ માલિસ ચાલતું. અનુભવૅ મને લાગ્યું કેઆ 
માલિસ કે પેશાબ ચોળવાનું કામ અંગત પ્રેમભાવે થાય તે ઉત્તમ છે. 
ઉપર પ્રમાણે માલિસનો કાર્યક્રમ સવારના ૭॥ થી ૯ વાગ્યા સુધી વાલે. 
વાસી પેશાબ ગંધ વધારે મારે તે સાથે ફાયદો વધારે કરે. સૂગ ક ડુગ 
વ્યક્તિગત દાાણેન્ટ્રિયનો વિષય છે. કેટલાકને અમુક ગંધ જારી લાગે. 
કેટલાકને અમુક ગંધ સારી ન લાગે, રી 

આ પેશ્વાબના માલિસથી મારા શરીર પર નીચે પ્રમાણે અસ્ર થઇ. 

(૧) તા. ૨૦મીથી છૂટથી પેશાબ થવા માંડયા, જે માટે ઉપચાર 
પહેલાં યયમોકસની ટીકડી લેવી પડતી અને તેની અમદ બૅ જ દિવ 


લર 


રેતી. ઇન્જેકશન સામટો પેશાબ શરીરની ગ્રથિઓને તિચોવીને ખેંચી 
કાહતું એથી નબળાઈ પણ દાખવી જાય અને ગ્ર'થિઓને પાછી દુરસ્તે થતાં 
દિવસો થાય, તેને બદલે કેવળ પેશાબના માલિસમી આરોગ્યની દૂર્ટએ 
નીકળવા જેટલુ જ પાણી પેશાબ મારફતે નીકળવા માંડયું. 

(ર) ચાત દિવસમા બીજો એક ફેરફાર જણાયો. પહેલા મારી કમ્મર 
એવી દુખે કે બેઠો હોઉ ત્યા સુધી ધીમે રહીને ટેકા સાથે ઊઠુ. કમ્મર 
પર બે-ચાર મુક્કા મારુ, ટટ્ટાર થાઉ અને પછી ધીમે ધીમે પગલાં માંડું 
તેને બદલે વિના ટેકે એકાએક ઊભો થઈ ચાલતો થયો 

(૩) તેવી જ રીતે બરડો ખૂબ ફાટતો હતો તે મટી ગયો. એટલે 
કમ્મર કે બરડો દભાવરાવી રાહત મેળવવાની જરૂર ન રહી 

6) નવમે દિવસે તવાઈ સાથે બીજુ પરિણામ અનુભવ્યુ. માર 
બંને પગના ઉપરતા ભાગમાં અમુક અમુક ભાગમાં ચળ આવે, ખૂજલી 
આવે, સણકા નાખે, ધીમે ધીમે તેના પર જાણે અંગાર ચાપ્યો હોય 
તેવી પીડા ઘાય અને તેટલી જગાની થામડી જુઠ્ઠી થઈ ગઈ હતી. મને 
ભય હતો કે આખા શરીરનો લોહીબગાડ ત્યા જમા થશે અને છેવટે ખરજવું 
અગર એવી પીડા પેદા થશે તે બધો દુખાવો, ચળ, અંગારો ચોંપ્યાનો 
સણકા ભધ થયા અને ચામડી પણ પાછી સતેજ થઈ. 

(8) બાર-ચૌદ દિવસર્માં ભારે ચમત્કાર થયો. મારી ઉધરસ બંધ 
થઈ ગઈ મારો કફ બધ થઈ ગયો પેશાબ નિયમિત થતા આપોઓપ 
ફેફસા કોરા રહેવા માંડયા આખો દિવસ મો ચીકણા થૂકવાળુ રહેતું, ગળુ 
પણ કફમિક્રિત મૂકવાળુ રહેતુ. તેને કારણે વારવાર થૂકવું પડે, ઉધરસ 
આવ્યા કરે, કફ કાઢવો પડે, તે બધુ તાત્કાલિક દૂર થું અને મો સ્વચ્છ 
ને કોરુ રહેવા માંડયું. મારા મનથી આ ફેરફાર ચમત્કારિક હતો, ઓશીકા 
પર નિરાતે છ-આઠડ ક્લાક ઊઘવા માડયું. 

'(૬) આ ઉપરાંત મારા શરીરની ચામડી પર જે 
સુવાળાપણ આવ્યુ અને શરીરમા જે સ્ફૂંતિ આવી, બજા કુ ક 
આવ્યુ તેથી તો બધા તાજુબ થયા ડોકટર પણ વિસ્મય પામ્યા. 
આમ મારા હૃદયરોગના ટેકામાં જે જે દરદ હતા તેં નાબૂદ થયા, મને 
મુ શરીર શળવુ જણાયુ. મારુ દિવ અને શરીર સ્ફૂતિવાછુ લાગ્યુ. 

6૩ 


હવૅ મને આગળ ધપવાનો ઉત્સાહ આવ્યો. મારી [હમતને આંધળાની 
હિમતનું બિરુદ મારે નહોતુ આપવું એટલે આગળ ધપતાં પહેલાં ડૉક્ટર ” 
શ્રી જ્સુભાઈ ભટ્ટ પાસે રજૂ થઈ શરીર તપાસરાવી તેમની સલાહ 
પ્રમાણે આગળ પગલું ભરવાનો મેં નિર્ણય કર્યો, 

તા. ૭ મી માર્ચના રોજ હું પાછો મણિનગર હેસ્પિટલમાં ડૉકટર 
પાસે ગયો. મેં અખતરો શરૂ કર્યો, ત્યાર બાદ પેલું પુસ્તક ધી વૉટર 
ઓફ લાઈફ મેં તેમને વાંચવા મોકલેલુ અને તેમણે તે વાંચી લીવેલું 
પણ ખરું. તેમણે મારું શરીર તપાસ્યું. તેની વિગત નીચે પ્રમાણે હતી : 
(૧) હૃદય પહેલાં વધેલુ હતું તે કાઈક સંકુચિત થયેલું જણાયુ. (૨) 
ફેફસાં કોરાં અને સ્વચ્છ હતાં. (૩) કફ કે ઉધરસ બિલકુલ ન હતી. 
ઉ) હૃદયના ધબકારા ૮૦ હતા. (૫) નાડીના ધબકારા ૭ર ગણાતા 
હતા. (૬) લોહીનું દબાણ ૧૪૦ હતું. (૭) ટેમ્પરેચર નોર્મલ હતું. 

હૃદયના ધબકારા ૮૦ હતા પણ તે અનિયમિત હતા. તે 
હૃદયરોગની નિશાની હતી, વળી કામ કરતા મને શ્વાસ ચાલુ થાય એ 
પણ હૃદયરોગની નિશાની હતી. આ તપાસથી ડોકટર સાહેબને સતોષ 
થયો, અને તેમણૅ મને જણાવ] કે શારીરિક સ્થિતિ સારી ગણાય. હૃદયની 
નબળાઈ તો હજી છે. છતાં સતત કફ અને ઉધરસને કારણે હૃદયને જે 
તકલીફ થતી હતી તે હવે નહીં થાય એટલે હૃદયને આરામ મળશે અને 
તેને લાભ પણ થશે. 

આવો અભિપ્રાય સાંભળીને મેં મારા દિલની વાત ડોકરસાહેબને 
કહી, જે પ્રયોગ મેં કર્યો તેની વિગત તેમને કહીને જણાવ્યુ કે, પંદરેક 
દિવસના મૂત્રના માલિસથી આ પરિણામ આવ્યું છે, એટલૅ મારે આગળ 
વધવું છે, હૃદયના દરદમાંથી મુક્ત થવાના હેતુથી હવે મારે પેશાબ અને પાણી 
લઈને પાંચ ઉપવાસ કરવા છે; મને ખાતરી છે કે આવા પાંચ ઉપવાસથી 
હૃદયનું દરદ નાબૂદ થશે; પણ તે તમારી મંજૂરો સિવાય નથી કરવા 
સારા આ પ્રયોગની સફળતાનો યશ આપને ફાળે જશે, કારણ કે ઉપવાસ 
હું આપની સંમતિથી કરવાનો છુ. આવી ડૉકટર સાથેની ખૂબ જ ચર્ચા 
પછી તેમણે મને પાંચ દિવસની નહીં પણ માત્ર બે દિવસની સંમતિ 
આપી અને તેં પણ એ શરતે કૅ પહેલા દિવસના અતે તેમને મારી 


લ્૪ 


પરિસ્થિતિનો હેવાલ રાત્રે નવ વાગ્યે આપવો. અને તે હેવાલ સંતોપ- 
કારક હશે તો બીજા દિવસે તેઓ મને રજા આપગે. આ શરત કબૂલ 
કર્યા પછી સને ઉપવાસની રજા મળી 


મેં પ્રયોગ શરૂ કર્યો અને બીજા દિવસથી સવારના સાત વાગ્યે 
પ્રથમ પેશાબ ત્રણ ઔરા થયો તે મેં પીધો. ત્યાર બાદ જે સમયે જેટલા 
પ્રમાણમાં પેશાબ ઘયો તે છું ટીપેટીપું પી ગયો. સવારે ઉપવાસની 
શરૂઆત ડોક્ટર શ્રી પુ'પેન્દ્ર ભટ્ટની ડોકટરી તપાસ પછી શરૂ કરી. રાત્રે 
દસ વાગ્યે તેમણે મને ફરી તપાસ્યો અને એ હેવાલ ડૉકટર શ્રી ભટ્ટને 
મોકલ્યો તેમણે મને બીજે દિવસે ઉપવાસ કરવાની રજા આપી બીજા 
ઉપવાસે સવારના સાત વાગ્યે પૅશાબની હાજત ન થઈ પણ તરસ લાગી; 
એટલે પાણીથી ઉપવાસ શરૂ કર્યો. તે પછી પેશાબ થયો તે મેં લીધો અને 
જયારે પાણી પીવાની જરૂર જણાઈ ત્યારે પાણી લીધું. રાત્રે ડોક્ટરે તપાસ્યો 
અને તે હેવાલ ડોકટર ભટ્ટને આપ્યો મેં ત્રીજ દિવસના ઉપવાસની 
માગણી કરી. પણ તેમણૅ ના કહ્યું એટલે ત્રીજે દિવસે મેં સવારે મગનું 
પાછી લઈ ઉપવાસ છોડયા. ત્યારથી પેશાબ શરીરે શોળવાનું પણ બંધ 
કર્યુ. ફક્ન સવારે ઊઠતાં જે પ્રથમ પેશાબ આશરે ન્રણ ચાર ઔંસ 
થાય તે પીવાનો મેં ચાર દિવસ માટે જારી શખ્યો. 


ઉપવાસના ચારેક દિવસ પછી છું ફરી હોસ્પિટલમાં ગયો બે 
દિવસના ઉપવાસની શી અસર થઈ તે જાણવાની મને તેમ જ શ્રી ભટ્ટને 
ઇતેજરી હતી તેમની રૂમમાં દાખલ થતા મને જેઈને જ તે બોલી ઊઠચ। : 
* તમને તપાસ્યા પહેલાં હું કહી શકું કે તમારા પ્રયોગથી તમારા શરીરની 
કાતિ પલટાઈ ગઈ છે અને ચામડી તો એવી તેજ્સ્વી થઈ છે કે હ તે 
જોઈને તાજુબ થાઉ છું. હું પ્રમાણપત્ર આપવા તૈયાર છુ કે તમારો 
પ્રયોગ સફળ થયો- છે.” શેં કહ્યુ કે, હજી પ્રયોગ પૂરો થયો નથી, મારો 
હૃદયરોગ નિમૂંળ થાય ત્યારે જ મારો પ્રયોગ સફળ થયો એમ હું સાનુ. 
પૂરો પ્રયોગ કરવા દીધો હોત તો કામ પતી ગયું હોત. 


તેમણૅ મને ફ્રી તપાસ્યો કાર્ડિયોગ્રામ લીધો તો હૃદયમાં થોડો 
ફેરે જણાયો. મેં ચારેક દિવસ માટે તેમની પાસે બહારગામ જવાની 


લ્પ 


રજા માગી અને તેમણે તે ખુશીથી આપી. ગામ જતાં કે પાછાં આવતાં 
સનૅ બિલકુલ શ્રમ જણાયો નહીં 

સારા પ્રયોગનો આ પ્રથમ ભાગ છે. તેને પૂરો થયો હું માનતો 
નથી; પણ જેટલો પ્રયોગ કર્યો તેટલો સફળ નીવડયો એટલુ છું કહી શકું. 
આ કોઈ દવા નથી. આ તો કુદરતની સપૂર્ણ કરામત છે. એટલુ 
તો છું આગ્રહપૂર્વક ડહેવા માગુ છું કે આ પ્રયોગ જેને કરવાની 
ઇચ્છા હોય તેણે શાર્્રીય રીતે કરવો જોઈએ કુદરતનો સહારો લૅવો હોય 
તો કુદરતના પવિત્ર નિયમને અનુસરવુ જોઈએ. આપણો નિત્ય નિયમ, 
આપાણુ વર્તન, આપણો ખોરાક અને આપણી જરૂરી ખાસિયતો કુદરતને 
અનુકૂળ હોવી જોઈએ. મને જે જલદી લાભ જણાયો તેનુ કારણ હું એમ 
સમર્જુ છુ કે મારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરતી તમામ ચીજો પર મેં 
કાબૂ મેળવ્યો હતો તે છે. 

ઉપર પ્રમાણે જેટલા પ્રમાણમા મેં પ્રયોગ કર્યો તેટલા પ્રમાણમાં 
તે સફળ નીવડ્યા છે આ લખતી વખતે આઠ માસ વીતી ગયા; પણ 
સાંપડેલા શુભ પરિણામમાં કાંઈ ફેરફાર થયો નથી મારી મહત્ત્વાકાક્ષા 
તો હૃદયરોગનૅ નાબૂદ કરવાની છે અને તેં માટૅ એક માસ સુધી પેશાબ 
અને પાણી સાથૅ ઉપવાસ કરવા જોઈએ. પણ મારી સિત્તેર વર્ષથી પણ 
વધારે ઉંમર, છેલ્લાં ચાર પાચ વર્ષની બીમારીથી ક્ષીણ થયેલુ શરીર, સાથે 
લોહીનું નીચું દબાણ, વજનમાં પહેલાં કરતાં ૬૦ રતલનો ઘટાડો, આવી 
સ્થિતિમાં મારા પ્રયોગ પ્રત્યે સહાનુભૂતિવાળા ડૉકટરોની સલાહ છે કે મારા 
માટે ચાર પાંચ દિવસથી વધારે ઉપવાસ કરવામાં જેખમ છે; કારણ કૅ 
લોહીનું દબાણ અશક્તિને કારણે બહુ ઓછું થઈ જાય તો કારમી સ્થિતિ 
ઊભી થાય. મને પણ તેવો અનુભવ થયો છે. આવા કારણે સ્વજતો જખમ 
ખેડવામાં ભારે વિરોધ કરે છે અને હું તેમની લાગણીને વશ થયો છું. 

છતા આજ પણ છું પેશાબનો એ રીતે ઉપયોગ -- પીવામાં અને 
જરૂર પડે તો માલિસ કરવામાં કરુ છું. તેથી મારુ હૃદય અને કીડની 
ઊૂત્રાપિડે એટલું સારું કામ આપે છે કે વરસાદના પાણી જેવો સ્વચ્છ 
અને સ્વાદ વગરનો પૅશાબ છૂટથી થાય છે. કોઈ પણ જતની બેચની 
શરીરમાં નથી. કાઈ દરદ જેવું નથી. શરીરે સ્કૂંતિ અને તાજગી રહે છે, 


લદ 


ઝાડ સાકૃ આવે છે અને કબજિયાત રહે તો દશ પંદર દિવસર્મા એક વખત 
પાણી અને પેશાબ મિશ્ર કરી તેનાથી એનિમા લઉં છું એટલે પેટ સાફ 
થાય છે. ભૂખ નિયમિત લાગે છે. રાતદિવસ થઈ છ સાત ક્લાક ઊંધું 
છું અને સારી રીતે લખવાનું અને વાચવાનું કામ કરું છું. હાલ દિવસમાં 
બૅ વખત સવારે પાંચ છ ઔંસ અને સાંજના પાંચ છ ઔંસ પેશાબ પીઉં 
છું. વચ્ચે વચ્ચે થોડા દિવસ માલિસ કરાવું છું. ખોરાક એક દિવસ મીઠા- 
વાળો અને એક દિવસ મીઠા વગરનો એમ હળવો છતાં પૌષ્ટિક લઉં છું. 
અને તેવી આશા છેં કે રામજી જિવાડે ત્યાં સુધી કામ ડરતાં કરતાં જીવવું 
અને 
પ્રભુને ગમે તે સમે સહુ સહેવુ, 
સદા રાજી રાજી રૂદેમા રહેવું. 

આમ છતાં હું હજી એમ નહીં કહી શકું કે મારો હૃદયનો રોગ 
નાબૂદ થયો છે અગર મેં ક્યાયે તેવો દાવો કર્યો નથી; પણ મને ઢાદ્ધા 
છે કે આ પ્રયોગથી જ મારો હૃદયરોગ નાબૂદ થઇને મારું હૃદય સારા 
હૃદય જેટલુ કામ આપી શકે એવું શકિતશાળી થશે. તે માટે મેં જેખમ 
વહોરીને પણ બૅ વખત ઉધામા માર્યા પણ હું નિષ્ફળ નીવડ્યો, એટલું 
જ નહીં પણ જીવના જોખમમાં આવી પડયો, પાછો સાજે થયો. મારા 
દાક્તર મિત્રો તરફથી બુદ્દ્ધ વિનાનો, મૂર્ખ, ખોટો પ્રચારક વગેરે વિશેષણો 
મળ્યાં. છતાં મને જે સાચો અનુભવ થયો, તેની વિરુદ્ધ મોટો દાકતર 
હોવાનો દાવો કરનાર કે નિષ્ણાત ગણાતા વૈજ્ઞાનિક મને કહ્યા કરે તેથી " 
છું ચલિત થયો નહીં. મેં મારી શ્રદ્ધા ખોઈ નહીં. સોચા સાધનના 
ઉપયોગર્માં કાંઈ ખામી હોવી જોઈએ, નહીં કે સાધનમા, એવું મને લાગ્યા 
કર્યુ; તેથી મેં સારા થરીર પર પ્રયોગ કરવા માંડયા, છેલ્લો પ્રયોગ સેં 
સનૅ ૧૯૫૯ની શરૂઆતમાં કર્યો. રાત અને દિવસનો પેશાબ પીને ત્રણ 
દિવસનો ઉપવાસ કર્યો તેરમાં મારું લોહીનું દબાણ ૧૩૫ હતું તે ત્રણ 
દિવસના ઉપવાસથી ઘટીને ૧૦૮ સુધી નીચું ગયું. મને અથકિત 
બહુ જ આવી ગઈ. હદયની ગતિ ધીમી થઈ ગઈ તેને કારણે લીવરમા 
સોજૉ આવ્યો અને તે ચાર આંગળ વધ્યું. તેની અસર ડીડની પર થઈ. 
તૅણૅ પણ બરોબર કામ ન આપ્યું. પરિણામે પેશાબ શરીરમાં મરવા માડયો 


લક 


અને કેડથી નીચેના ભાગે સોજા આવી ગયા. મેં મારો પ્રયોગ બધ 
કયો. મુત્યુ તો ભગવાનના હાથમાં છે. મરાયુ તો નહીં પણ પીડા પામ્યો 
અને જૂની દાક્તરી સારવારથી પાછો હતો તેવો થઈ ગયો. અર્ધબીમાર 
દશામાં પથારીમાં પડયો પડયો જીવવા જીવતો રહ્યો આ દશા મને અસહ્ય 
લાગી, મને ચેન ન પડયું. છતાં લાચારી સ્વીકારી ગમ ખાધી. મારી છેલ્લી 
બીમારી પરથી વિચાર કર્યા જ કરું. એકાએક મારી ભૂલ જણાઈ. સારું 
હૃદય નબળુ છે એટલે ઉપવાસ કરી તેને વધારે નબળું ન બનાવવુ, 
મારે મારી શકિત જાળવી રાખવી જોઈએ. પછી તો મને યાદ પણ આવ્યુ 
કે અંગ્રેજી લેખક ડોકટર આર્મ સ્ટ્રોંગ પણ હૃદયના દરદીનો હૃદયરોગ મૃત્ર- 
પ્રયોગથી ચોવીસેય કલાકનો પેશાબ પાઈને અને તે સાથે માલિસ કરાવીને -- 
બાર અઠવાડિયાંમાં મટાડયો હતો, પણ તેનૅ દિવસમા એક ટંક ખાવાની 
રજા આપી હતી, ઉપવાસ કરાવ્યા નહોતા, બધા રોગો માટેના પ્રયોગ 
કરતાં આ હૃદયરોગ માટે તેણે આટલો અપવાદ રાખ્યો હતો. ઉપરની 
હકીકત યાદ આવતાં મેં ખાતરી કરી જોઈ અને વળી તે પ્રમાણે કરવાનો 
નિર્ણય કર્યો. હું દરરોજ ડીજોકશનની (ડીજીટાલીટની) બૅ ટીકડી લઈ મારા 
હૃદયની ચાલુ સ્થિતિ નિભાવી રાખતો હતો હવૅ મેં ધીરજથી લાંબો 
પ્રયોગ શરૂ કરવા માંડયા ઉપવાસ કરવાનો વિચાર બધ કર્યો શરૂઆત- 
માં દિવસમાં બે વખત ટીકડી લેતો હતો : એક સવારે અને બીજી સાંજના. 
એને બદલે સવારની ટીકડી બધ કરી તેને બદલે નિયમિત પેશાબ લેવા 
માડયો, એક ટીકડી સાંજની જ લેવા માંડી. બૅ માસ લાગલાગટના અનુ" 
ભવથી જણાયું કે મારા હૃદયની દશા કાયમ રહી. એટલે કે તેનું હલન- 
ચલન રાબેતા મુજબ ચાલુ રહ્યું. એક ટીકડીની જગા પેશાબે લીધી છતા 
તેની આ કાર્યશક્તિ હતી તેના કરતાં ઘટી નહીં. આમ બૅ માસના 
અનુભવ પછી મેં બીજી ટીકડી પણ બંધ કરી અને તેની જગા પેશાબને 
આપી. તેનૅ પણ હવે ચાર માસ થઈ ગયા. છતાં મારું શરીર સારુ રહ્યુ 
છે. વૈદા કે ડોકટરની કોઈ પણ દવા લેતો નથી છતાં મારા હૃદયની સ્થિતિ 
નભી રહી છે. ડીજૅકશન જે હૃદયને ચાલુ સ્થિતિમાં રાખવા માટેનું એક 
જ અસરકારક દ્રવ્ય છે એવું દાક્તરી આલમમાં મનાય છે, તેને સદંતર 
બંધ કરી તેની જગા મેં પેશાબને આપી, છતા મારું હૃદય પેલાં કરતા 
૯૮ 


સારું કામ આપી રહ્યું છે એમ છું અનુભવુ છું. આ ચોમાસામાં ત્રણ 
માસ ભારે વરસાદ અને ભારે શરદીના ગયા અને તેથી ભલભલા શરીરને 
શરદી થઈ છતાં મને શરદી સરખી પણ થઈ સથી. મારુ હૃદય પોતાની 
શકિત ટકાવી રહ્યુ, એટલુ જ નહીં પણ છેલ્લા ત્રણ વરસમા હતો તેના 
કરતા મારાર્મા વધારે સ્ફાંતે અને શક્તિ છે એ હુ એકલો નહીં પણ 
બધાયે જુએ છે. આમ છતા મારો પ્રયોગ પૂરે થયો છે એમ હું નહીં કહું 
હુજી મારો હૃદયરોગ નિર્મૂળ થયો નથી. પણ છેલ્લા ચાર છ માસથી મને 
જે અનુભવ થયો તેં પરથી મારો વિશ્વાસ વધ્યો છે કે મારો હૃદયરોગ 
આ પ્રયોગથી જ નિમૂંળ થશે. છતા એટલુ તો ચોક્કસ ' કહી શકુ છુ 
કૅ મારી પ્રવૃત્તિમાં હવે મારું દરદ જે કાઈ હજી બાકી છે તે વચ્ચે આવતું 
નથી, ધીમે ધીમે હુ મારી પ્રવુત્તિ મારી શારીરિક સ્થિતિ સાચવીને આગળ 
ધપાવતો જાઉ છું " 


આટલી સ્પષ્ટતા એટલા માટે મેં કરી કે જેને હૃદયરોગ એટલે 
હૃદયની નબળાઈનો શગ હોય તેમણે આ પ્રયોગમાં ઉપવાસ કરવા નહીં 
-શરીરની શકિત સાચવીને પ્રયોગ કરવો. અને બીજી વાત એ સાબિત 
થઈ કે દાક્તરી આલમમાં હૃદયની નબળી હાલત વધારે ન બગડે તે 
માટે ડીજીટાલીટ અગર જેનુ બીજું નામ ડીજૉકશન છે જે શુદ્ધ 
વનસ્પતિદ્રવ્ય છે, તે દ્રવ્યનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે, અને મને પણ એવો 
અનુભવ છે કે તે હૃદયરોગમાં ભારે રાહત આપનાર છે, તે દ્રવ્યની જગા 
પેશાબે એટલી જ સફળતાથી સાચવી છે. હવે તેના વિશેષ પ્રયોગથી કેવી 
સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તેં પ્રભુકૂપાથી ભવિષ્યમા જોઈશું. 


લ્ક 


ર્‌ 
બાર વરસનો દમ ગયો 


મેં સ્વાનુભવ તો કર્યો પણ તેટલું બસ નહોતું. મારી ઇંતેજારી 
તો એ છે કે થારા અનુભવનો લાભ ઘેર ઘેર લેવાય. ધરની વૃદ્ધ 
દાદીઓ અને માતાઓ પોતાનાં નાર્નામોટાં છોકરાંનું શરીરસ્વાસ્થ્થ આ 
અમૂલ્ય સાધનથી સાચવી રાખતાં થઈ જાય બધાં શરીર પ્રભુએ એક જ 
સરખાં તત્ત્વોથી બનાવેલા છે અને તેના સ્વાસ્થ્ય માટે એક જ દ્રવ્ય તે 
જ શરીરમાં કુદરતે આપેલું છે, તો .પછી તે દ્રવ્ય બધાંય શરીરના બધાય 
દોષોને નિવારવાને શકિતમાન હોય જ. એટલે મને જે સ્વાનુભવ થયો તેવો 
જ સ્વાનુભવ જે જે તેનો પ્રયોગ કરે તે બધાને થવો જ જોઈએ, એવી 
મારા દિલમાં પ્રતીતિ થઈ. અલબત્ત કાંઈક અંશે પ્રકૃતિમાં કે દોષની 
ગભીરતામાં વધુઓછું પ્રમાણ હોય તો તે પ્રયોગની રીતમાં, તેના સમયમાં 
અને તેથી થતી ક્રિયાપ્રક્રિયામાં તફાવત હોય; પણ પરિણામ તો એક જ 
હોય. છતાં એક વાત વિચારવા જેવી છે કે, કોઈએ એક સત્ય વસ્તુનો 
સ્વાનુભવ કર્યો તે પ્રમાણે તે જ સત્ય વસ્તુનો સર્વાનુભવ પણ ન થઈ 
શકે અને તેથી એમ કહેવુ કે સત્યનો સર્વાનુભવ ન થયો માટે “સત્ય ' તત્ત્વ 
ખોટું છે તે યોગ્ય નથી. સત્યનો સ્વાનુભવ મહાત્મા ગાંધીજી જેવા સંત 
પુરષોને થાય, આત્માના અમરત્વનો અનુભવ શ રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા 
પરમ જ્ઞાનીને ઘાય, તેવો અનુભવ સંસારમાં થોડા જ પુરપોને પ્રપ્ત થાય 
છે. આવા અનુભવ સર્વનૅ થતા જ નથી; કારણ કે બધામાં એવી અધ્યા- 
ત્મશક્તિ હોતી નથી. તેને કારણે આવા અનુભવો સર્વાનુભવી ન જ બને. 
આમ સાણસોની આધ્યાત્મિઝતાની અને શ્રદ્ધાની ખામીના ડારણે સત્ય 
અને આત્માના અમરત્વનો અનુભવ થાય નહીં તો તેમાં રાત્ય કે આત્માના 
અમરત્વની ખામી છે એવું માનવામાં અજ્ઞાનતા છે અને એવું માન- 
નારની બુદ્ધિ ભ્રામક ગણાય, સંસારમાં કેટલાંક કાર્ય એર્વા હોય છે કે જે 
શ્રદ્ધાથી જ સિદ્ધ થઈ શકે. અલબત્ત જે વિજ્ઞાન તેની મદદમાં હોમ 
તૌ કદાચ તે કાર્ય જલદી સિદ્ધ થાય એ વાત હું સ્વીકારી લઉ છુ. 


૧૦૦ 


મૃત્રને શારીરિક સ્વાસ્મ્યના એક સંપૂર્ણ સાધન તરીકે સ્વીકારવામાં 
મારો એ જ મદાર છે. તે સગીન પાયા પર જ મારી વિચારસરણીનો 
અને તેના પ્રયોગનો થહેલ ચણાયો છે. અંગ્રેજ લેખક સ્વ' જોન આર્મ- 
સ્ટ્રૉગે પણ પોતાના ધર્મપુસ્તક પ્રત્યેની શ્રદ્ધાનો જ મૂળે આશરો લીધો 
હતો અને તે જ ક્રાદ્ધાના બળે તેણૅ હજરો દરદીઓને રાહત આપી 
અને મૂત્રપ્રયોગના પ્રાબલ્યનાં દૃષ્ટાંત આપ્યા છેં. દૂધ અને દહીંમાં પગ 
રાખનાર અર્ધશ્રાદ્ધાળુ, ધીરજ વગરના અને :અસયમી માણસોનું આ 
પ્રયોગમાં કામ નહીં તેમણે કૃપા કરીને આ પ્રયોગ કરવો નહીં એવું હું 
વારવાર કહુ છું. “ સર્વાનુભવ જેનો થયો હોય તે જ સાચુ” એ વિચાર 
કેવો ભ્રામક છે તે ઉપરની લીટીઓમાં જણાવીને હવે હું આગળ ધપીશ. 

મારો આ પ્રયોગ કર્યા પછી બીજે પ્રયોગ કયાં કરવો, તેના વિચાર 
માં હું પડ્યો “આપ મૂઆ વિના સ્વર્ગે ન જવાય ' ઘરમાંના દરદીને 
મૂકીને હું બહાર દરદી શોધવા જાઉં તે યોગ્ય ન હતું. પ્રભુએ એવો 
મૌકો પણ મને આપ્યો જેથી બીજે પ્રયોગ મારી પુત્રવધૂ માટે કર્યો. 
તેને છેલ્લાં બાર વરસથી દમનો વ્યાધિ હતો. ચોમાસુ આવે અને 
વાદળાં ચઢી આવે એટલે તેની દુર્દશા બેસે. ચોમાસામાં અને શિયાળામાં 
તેનુ દરદ અમારાથી જેયું જાય નહીં ઘરના બર્ધાયે વારાફરતી તેની 
સારવારમાં બેસીએ. દમમાં છાતીએ અમૂંઝણુ થાય ત્યારે તો અવધિ થાય. 
ઘણી દવાઓ કરી સોમલના ઇંજેકશનો ઘણાં આપ્યા, બીજાં ઇંન્કશનો, 
ટીકડીઓ અને શીશીઓનો પાર ન હતો દોઢેક વરસ તો હોમિયો- 
પથીની દવા કરી આયુર્વેદ પણ અજમાવ્યો. પણ તેનું દરદ ગયું નહીં. 

ગયા મે માસમાં તે મુંબઈ ગઈ. ત્યાંની ભેજવાળી હવાને કારણે 
ખરા તાપર્માં પણ ત્યા દમનાં ચિહ્નો જણાયા. તા. ૭મી જન, ૧૯૫૮ને 
શેજ તે અમદાવાદ આવી ત્યારે અમદાવાદમા ૧૧૧%-૧૧૨* ગરમી 
હતી તેવા ગરમ દિવસોમાં અહીં તેને અસહ્ય દમ ઊપડ્યો. તા. ૯મીએ 
બપોરે તેને ભારે અમૂઝ્ણ થઈ. સને સૂઝી આવ્યું અને ચિ. શશિકાન્તને 
બોલાવી તેની પાસે તેની છાતી પર માલિસ કરાવ્યું. અર્ધા કલાકના મૃત્રના 
માલિસથી અસૂંઝ્ણ શમી ગઈ. તુરત શેં નિશ્ચય કર્યો કે તા. ૧૦મીથી 
તેણે પ્રયોગ શરૂ કરવો. ઘરમાં મારો પ્રયોગ ચાલેલો અને તે પણ મારી 


૧૦૧ 


સારવારમાં વારંવાર હાજર રહેતી એટલે તેની સૂગ ટળી ગઈ હતી. 
તા. ૧૦મી જૂનથી તેનો પ્રયોગ શરૂ થયો. અહીં એક સ્પષ્ટતા કરવા 
માશું છું. પેશાબનું માલિસ કરવામાં ભાડ્તી માણસ બહુ અસરકારક નથી 
નીવડતા. તેમનામાં જડતા હોવાથી, ભલૅને ગંદકીમા રહે પણ પેશાબથી 
માલિસ કરવા માટે તૈયાર નથી હોતા અને કોઈ હોય તોપણ જેમ માલિસ 
કરનારની શક્તિનો વિનિમય સામાના શરીરમાં થાય છે તેમ તેના હૈયાના 
હેતનો પણ વિનિમય થાય, તો પરિણામ અદ્ભુત આવે છે. એક ભાઈએ 
મને પૂછયું કે, મારી પત્નીને આ પ્રયોગ કરવો છે પણ તેને માલિસ 
કરનાર કોઈ બાઈ મળતી નથી. મેં તેમને કહ્યું, પ્રભુએ તેમને તમારા 
જેવા ધણી આપ્યા છે ને? તમારા હાથપગનો વા તો ગયો છે. તમે જ 
માલિસ કરોને? તમારા જેવું રસાળુ માલિસ તેમને બીજું કીણ કરશે? 
અને તેમણે કરવા માડયું, તેની અસર થયા વગર રહે ખરી કે? તેવા 
હેતુથી ચિ. શશિકાન્તને ધંધામાંથી સમય મેળવીને પણ તેની પત્નીની 
સારવારમાં રહેવાનું શેં કહ્યું અને તેણે તે સ્વીકારી લીધું, 


સૌ. કુમુદને સૂગ નહોંતી એટલે તા. ૧૦મૌીથી દરરોજ સવારમા 
એક વખત પેશાબ પીવાનું શરૂ કર્યું અને તા. ૧૪મીથી ઉપવાસ શરૂ કર્યા, 
ઉપવાસ કેટલા કરવા પડશૅ તેની મને ખબર નહોતી. પણ મને ખાતરી 
હતી કૅ કુદરત એની અવધિ પણ બતાવશે, પૅશાબ અને પાણી ચર 
ઉપવાસ શરૂ કરવામાં મૂત્રપિડ(કીડની) બરોબર કામ કરતું હોય અને પેશાબ 
જોઈતા પ્રમાણમાં થતો હોય તો પેશાબમાં પૌષ્ટિક તત્ત્વો હોવાથી ઉપ- 
વાસીને નબળાઈ દાખવતી નથી; છતાંય તેની શકિત જાળવવાની _ખાતર 
શરૂઆતના બે દિવસ સાંજ-સવાર ખજૂરનું પાણી આઠ આઠ આંસ મ 
તેને આપ્યું. (મધુપ્રમેહના દરદવાળો આવો પ્રયોગ કરે તો તેતે ખજૂરનું 
પાણી ન અપાય તેની નોંધ લૅવી.) તા. ૧૬ અને ૧૭ બે દિવમો 
દરરોજ તેતે સાત આઠ ઝાડા થયા અને તેની મારફતે તેતા પેટનો 
અને પેડુનો અને આંતરડાંમાં રહેલો કફમિક્રિત મળ નીકળી ગયો. 
તા. ૧૭મી સાંજે ઝાડા આપોઆપ શમી ગયા, તા. ૧૮મીની સવારથી 
ઊલટીઓ થવા માંડી. ઊલટીઓમાં કફ અને ચીકણો પદાર્થ નીકળ્યો. 
થૂંકકાનીઓ ભરાવા માંડી. જેમ જેમ ઊલટીઓ થાય તેમ તેમ શાંતિ થાય. 


૧૦૨ 


તા ૧૯મીની સાંજે ઊલટીઓ તેની મેળે શમી ગઈ. એમ બૅ દિવસની 
ઊલટીઓમાં છાતી, ફેફસાં અને પડખાનો કફ સાફ થયો. હવે શુ થશે 
તેની શી ખબર? પણ ૨૦મીએ સવારે છીંકો શરૂ થઈ છીંકો કેમ આવે? 
તે તો સળેખમની હોય પણ તેણે મને કહ્યું કે સળૅખમની છીંકો સાથે 
નાકર્માથી પાણી ઝરે આ છીંકો કોરી આવે છે. તેનું પરિણામ તુરત 
જ જણાયુ ગળાની ઉપરના ભાગમાં તાજે કે જનો જે કફ પડયો હશે તે 
છીંકોથી છૂટો પડી ગળા દ્રારા નીકળવા માડયો આખો દિવસ છીંકો રહી. 
તા. ૨૦મીએ છીંકો પણ આપોઆપ બંધ થઈ ગઈ તા ૨૧મીએ બપોરે 
મને સૌ કુમુદે કહ્યુ કે, “કાકા, હવે મારુ શરીર સારુ થયુ હોય એમ મને 
લાગે છે અને દમનુ મૂળ ગયું. તમે કહો તો કાલે સવારે ઉપવાસ છોડું. 
ઉપવાસ છોડવા છતા પણ હું લાંબી મુદત સુધી સવારે રોજ એક વખત 
પેશાબ લઈશ અને અઠવાડિયામા એક દિવસ ઉપવાસ કરીશ એટલે નિર્ભય 
થવાશે ' મૈ સમતિ આપી આઠ દિવસના ઉપવાસ કર્યા પછી તા ૨૨ 
મીએ સવારે તેણે ઉપવાસ છોડયા સવારે ખજૂરનુ પાણી, બપોરે ચીકુ 
અને દાડમનો રસ તથા પપૈયુ, સાંજે મગનુ પાતળુ પાણી, બૅ દિવસ 
પછી કૂળ અને પ્રવાહી ખોરાક આપ્યા પછી તા ૨૬મીના દિવસથી 
સાદા અને પથ્ય ખોરાક પર તે આવી ગઈ. 


આ રીતે તેનો દમ ગયો વજન ૧૪૦ થી ૧૨૦ પર આવ્યું 
પણ તે તો સારુ લાગ્યુ શરીરમાં સ્ફૂંતિ વધી છે ચામડી તેજ્સ્વી થઈ 
છે પ્રયોગ પછી તો અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ પડયો. ગાજવીજ થઈ, 
અઠવાડિયા સુધી વાદળાની ભીનાશ રહી અને તેવા વાતાવરણમા પણ 
તે મોટરમા ડાકોરની મુસાફરીએ જઈ આવી. બહાર ફરવા તો દરરોજ 
જાય છે. અને ઉપવાસ છોડયા પછી બે ચોમાસા ને બે શિયાળા વીતી 
ગયા છતા દમનો હુમલો તેના પર થયો નથી હવે તે નિર્ભય થઈ છે, 
છતા તે હુમલા સામે ફત્તેહમદ જીત મેળવવાને તેની પાસે તેનુ હથિયાર 
તૈયાર છે. કુદરતની આવી વાત છે. તેને જગતભરની ફૂાર્મસીની દવાઓ 
શી રીતે પહોચી વળે? તેમાં જગતભરના ડોકટરોની ચાચ શી રીતે ખૂપી 
શકે? છેલ્લા દશબાર વર્ષમા સેંકડો ખર્ચ્યા અને હજારો ખર્ચાત છતા તેની 
પૌડામાથી કોઈ કમી ન કરી શકત, તે પેશાબે દશ દિવસમા કર્યું. આ 


૧૦૩ 


કુંદરતનો પ્રતાપ ] તેના સહકારથી સંસાર સુખપ્રદ અને રમ્ય બને ! તેની સામે 
બાખડી બાંધવાથી સંસાર મરુભૂમિ બને. હાલની તબીબી ચિકિત્સા સંસારને 
દિનપ્રતિદિન મરુભૂમિ બનાવી રહી છે. પ્રભુ તેનાથી આપણને બચાવે | 

દમનો આવો બીજો દાખલો આપું, માધવલાલ પાનની દુકાનવાળા, 
ગાંધી રોડ, અમદાવાદ. ઉંમર વર્ષ ૫૦. છેલ્લાં આઠ વરસથી સખત દમ 
હતો. ઉધરસ અને કફ કાઢયા જ ડરે. અઠવાડિયાનું એક ઇંજેકશન લેવું 
જ જોઈએ, માથે હાથ ટેકવીને દુકાને બેઠા બેઠા ધંધો ચલાવે. તેમણૅ 
મૃત્રપ્રયોગની વાત જાણી. જરૂરી સૂચના મેળવી અને શરૂ કર્યો. પંદર 
દિવસ વીસ દિવસના પૅશાબના માલિસથી અનેં દરરોજ બેત્રણ વખત 
પીવાનું રાખ્યું તેથી તે ભાઈનો દમ ગયો. આજે પાંચ માસમાં ચોમાસાનાં 
વાદળ અને વરસાદની અસર પણ તે ભાઈને ન થઈ. તે મને બેત્રણ 
વખત મળી ગયા અને પોતાનો સંતોષ જાહેર કર્યો અને આશીર્વાદ 
આપતા ગયા. આ ભાઈને ઉપવાસ પણ ન કરવા પડયા. માલિસ રોજ 
કરે અને દિવસમાં બેત્રણ વખત પૅશાબ પીએ. એટલા પ્રયત્નથી જ 
દમ ગયો. આ કારતક માસમાં, હું આ લખી રહ્યો છું ત્યારે, પણ તે 
તંદુરસ્ત રહી પોતાનો ધંધો ડરે છે. 


૩ 


સુંબઈમરા દમને દેશવટો 


આ પુસ્તકની પ્રથમ બૅ આવૃત્તિમાં દમની બીમારી મૂત્રપ્રયોગથી 
નાબૂદ થઈ છે એવાં દૃષ્ટાંત આપ્યા પછી મુંબઈગરા દમ માટે જુદુ 
લખાણ લખવાની મને જરૂર નહોતી લાગી, પણ મારી પુત્રવધૂનું દમનુ 
દર્દ મૂત્રપ્રયોગથી ગયું છે એવી હકીકત સાંભળી મુંબઈમાં રહેતા મારા એક 
દાક્તર મિત્રે ઉદ્ગાર કાઢયા કે, “એમાં શી નવાઈ? સુંબઈમા રહેતા 
આદમીને થયૅલો દમ મૃત્રપ્રયોગથી મટે તો ખરું 1” તેમની વાત સાચી છે. 
મુંબઈમાં રહેતા દમના દરદીઓનો દમ અસાધ્ય થઈ પડયો છે. ત્યાંની 
ભેજવાળી હવાથી દમ થાય છે, તે પોષાય છે અને મૃત્યુ પર્યત ઘર કરી 


શ સ ૫૪, 


બસ ઇ.- 
૧૦૪ 


આ દુ.ખ દાક્તર મિત્રે પોતે જેયેલું - અને અનેક દવાઓથી પણ 
સટેલું નહીં, એટલે તેમનો ઉપરનો ઉદ્ગાર સ્વાભાવિક હતો. આ અંગે મારે 
તો કંઈ પ્રયત્ન કરવાનો નહોતો, કયી પણ નહીં. હું આ બાબતમાં નિરારંભી 
રહ્યો છું જે કાંઈ આવી પડે તે સ્વીકારવું. કાંઈ પામવા શ્રયત્તશીલ ન 
થવું. એટલે હું તો નિશ્ચિત બેઠો હતો તેવામા અચાનક મને સ્વપ્નેય ખ્યાલ 
નહીં એવો એક ઉત્સાહજનક પત્ર મારા પર આવ્યો, જે હું શબ્દેશબ્દ 
નીચે આપું છુ. સંપૂર્ણ પત્ર આપવામાં થોડીક હકીકત બિનજરૂરી લાગે 
તો વાચક મિત્રો દરગુજર કરે. પણ પત્રની સ્વાભાવિકતા સચવાઈ રહે 
તેટલા માટે શબ્દેશબ્દ પત્ર ઉતારું છુ : 

મધુકર ગોપાળ દાતે, 
ઇન્દુબાગ ર્ન. ર, સનમિલ લૅન, 
લોઅર પરેલ, મુંબઈ ૧૩. 
૧૩-૧૨-૫૯ 
શ્રી, રા. રા રાવજીભાઈ પટેલ, 

સા. ન વિ. વિ. મે આપે છપાવેલ પુસ્તક 'માનવમૃત્ર' વાંચીને 
મારા દમ માટે આપે તેમાં બતાવ્યા પ્રમાણે આઠ દિવસના ઉપવાસ કરીને 
નવજીવન પ્રાપ્ત કર્યું, તે હકીકત આપને જણાવતાં મને અનહદ આનંદ 
થાય છે. 

મારું નામ મધુકર ગોપાળ દાતે. હાલ સુ. મુંબઈ. જન્મ તથા 
અભ્યાસ સૌરાષ્ટ્રમાં, ભલગામ, અમરેલી. હાલ મારી ઉંમર ૪૫ વર્ષની 
છે. નાનપણથી જ કસરતનો વધારે શોખ. તેથી શારીરિક બાંધો બહુ જ 
મજબૂત. પણ જ્યારે હું પચીસ વર્ષનો નવજવાન હતો, ત્યારે પણ કદાચ 
બપોરના એકાદ કલાક સૂતો, તો મને ઉધરસ આવે અને કફ સાથે જરા . 
લોહી જતું, ત્યારે મેં તે તરફ દુર્લક્ષ ડરેલું; પરંતુ કફ પ્રકૃતિ તો મને 
બચપણથી જ હતી એ મને યાદ હતું. પછી વધતાં વધતાં ઉઘરસ ખૂબ 
વધી ગઈ અને ઘણા દેશી વિદેશી ઇલાજ કર્યા. છતાં ઉધરસ મટી નહીં. પણ 
તેનું રૂપાતંર દમમાં થયું, અને છેલ્લા પાંચ સાત વરસમાં દમે તો મારો 

૧૦૫ 


# 


દમ જ કાઢી નાખ્યો. લગભગ બે ઉંજાર રૂપિયા ખર્ચ ડર્યા હશ્ને. છતા તે 
જવા તૈયાર નહીં. મારા ડૉકટરે પણ મારાં માટે ઘણા ઇલાજ કરેલા, પણ 
દમ વધતો જ ગયો. અને છેવટે મને જણાવવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ 
દેશો દમ થટાડવાની દવા હજી સુધી શોધી નથી. દમ બેસાડવાની જ 
દવાઓ મળે છે. ત્યારે બહુ જ હતાશ થયો. 

પછી તો હું બહુ જ પરેજીમા રહેતો. અને છતાં દમ ભૂતની જેમ, 
ગમે તે વખતે એકદમ આવીને મને ત્રાસ આપવા માંડયો. ત્યારે મને 
પછી તો રોજ એક જ ચિંતા થવા લાગી કે મારા જેવો અભાગી અને પાપી 
આ દુનિયામાં બીજો કોઈ નથી. અને હતાશાએ મને કાયમનો ઘેરીન્લીધો 

એ દરમ્યાનમાં મારા પ્રિય મિત્ર તથા પાડોશી શ્રી ખેતશી માલશી 
સાવલાએ આપે લખેલું પુસ્તક મારા હાથમાં મૂકયું, અને મને વાચી જવા 
કહ્યું હું તે બે વખત વાંચી ગયો અને મને વિશ્વાસ બેઠો. રોજ સવારમા છું 
મારો પૅશાબ એક વખત પી જતો એક મહિના સુધી એમ કર્યું. પણ 
એનાથી શને કંઈ'જ ફાયદો દેખાયો નહીં છું થોડો નિરાશ થયો પણ પછી નક્કી 
કર્યું કે, આઠ દિવસના ઉપવાસનો પ્રયોગ પૂર્ણ કરવો, કારણ કે તેમા જુલાબ, 
ઊલટી, છીંકો વગેરે થાય જ એમ લખેલુ. તેથી મને તેં પ્રયોગ કરી જવા 
માટે પ્રોત્સાહન થયુ. મેં ૧૮-૧૧-'૫૯થી પ્રયોગ થરૂ ડર્યો આખા 
દિવસ અને રાતનો બધો પેશાબ પીતો. તેમ જ જૂનો પેશાબ રાખેલો તે, 
મારી પત્ની રોજ ગરમ કરીને દિવસમાં બે વખત થઈને ત્રણ #લાક 
માલિસ કરતી. આમ બૅચાર દિવસ થયા પણ જુલાબતું નાચ નેણ. 
તેથી હું ગભરાયો. છેવટે પાચમે દિવસે મેં કડવા લીમડાના પાન ઉકાળીને 
પછી તેં પાણીનો એનીમા લીધો. પણ પેટમાંથી તે પાણી સિવાય કઈજ 
ન નીડળ્યું. છતા પ્રયોગ ચાલુ જ રાખ્યો, કીધું ઊલટીઓ તો થશે જ 
પણ આઠ દિવસમા ન તો ઝાડા થયા ન ઊલટી કે ન છોક આવી! નવમે 
દિવસે એટલે તા ૨૬ નવેં, મે' ઉપવાસ છોડયા, ઉપવાસ પહેલાં મં માંડુ 
વજને કરેલું ત્યારે ૧૩૫ પાઉંડ હતુ અને ઉપવાસ પછી તે ૧૧૬ 
ચાઉંડ થયું. , 

હં તે જ દિવસે મારા કાયમના ડૉકટર પાસે ગયો. તેલ મારે શાખું 
શરીર તપાસ્યું અને કહ્યું : “તારા શરીરમાં જરા પણ કફ નમી. મૅ 


૧૦૬ 


તેમને કહ્યું કે જોઈએ તો છું ફેફ્સાનો ફોટો પડાવી આવું, પણ તેમણૅ _ 
મને ના કહી. કઈ જરૂર નથી આજ દસ વરસ થયા તેઓ મારો ઇલાજ 
કરતા હતા. અને મારે માટે ખૂબ મહેનત લીધેલી તે ખુશ થયા. મેં 
તેમને આ પ્રયોગ વિષે કહ્યું તે જાણીને તે ખુશ થયા, અને કહ્યુ “ બૅચાર 
મહિનામા જો તમોને પાછો દમ ન જ થાય તો આપણે આ પ્રયોગ 
બીજાને પણ કરવાનું કહેશુ. ” રે 


૦ સને તો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મન હવે કફ કે દમ નહીં જ થાય, 
પરંતુ જેમ જુલાબ, ઊલટી, છીંક વગેરે ક્રિયા થયા સિવાય આ દમ ગયો 
તેથી શકા રહે છે તો આપ એ શકાનુ નિરાકરણ જરૂર કરશો, એ પ્રાર્થના. 


બીજુ મારા શરીરને મેં ખાસ તાલીમ આપીને તૈયાર કરેલુ, પણ 
આ દમે તેને ઘણું જ હલકું કરી નાખેલુ પણ હવે હુ રોજ પ્રાણાયામ 
આસનો. વગેરે કરીને પાછુ મજબૂત બનાવી શકીશ, એમ સને પૂર્ણ ખાતરી 
છે હવે આપ પણ મારા દમ જવા માટે કારણભૂત થયા તે બદલ આપનો 
અત્યત આભાર માનુ છુ! પરમકૃપાળુ પરમેશ્વર વિષે શું કહેવાય, જેણે 
આ અમૂલ્ય દ્રવ્ય જે શરીરના દરેક રોગ માટે સર્વ પ્રાણીમાત્રને કાયમનુ 
આપી રાખેૅલુ છે એવી તો પ્રભુની લાખો કરામતો છે જેમાથી આપણને 
એકાદ માલૂમ પડે તેમ પરમકૃપાળુ પાસે હું રોજ પ્રાર્થના કરુ છુ અને 
ઇચ્છુ છુ કે મારો રોગ જેવી રીતે તેણે મટાડયો છે તે જ રીતે મારા તન. 
મનને એવી રીતે તૈયાર કર કે હું કાયમ ગરીબ માણસોની સેવા કર્યા જ 
કરુ અને તેનો બધો યશ તેમને અર્પણ કરુ એવી બુદ્ધિ મને” આપે કે 
મને તે બાબેતનુ કદી જ અભિમાન ન થાય કે ન આળસ આવે ઈશ્વરે 
ખરેખર આ દૈવી ચીજ આપેલી છે તેનો વિશ્વાસપૂર્વક ઇલાજ કરવાનુ 
હવે હું ઘણાને સમજવુ છું તેઓમાંના હજી કેટલાકને સૂગ છે જ્યારે 
કેટલાક અધશ્રાદ્ધાથી તેનો ઉપયોગ કરતા ડરે છે ઈશ્વર તેમને સદ્બુદ્ધ 
આપો ઈશ્વર મને મારી જિંદગી ગરીબ સાણસૌની સારવારમાં, ઉપયોગમા 
લેવરાવે એવી મારી રોજની અને બધાથી પહેલી માગણી છે અને એ જ 
મારી મોટામાં મોટી અભિલાષા છે મને આશા છે કે ઈશ્વર મારી 
અભિલાષા પૂર્ણ કરશે 


૧૦૭ 


હવે ઉપવાસ દરમ્યાન મને જે મારા સ્નેહીઓ જોવા આવતા તે મને 
મારા ઉપવાસ પરથી, તેઓએ જોયેલા અને ઘણાં વરસો પહેલાં સાંભળેલા 
અહેવાલો કહેતા, જેમાંના કેટલાંક આપની જાણ સારુ લખી મોકલું છું. 


૧. શ્રી જાધવ માસ્તર મારા સહાધ્યાયી છે અને મારી ઉંમરના જ 
છે. તેઓ જ્યારે આઠ દસ વરસના હતા ત્યારના એક પ્રસંગની તેમણે 
વાત કીધી. એક ખૂબ જ મજબૂત બાંધાના સાધુ પુરુષ અમારા ગામમાં 
રહેતા હતા. તેમના જેવું શરીર બહુ જ થોડા માણસનુ આજે જેવામાં 
આવે છે. તેમના શરીરની તંદુરસ્તી અંગે તેમને કુતૂહલ થયું. અને જ્યારે 
પૂછષા વગર તેમનાથી ન રહેવાયુ ત્યારે જાણવા મળ્યુ કે તેઓની તદુરસ્તી 
તેઓ પોતે પોતાનું મૂત્ર નિયમિત પીતા હતા તેને આભારી હતી. 


બીજે એક પ્રસંગ. અમારી પડોશમાં એક જૈન સાધુ આવેલા. હમેશા 
તેઓના ઉપવાસ ચાલુ જ હોય. તેમની આકર્ષક કાંતિ અને તંદુરસ્તી અગે 
પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે જાણવા મળ્યું કે તેઓ ઉપવાસ દરમિયાન પોતાના 
જ મુૃત્રનો પીવાર્મા ઉપયોગ ડરતા. 


ત્રીજો પ્રસંગ, ઉત્તર પ્રદેશના એક ભૈયાજીનો છે. જ્યારે શેં મારા 
મુત્રપ્રયોગની ચમત્કારિક અસર વિષે તેને વાત કરી ત્યારે તેની પાસેથી 
જાણવા મળ્યું કે નાગા બાવાઓ પોતાનુ જ મુત્ર પીને પોતાની તંદુ- 
રસ્તી જાળવી રાખે છે, જેથી મારા પ્રયોગથી તેને કાંઈ નવાઈ ન લાગી. 


મારા મિત્ર બાવકર પાસેથી એક “ દાદા' વિષે વાત જાણવા મળી, 
પચ્ચીસ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. તે વખતે મારામારીમાં ચાકુનો ઉપયોગ 
ન હતો. પણ લાઠી કે ડાંગનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવતો તેનું શરીર 
પણ દૃઢ અને મજબૂત હતું. આઠદસ માણસોનો એકલૅ હાથે સામનો 
કરતો. માર ખાતો અને મારતો. પણ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે તેના 
પર જે માર પડતો તેની કશી જ અસર તેને થઈ હોય તેમ લાગતું 
નહીં તેને પૂછવાથી જાણવા મળ્યુ કે માનવમૂન્નનો પ્રયોગ કેવળ આનો 
અકસીર ઉપાય છે. મૂત્ર પીધા બાદ અઠવાડિયામાં તો તેની તબિયત 
પહેલાંના જેવી જ તંદુરસ્ત જણાઈ આવતી. 

આ બધા પ્રસંગો કેવળ આપની જણ સાર લખી જણાવ્યા છે. 


૧૦૮ 


ક. 


મારી બીજી એક વિનતી છે કે હું એક વરસ પછી પંદરેક દિવસના 
ઉપવાસ કરવાનો વિચાર ડરું છું તો તે બાબત આપ આપનો કીમતી 
અનુભવ મને લખીને સલાહ આપવા મહેરબાની કરશો. આપનો ફ્રી 
એક વાર અત'કરણપૂર્વક આભાર માનું છું. 
તા. ૧૩-૧૨-૫૯ લિ. તમારો 
દ સધુકર ગોપાળ દાતે 


૪ 


કરોડરજ્જુનું ગંઠાઈ જવું 
( સંધિવા) 

શ્રી અબાલાલ કૅ પટેવ, બી. એસસી. એલએલ. બી., સ્ટોર 
સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, અમદાવાદ સ્યુનિસિપાલિટી. તેમનો પત્ર છે. તેમાંથી 
નીચેનુ ટાંચણ ડરું છું: 

આપના સ્વાસ્થ્યઃ પર પૅશાબચિકિત્સાથી જે અસર થઈ તેથી 
પ્રેરાઈ મેં મારા ઉપર તેની અજમાયશ તા. ૧૫-૫--૫૮ની વહેલી 
સવારે પ્રભુપ્રેરણાથી શરૂ કરી. 

દાક્તરી તપાસમાં જેને પ્લુરસી, સંધિવા અને કરોડના મણકાનું 
ગઠાઈ જવું (સ્પેડીવીટીઝ) કહે છે તેનો હું દરદી હતો. કફ પણ સારા 
પ્રમાણમાં સફેદ, સહેજ ભૂરા રંગનો અને વાદળીના જેવો #છંદ્રોવાળો 
નીકળતો, કામમાંથી નિવૃત્ત થાઉ એટલૅ છું ઝડપાઈ જતો. આવી 
સ્થિતિ સને ૧૯૫૨ના વર્ષથી ચાલતી. . . પ્રથમ તો તા. ૧૫-૫-૫૮ 
થી તા ૨૧-૫-૫૮ સુધી સારાયે શરીર પર માલિસ કરવાનું શરૂ કર્યુ 
તા રર-૫-૫૮ થી ૨૭-૫-૫૮ માલિસ સાથે પ્રાત:કાળે ઊઠતાં થતા 
પૅશાબને પીવાનું શરૂ કયું. આ દરમ્યાન મને આખે શરીરે સારી પેઠે ગરમી 
નીકળી. મને લાગ્યું કે આ પ્રયોગની પ્રક્રિયા હશે જેથી હું ગભરાયો 
નહીં; પણ વહેલીમોડી તે બધી ગરમી પૅશાબના સાલિસથી શમી ગઈ. 
પેશાબના ઘસવાથી અને પીવાથી અસર તો બહુ અલૌકિક થઈ છે. “ પેશાબ 
ઝેરી છે, તે પીવાય નહીં' તેવો જે રૂઢિગત ખ્યાલ છે તે તદ્ન ખોટો છે 


૧૦૯ 


તે સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું અલૌકિક સ્વપ્રાપ્ત સ્વયંભૂ દૈવી સાધન હોવાની 
મને ખાતરી થઈ છે ઉપવાસમાં છેલ્લા દિવસે અને આગલે દિવસે 
એટલે કૈ તા. ૩૦ તથા ૩૧ના રેજ પેશાબ ડડસ્રિલ્ડ વૈઓટરના જેવો 
સ્વાદ વગરનો મેં અનુભવ્યો. મને જે કફ થતો હતો તે જે દિવસથી 
પેશાબ પીવાનું શરૂ કર્યું તે જ દિવસથી બંધ થયો શરદી અને પાંસળીઓનો 
દુખાવો દૂર થયો શરીરમાં તાજગી આપનાર ગરમી આવી અને હું રાત્રે 
પણ ઓઢચા વગર ઉધાડા શરીરે સૂઈ રહેવા શકિતમાન થયો આ 
અગાઉ તો સારે શરીરની ગરમી સાચવવા ગરમ કપડા વીંટાળી સૂઈ રહેવુ 
પડતુ. શરદી, કફ અને પ્લુરસી જેનુ દરદ દૂર થઈ, વાના રોગો પણ ખૂબ 
જ હળવા થયા મારી ડોક જે પકડાયેલી રહેતી તે છૂટી થઈ અને હલનચલન 
કરતી થઈ ગઈ. ચામડીની શિધિલતા દૂર થઈ. અને સુલાયમતા પ્રાપ્ત 
થઈ, રોગમુક્ત થઈ, ટૂકમાં પેશાબના પ્રયોગથી જે અસર થઈ તે અલૌકિક 
જ છે. મેં અવારનવાર પેશાબનું માલિસ અને પીવાનુ રાખ્યુ છે અને 
તેથી સ્વાસ્થ્ય ખૂબ જ સારુ જણાય છે. સ્વાસ્થ્ય માટેની અણમોલ, 
સ્વયંભૂ, અલૌકિક જડીબુટ્ઠી સ્વપેશાબ હોવાનું કહેવામાં મને અતિશયોકિતનો 
દોષ જણાતો નથી, સૌ કોઈ પીડિત સમાજ દાકતરી કે વૈદકીય સલાહ 
બાજુ ઉપર મૂકી આવી અજમાયશ કરે અને સત્યનો અનુભવ ડરે તેવી 
અભિલાષા હું સેવુ છું. 


કમ પાદ 


ે પૃ 
અમ્લપિત્ત-પેટનો દુખાવા અને પેટતા ચોંદાનો રોગ 


અમદાવાદમાં નવરંગપુરા શ્રીમાળી સોસાયટીમાં રહેતા શ્રી. જી. બી. 
કેળકર નામના મહારાષ્ટ્રીયન ગૃહસ્થે પોતાનો અનુભવ મને લખી 
મોકલ્યો છે. તેનો જરૂર પૂરતો ભાગ છું નીચે આપું છું: 

મતે પેટનું ભારે દરદ હતું. મારા હાથ ધૂજતા હતા મને પેશાબનો 
પ્રયોગ કરવાનુ એક મિત્રે સૂચવ્યું એટલે મેં પેશાબને મારી હથેળીઓ 
ઉપર ઘસવાનું નક્કી કર્યું. બે ત્રણ દિવસમાં માલિસથી હથેળીઓ ધૂજતી 
બંધ થઈ, આનાથી મનૅ આ પ્રયોગને આગળ વધારવાની શ્રદ્ધા જાગી, 


૧૧૦ 


હું આજે કહું છું કે ત્યારે હું તીવ્ર અમ્લપિત્ત (હાઈપર એંસિડિટી)થી 
પીડાતો હતો મારી હોજરીમા ચાંદા પડી ગયા હતાં પચીસ વર્ષ સુધી બધી 
જ જાતની દવા કરી ચૂડયો હતો છતાં તબિયતમાં કંઈ સુધાર્રો થયો ન હતો. 
મેં પેશાબના કોગળા કરવા માડયા અને શરીર પર પેશાબનુ માલિસ 
કરવા માડયું અઠવાડિયાના ગાળામા તો મારામા ગણનાપાત્ર શડિત આવી. 
મારી તલિયતના આ સુધારાથી પ્રેરાઈનૅ' મેં પેશાબ પીવાનું નકકી- કર્યું. 
દિવસમા ન્રણથી ચાર વખત થઈને એક આખો ગ્લાસ પેશાબ પીતો. 
એક જ અઠવાડિયાર્મા પરિણામે મને એટલી બધી રાહત મળી કે જેને 
શબ્દોમા વ્યક્ત કરી શકાય તેમ નથી. મેં મહિના સુધી પેશાબનુ સેવન 
ચાલુ રાખ્યુ અને આજે હુ તીબ્ર અમ્લપિત્તથી મુક્ત થયો છું. હોજરીમાં 
ચાંદા પણ હવે નથી રહ્યા'. મને સારી જેવી ભૂખ હવે લાગે છે. 

હું મારા અનુભવથી માનતો થયો છું કે જેને જીવનની છેલ્લી 
ઘડી સુધી તદુરસ્ત જીવન જોઈતુ હોય તેમને માટે પેંશાબ અમૃત કરતાં 
કરાય ઊતરતી ચીજ નથી. પેશાબ આપણને ઉત્તમ આરોગ્ય બક્ષે છે. 
તેમ જ અસાધારણ ચેપી રોગો સામે સંરક્ષક બની રહે છે. અતરની દ્ધ 
અને વિશ્વાસ સિવાય બીજી કાંઈ જ કિંમત બેસતી નથી એ રીતે ગરીબ 
જનતા માટે ખૂબ જ ઉપકારી ઔષધ છે એનાં પરિણામો ત્વરિત અને 
કાયમી હોય છે. 

અત્યારે મારી ઉંમર ૬૭ વરસની છે. છતા હું સ્વાભાવિક કામ 
કરવા જેટલી શક્રિત ધરાવું છુ તે મેં કરેલા મૂત્રપ્રયોગને જ આભારી છે. 
મે, ૧૯૫૮. 


૧૧૧ 


દ્ર 
લક્વાને અઢકાવનાર મૂત્ર 


મુંબઈના શ્રી ચતુર્ભુજ જીવરાજ સોનૅજી બી. એ. બી. એસસી. 
જે મુંબઈ સરકારે નીમેલી વેજ બોર્ડના સભ્ય છે અને ભારત સરકારની 
ખાદી રીસર્ચ બોર્ડના સભ્ય છે તેમ જ વેપારને લગતી અનેક 
પેઢીઓમાં છે; તેમને રોગોના કુદરતી ઉપચાર માટે પહેલેથી રસ ખરો 
જેથી વારંવાર ઉરૂલીકાંચનના નૈસગિક ઉપચાર કેન્દ્રની મુલાકાત લૅતા, 
તે દરમ્યાન તેમના હાથમાં તેમના એક મહેમાને “વોટર ઓફ લાઈફ ' 
નામનું પુસ્તક સૂકર્યું. તે તેમણૅ વાંચ્યું. થોડા દિવસ પછી તેમના એક 
સ્તેહીએ તેમને ચેતવણી આપી કે તેમને લકવાનું દરદ થાય એવાં ચિહનો 
જણાય છે. આ ઉપરથી તેમણે જે સાવચેતીનાં પગલાં લીધાં તેનું બયાન 
શ્રી સોનેજી મને તેમના તા ૨૩-૬-૫૮ના પત્રમાં નીચે પ્રમાણે 
આપે છે: ૧ 

“સને લકવાનું દરદ થવાનાં ચિહ્ન છે એવી મને સૂચના મળી, 
પણ ચે જાણે તે વાત સાંભળી જ નથી તેમ દેખાવ કર્યો; પણ મેં પૅલા 
મૂત્રચિકિત્સાના પુસ્તકમાં વાંચેલા ઉપચારો કરવાનો વિચાર કર્યો અને 
મૂત્રથી આખું શરીર માલિસ કરવાનો પ્રયોગ શરૂ કર્યો. તા. ૧-૩-૫૪ થી 
(મૂત્ર) પીવાનો પ્રયોગ શરૂ કર્યો. રાતની ઊંઘમાંથી ઊઠપા પછીનું પહેલું 
મૂત્ર આખા શરીરને માલિસ કરવામાં વાપરવાનો નિર્ણય કર્યો. અને 
શાલિસ ડરેલું મૂત્ર શરીરની ગરમીથી સુકાઈ જાય ત્યાર પછી સ્નાન 
કરી લેવું. ત્યાર પછીનું મૂત્ર જે થાય તે . . .લગભગ ચાર ઔંસ કાચના 
ગ્લાસમાં ઝીલી લઈ તુરત પીવાનું રાખ્યું. સવારના દશ કે સાડાદશના 
ભોજન પહેલાં એક કલાકે પીવાની વિધિ પૂરી ઘતી. ખોરાકમાં નિર્દોય 
અને હળવો ખોરાક લેવા માંડયો, તળેલો ખોરાક બિલકુલ બંધ કર્યો. 
પરિણામે કબજિયાત જે હતી તે તદ્ન જતી રહી. શરીર હવકું અનૅ દૃઢ 
થતું ગયું. શરીર સુધરતું ગયું તેમ તેમ મન પણ સુધરતું ગયું અને કામ 

૧૧૨ 


બાબતના માનસિક વિચાર કે ચિંતાનો બોજો નહીંવત્‌ થઈ ગયો. માલિસનો 
શ્રૂયોગ નિયમિત ચાલુ છે. પીવાનો પ્રયોગ એક વર્ષ ચાલુ રહ્યો. ” આમ 
મૃત્રપ્રયોગથી તે પોતે લકવાના દરદના ભયમાંથી નિર્ભય બન્યા. મને રૂબરૂ 
મળ્યા ત્યારે એમ પણ કહ્યુ કે માથા પર માલિસ કરવાથી તેમના ધોળ 
વાળ કાળા થવા લાગ્યા છે ર ર 

શ્રી સોનેજીએ મૃત્રનો પ્રયોગ કર્યો તે મને અધૂરો અને અશાસ્રીય 
લાર્યો મૂત્નપ્રયોગ તો ખરી રીતે ચોવીસેય કલાકનો બધો પેશાબ પીવાનો 
હોય છે અને તે ઉપરાત દિવસમા બે કલાક પેશાબથી માલિસ કરવાનુ 
હોય છે રૂબરૂ તેમણૅ મારી પાસે એકરાર કરેલો કે મૂત્રપ્રયોગ સંપૂર્ણ 
અને શાસ્રીય રીતે તેમણે કરેલો નથી જ સાવ અધકચરો ઉપચાર ડરેલો 
છે છતા ધ્યાન ખેંચે તેવી વાત એ છે કે આવા ભાગ્યાતૂટયા પ્રયોગથી 
જો તેમને તેમના વર્ણવ્યા પ્રમાણે “ફાયદો થયો અને લકવાના દરદની 
સભાવનામા નિર્ભય થયા તો જો તે પ્રયોગ સંપૂર્ણ અને શાર્રીય રીતે 
કરવામાં આવે તો તેનુ કેટલુ ચમત્કારી પરિણામે આવે ! 


# 


છ 
ખાબાની ઉધરસ અને શરદી ગઈ 


મારો પૌતન્ન ચિ પ્રશાત જ્યારે જન્મ્યો ત્યારે જા રતલ વજનનો 
હતો બાળકનું સરેરાશ વજન ૭ રતલ હોય છે. જન્મ્યો ત્યારથી જ 
ઉધરસરઅને શરદી ચાલુ. એમ કહેવાય છે કે ડો. અંકલેશ્વરિયાએ બહુ 
ચીવટથી ઇજેકશનો આપી આપી જિવાડયો. ત્યાર પછી તેને ત્રણ વર્ષનો 
થયો ત્યા સુધી ઠડીમાં, તાપમા કે વર્ષામાં શરદી અને કફ સાથે ઉધરસ 
રહ્યા જ કરે અને પદર દિવસ-મહિતે દવા અને ઇંજેક્શન આપવાં પડે, 
શેક કરવો પડે તેમ જ ગરમ કપડામા વીંટાળી રાખવો પડે તેને દવા 
અને ઈજ્ેકશનોને બદલે મૂત્ર પાવાથી આરામ થાય જ એવો વિશ્વાસ 
હોવા છતા તે પીએ જ નહીં. “એ ભૂ ન પિવાય” એસ ડહી સૌ 
અવળું કરી નાખે તેની મરજી વિરુદ્ધ તેનુ મૂત્ર ન પાવાની મેં સલાહ 


૧૧૩ 


આપી, પણ પૅશાબથી તેના શરીરે માલિસ કરવાની સૂચના મેં તેની માને 
આપી; અને તેણે તે પ્રમાણે નિયમિત અમલ કરવા માંડયો અને અનુભવ્યું 
કૅ છેલ્લા ચાર છ માસથી ગયા ચોમાસામાં ભરંવરસાદ અને ચાલુ શરદીમાં 
પણ તેને શરદી કે ઉધરસ કે તાવ આવ્યો નથી. શરીર પણ સારુ થયુ છે. 
શેં તેને કહ્યું: “જો તારા શરીરે ઇન્દુમતિ ભૂ ચોપડે છે ત્યાર પછી 
તને ઉધરસ કે શરદી નથી થતી, પણ તુ ભૂ પીએ તો તને કોઈ રોગ 
થાય નહીં.” ત્યારે તેણે કહ્યુ: “ મારાઃ ભાઈબધોને કહું છું કે મારા દાદા 
કહે કે ગમે તેવો રોગ હોય તો ભૂ પીવાથી સારું થાય.” 

છુ હસ્યો અને પૂછયું: “ત્યારે તું પોતે કેમ પીતો નથી?” તેણૅ 
હસતા હસતાં જવાબ આપ્યો કે, “એ તો બીજાને કહેવાય તો ખગ; પણ 
આપણાથી પિવાય ખરું?” 

મેં કહ્યું: “હા, જે બીજાને કહીએ તે પહેલાં પોતાએ તો કરવું જ 
જોઇએ ને? જે, હું તને કહું છું તે પીઉં છુ અને તે પછી જ તને કહું 
છું. જે, મારા હાથના આ પ્યાલામા શું છે?” તેણે જોયુ અને કહ્યુ “એ 
તો ભૂ છે.” “જે તે હું પી જાઉં છુ; કાંઈ ખોટુ નથી. તને દવા પાય 
છે તેના કરતા સ્વાદ સારો છે અને ગંધ પણ સારી છે” એમ કહી 
તેના દેખતાં હું આશરે ચારેક આંસ પેશાબ પી ગયો તે તુરત ગયો. 
તેની મા પાસેથી લોટી લીધી, તેમાં પેશાબ કર્યો અને તેમાંથી એક ધૂટડૉ 
પી ગયો. તેની ભડક ભાંગી ગઈ. છુ માનું છુ કે હવે તેના સ્વાસ્થ્યનું 
સાધન તેણે મૅળવી લીધુ. 

ત્યાર પછી એક બે મિત્રોએ સને કહ્યુ કે સૂત્રના માલિસથી બાળ- 
લકવા પર અદ્ભુત અસર થાય છે. બાળલકવા મટી જાય છે તેમણે 
પોતાની માહિતી કહી પણ જ્યાં સુધી તેની ખાતરીપૂર્વકની માહિતી મારી 
પાસે ન આવે ત્યાં સુધી હું જાહેર કરવા માગતો નથી 


૧૧૪ 


૮ 
ચામહીની ગરમી અને કટ 


શયા એપ્રિલ માસની આખરસાં મારા એક મિત્ર આણંદવાળા 
ભગવાનદાસ કાશીભાઈ પટેલ મને અહીં મળવા આવેલા. તેમના શરીરે 
નીલારંગનાં મોટાં મોટાં" ગોળ ચકામાં ઊપસી આવેર્લાં તેને માટે તેમને 
ભારે ચિંતા હતી, મેં તેમને મૂત્રચિકિત્સાનો પ્રયોગ કરવાનું સૂચવ્યુ અને 
પ્રયોગની રીત બતાવી, તેમણૅ ઘેર જઈને શરીર પર પેશાબથી માલિસ 
કરવાનુ શરૂ કર્યું સાત દિવસ કર્યા બાદ તેમણે મને પત્ર લખ્યો કે સાત 
દિવસના માલિસથી ૭૫ ટકા ફાયદો થયો છે બધાંય ચાદા રુઝાવા આવ્યા 
છે. હવે મારે આગળ શુ કરવુ? મેં જણાવ્યું કે હજી માલિસ કરો અને 
પેશાબ ને નળનું પાણી લઈ બે ઉપવાસ કરો ઉપવાસ દરમ્યાન ઝાડા 
કૅ ઊલટી થાય તો ગભરાવું નહીં બીજી કાંઈ દવા લેવી નહીં આપો- 
આપ શમી જશે તેમણે તેમ કર્યું અને તા. ૧૨-૫-'૫૮ના શોજ તેમનો 
પત્ર આવ્યો કે, મેં સોળ દિવસ માલિસ કરાવ્યુ અને શનિ-રવિવારે તમારા 
કહેવા પ્રમાણે ઉપવાસ કર્યા ઉપવાસમા બને દિવસ શરીરમાં શકિત હતી. 
ખાસ બેચેની જણાતી ન હતી, રવિવારે ઝાડો પાતળો થયો હતો અને આજે 
સવારે દાતણ કરતી વખતે થોડી ઊલટી થઈ હતી પેટમાં કાઈ ગરબડ થઈ 
નથી કે માથુ દુખ્યુ નથી ઉપવાસમાં બીજે દિવસે કફ થઈ ગયો અને તે 
બહાર નીકળી ગયો હતો. પણ આજે બિલકુલ જ કફ નથી. હવે મારે શું 
કરવુ? એક ચાદું હજુ થોડુ થોડુ રહ્યુ છે. તેને હું માલિસ કરીશ. 
બધી જગાએ માલિસ કરવાની જરૂર છે? 

તેમને મેં જવાબ આપેલો કે, “એક ચાદુ હજી પૂરું ને મટયું 
હોય તો તે શરીરના વ્યાધિનું પ્રતીક છે, માટે તમારે હજુ થોડાક દિવસ 


આખા શરીરે માલિસ કરવું અને એક દિવસનો પાછો ઉપવાસ પેશાબ 
અને પાણી સાધે કરવો” 


૧૧૫ 


તેમણે તેમ કર્યું, બીજા અઠવાડિયે પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજ બોચાસણથી 
આણંદ થઈ પગપાળા અમદાવાદ આવ્યા અને મારે ત્યાં આવ્યા ત્યારે વધાઈ 
આપી કે, ભગવાનદાસની સિકલ બદલાઈ ગઈ. શરીર સારું થયુ છે. આ 
હકીકત સાભળી મને આનંદ થયો. 


૯ 
શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહતું પ્રતીક 


મૂત્રચિડિત્સા અંગેનો સ્વાનુભવવાળો લૅખ વાંચીને આણંદ પાસેના 
મોગરી ગામના શ્રી ચતુરભાઈ ભાઈલાલભાઈ સે માસની અધવચમાં મારી 
પાસે આવ્યા. આણદના એક ભાઈને હૃદયરોગ હતો તેને માટે પ્રયોગ 
શી રીતે કરવો તેની હકીકત મેળવવાને તે ભાઈને લઈને આવેલા 
સેં તેમને બધી હકીકત કહી તેમની સાથે તેમની સોળેક વર્ષની દીકરી હતી, 
મેં પૂછ્યું કે, આ છોડીને કેમ લાવ્યા છો? તેમણે કહ્યું કે તેનો કાન 
ઘણા દિવસથી પાકે છે, ખુબ સણકા નાખે છે અને પરુ નીકળે છે. એટલે 
કાનના સ્પેશિયાલિસ્ટને બતાવવા આવી છે. 


મેં કહ્યું, “કાન પાકવા જેવા દરદને માટે હવે કાનના સ્પેશિયાલિસ્ટ 
શોધવાના રહ્યા? પહેલાં ડમરાનો રસ નિચોવી કાનનું દરદ મટાડતા તમે 
તો ગામડામાં રહો છો પણ છોડીના મનમાં એવું તો ખરુ કે મારા બાપ 
લક્ષાધિપતિ છે અને સો દોઢસો રૂપિયા ખર્ચે તેમાં જ તેમની શોભા ' 
ભાઈ ચતુરભાઈ ચમકચા અને પૂછયું" “એવુ કેમ કહ્યું?” મેં હમતાં 
હસતા કહ્યાં કે, “એને ઘેર લઈ જઈને તેના જ પૅશાબનાં ટીપા 
ચાર દિવસ નાખજે એટલે કાનનું દરદ મટી જશે.” તે બહેન પણ સમજી 
ગઈ, મોગરી પાછી ગઈ. અને ચોથે દિવસૅ પત્ર આવ્યો કે; ત્રણ દિવમ 
ચેશાબનાં ટીપા નાખવાથી કાનના સણકા મટી ગયા છે પણ ઇજી થોડું ઘાડું 
પર નીકળે છે, તેનુ શું કરવું? મેં જણાવ્યુ કે, પેશાબને થોડો ગરમ કરી 
નાની પિચકારીથી કાન ધોઈ નાખવો અને પછી તે જ ગરમ પેશાબનાં 

૧૧૬ 


ટીપાં મૂકી રૂનું પૂમડું મૂકી દેવું અને તેમણે તેમ ડયુ. તુરત ચોથે' દિવસે 


પત્ર આવ્યો : બૅબીના ડાનનું દરદ સવે મટી ગયુ છે? “ 5 

પણ ચતુરભાઈને મનમાં વસી ગયુ કે આ તો દવી દવા! તેમના 
ઘરમા ત્રણ દરદો હતાં: ક હે. ઇં 

(૧) તેમના પત્ની, તેમનુ "શરીર વધારે સ્થૂલ અને પેટમાં દુખાવો 
થાય ર રે 5% ક 

(૨) તેમના.ભાઈનાં પત્નીને પાચ સાત વરસથી સધુપ્રમેહતો રોગ. 

(૩) અને તેમના પુત્રવધૂની કરોડનો ચોથો અને પોચમો મણકો 
ગઠાઈ જઈ, સોજૉ થયેલો અને કરોડ ઉપર પઠ્રો જૉમેલો; તેથી દુ.ખથી 
ઊચુ જોઈ ચલાય નહીં તેમ જ આડુઅવળુ પણ જેંવાય નહીં ચતુ સુવાય 
નહીં, એક બાજુ જ સૂવુ પડે સતત દુખાવાને લીધે ઊંઘ પણ આવે નર્હી; 
આમ ભારે પીડા હતી તે બહેનને મુબઈ લઈ જઈ ડૉકટરની સલાહથી 
ઊડા કિરણોની સારવાર પણ આપેલી પણ કાઈ રાહત મળી નહીં, 
ત્યાથી પાછા આવી આણદ મિશનની હોસ્પિટલમા સાડાત્રણ માસ પ્લાસ્ટર 
ઓફ પેરિસના પાટામા સૂતા રહ્યા, પણ કાઈ ફેર પડયો નહીં દિનપ્રતિ- 
દિન તેનુ દરદ અસહ્ય થઈ પડું. ધરના આ ત્રણે દરદીઓ હતા પેલી 
દીકરીના-કાનને- તદન” આરામ -થયાનો અનુભવ પામેલા ચેતુરભાઈને કોલ્ધા 
બેસી ગઈ અને ઉપરના ત્રણે દરદીને પેશાબથી આખા'શરીર પર માલિસ 
કરવાની 'શરૂઆત. કરી માલિસ કર્યાને અઠેવાડિયુ થયુ હશે ને બ્રણે દરદીને 
ફેર ઘાગ્યો તેમની કાતિ તેજ્સ્વી થવા, લાગી, દુ ખ ઓછુ થવા લાગ્યુ; 
પૅટ સાફ થઈ ખોરાક પચી જાય શરીરે સ્ફૂતિ રહે અને દરદનુ 'દુ,ખ 
ઓછુ જણાય પદર -દિવસના માલિસ પછી 'પુત્રવધૂની કરોડરજ્જુના 
મણકાનો ગઠ્ઠો ઓગળી જવા લાગ્યો આમ ફેરફાર થાય તેથી તેમણે મને 
પૂછીને હુ 'સૂચના' આપુ ત્તે પ્રમાણે કરવા સાડચું ત્રણે દરદીઓએ 
પેશાબથી જરૂર પૂરતા ઉપવાસ પણ ડર્યા અને એક-માસના ગાળામા 
તો માલિસ અને ઉપવાસથી પુત્રવધૂને આરામ થયો” અને પોતાના પતિ 
સાથે કલકત્તા ગયાં ચતુરભાઈની પત્નીનું શરીર સારું થયુ. દુ:ખ 
દૂર થયુ સ્ફંતિ વધી અને તેમના ભાઈના પત્તીનુ મધુપ્રમેહનુ દરદ પણ 

# ૧૧૭ 


હી 


મટી ગયુ. શરીર સારું થયું. હાથપગના વેણાચૂથા શમી ગયા. શરીરની 
ફીકાશ જતી રહી, શોં પર તેજ આવ્યુ અને શરીરમાં શક્તિ આવી, 

શ્રી ચતુરભાઈનો ઉત્સાહ વધ્યો આણદ સાથે સબંધ વધારે. ત્યા 
તેમણૅ મીઠો પ્રચાર શરૂ કર્યો, એટલુ જ નહીં પણ એવું આમંત્રણ પણ 
આપ્યુ કે જેને દૈવી પ્રયોગ કરવો હોય તેમણે મારે ત્યા આવવુ છું બધી 
વ્યવસ્થા કરી આપીશ, આરામ થયે જજે 

શોગરીના ઉપરનાં ત્રણ-ચાર દરદીઓને આરામ થવાથી આણંદ 
અને આજુબાજુનાં ગામોમાં છૂટાછવાયા પ્રયોગો શરૂ થયા, કરમસદના 
મારા એક સગા ડૉકટર છે. તેમની દોરવણી નીચે એક, સાઠ વર્ષની 
ઉમરના ગૃહસ્થને દસ વરસનો દમ મટી ગયો એ વાત તે ડોકટર 
શ્રી પ્રભુદાસ પટેલ મને મળ્યા ત્યારે કહી. 


૧૦ ુ 
હૃદયરોગના દરદી 


શ્રી પ્રાણલાલ નથુભાઈ મોદી, મુંબઈ, ઉંમર વર્ષ ૩૬. ' સંસાર' 
માસિકમાં મૂત્રચિકિત્સાનો મારો અનુભવવાળો લેખ વાંચી મને પત્ર 
લખ્યો. પોતાના શરીરનું વર્ણન કરતા લખે છે કે; તમારો લેખ વાંચી મને 
ઘણો આનંદ થયો; કારણ કે મને આશા બધાઈ છે કે હવે મારા પણ 
દુ.ખનો અત આવશે તમોએ રોગ “પર જે ચિહ્નો બતાવેલ છે અને 
શરૂઆતમાં તમોને ડૉકટરે જે દવા બતાવેલ તે લગભગ બધી રીતે મને પણ 
લાગુ પડે છે. આ રોગની જાણ મને પહેલા-૧૯૫૫માં થયેલ અત્યારે 
બીજી વખત આ રોગ માટે સવા મહિનો થયા હુ પથારીવશ છું આ વખતે 
તો ઈશ્વરે મને બચાવેલો છે; કારણ કે તા. ૨-૬-૫૮ ના શેજ હું સખત 
બીમાર પડેલ, રોગનુ નામ ડૉક્ટરના કહેવા પ્રમાણે ગ િલ્થળ 
12156856 1216041110 49110837 €૦4૪૯૭0૬૦ ૯૧82 ”િ1ઘ€ 
છે. બીજા એક દાકતરે તેનું નામ રિ॥ાળ810 ળતા 31૮06તાડ 
શૂળ €૦૧૭૯૩8૪૪ 0476180 ્યપ'૦ કહેલ છે, ત્યારે તમોને 


૧૧૮ હ 


હૃદયનો દમ ડહે૧ છે. અત્યારે આ રોગ ઉપર મને 1ઝ50%ાલ 
1ઝ0ત70% ₹.€.7. પળટતપત્ત 8 €૦તરણવ% “બતડ €૬ડાઈલ્ડ 
તત્રા ઝતત્ડટાઝ. 8. ૪. 8. (પેશાબનાં ઈજેક્શન), પત્તાં 3 12 
£ દાઝ ઈત 8 “૯૦તળઝાવ્ઝનાં ઇજેક્શનો આપે છે. ડૉક્ટરના 
ટહેવા પ્રમાણે હૃદયની ચૌંદરનો વાલ્વ સંકોચાઈ ગયો છે. નાનપણમાં 
સંવિવા હત્રે તેથી આમ થયું છે નેં ફેક્યાંમાં પાણી ભરાય છે. 

મને «રા પણ ઝડપથ્રી ચાલર્તા અત્રવા કામકાજ કરતાં સખત શ્વા્ર 
સડે છે. જમણું પડખું ભારે રહે છે, ખભામાં સણકા મારી જાય છેં ને 
દુખાવો રહૅ છે. શરીર નલાળું અને ફિક્કું પડી ગયું છે. ઉંમર વર્ષ ૩૯ છે. 

આ બધું લખવાનો હેતુ એ છે કે સારે પણ તમારા જેવો પ્રયોગ 
કરવો છે. પણ અમારા ડોક્ટરને તમારો લેખ વંચાવી સરશાહ લેતાં તેમણે 
ચોખ્ખી ના પાડેલી છે. આ રોગ અસાથ્ય છૅ તેર તેમનું પણ કહેવું છે; 
તેથી આ દરદથી છું કંટાળી ગયો છું. 

છેલ્લે એટલું જ લખવાનું કે આપના દરદર્નાં જે ચિહનો હતાં 

તેવાં «7 ચિહ્નો મને પણ છે. દવા પણ શળતી આવે છે. જ્ઞાત્ર રગના 
નામ વરચે જરા ફરક પડે છે. અમારા ડૉક્ટર પ્રયોગ્‌ કરવાની ના પાડે 
છે. માટૅ તમારી જરા પણુ જવાબદારી વગર છું કરી શકું કે નહી તે 
મને લખશો તો તમારે મોયો ઉપકાર માનીશ. 

તેમના પત્ર પરથી સેં તેઇને મારી જાણ સુજ્વની હકીકત લખી. 
તે ઘરથી તેમણે પ્રયોગ શરુ કરો. વર્તે પત્ર લખી પૂછવા જેવું લાગ્યું તે 
સને પૂછયું. હું જાણતો હતો તે મેં નણાવ્યું. દિવસે દિવસે તેમને ફાયદો 
જણાયો. માલિત્રથી શરૃ કર્યું. પછી પેશ્ઞાબ પીવા માંડયો. તેત્રી તેમને 
ઝડ થયા. પેશાબની છૂટ થવા માંડી એટલે ઉપવાસ પણ. શરૂ ડર્યા. છેવટે. 
તેમણે મને ઓગસ્ટ માસમાં જણાવ્યું કે, “ સને ઘણો. આરાજ થઈ ગયો. 
શરીરે સ્ટાત આવી છે. શાક્ત વધી છે. ઓફિસે રોજ જાઉં છું. ચોળખીતા 
બધા સને કહે છે તમારું શરીર ઘણું ચારુંથયું. છતાં હું હજી ઓફિસ «તાં 
હાળ કે સીટી ચવાની હોય. છે તે ઉતાવળે ચકું છું ત્યારે થોયે થોડે શ્વાસ. 
ચઢે છે.” તે ભાઈને તે દિવ્ય ઝરણનું શૈજનું સૅનન કરવાનું શૈ જણાવ્યું 
અને વીનવ્યા ડે, તમે હમણાં તાજી બૌમારીમાંથી ઊડ્યા તેમ. તમાડું 


૧૧૯ 


હૃદય પણ તાજી” બીમારીમાંથી સા્જું થયું હશે. તેના પર આકરી ડસોટી 
કરી તેને થકવશો નહીં તમે તમારા હૃદયરોગથી છૂટયો ત્તે બદલ તમને 
અભિનંદન. પણ હજી હું વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તમારા 'જેવા ઉપવાસ ડરીને * 
હૃદયરોગને નિમૂંળ કરી શકયો' નથી. 

' ઉપરની હકીકત વાચકમિત્રને પૂરી વાંચવાથી કંટાળો આવે એવો 
હેર હોવા છતાં મેં વિગતે લખી છે; છતાં તે ભાઈએ પોતાના પ્રયોગની 
ઘણી વિગત લખી છે તે મેં લખી નથી, આ ચિકિત્સામાં જે વિધિ 
કરવાની હોય' છે તે હજી મારી સખત' સુચનાઓ ' હોવા, છતાં કોઈએ 
કરી નથી, ચોકસાઈથી પ્રયોગ! થાય તો તેનું પરિણામ થોડા સમંયમા રોગની 
સપૂર્ણ નાબૂદીમાં આવી જાય ,એમ મને અનેકોના અનુભવો' -ઉપરથી 
ખાતરી થઈ છે. આપણને છેલ્લી બે પેઢીઓથી જેમ તેમ જિંદગી 
જીવવાની ટેવની ખાસિયત પડી 'ગઈ છે તેવી'જ કઢગી ખાસિયત રોગની 
સારવાર વિષે પણ પડી છે. હાલની તબીબી | પદ્ધતિમાં દાક્તર કે વૈદ 
પોતાના દરદીને લોકશાહીના' સિદ્ધન્તોને અનુસરીને પૂરેપૂરી સ્વર્તત્રતા - 
સ્વછદે વર્તવાની છૂટઃ આપે છે અને-એ રીતે આપણી સયમશક્તિ ઘટી 
ગઈ છે. આ ચિકિત્સાની સારવાર' જે જે' લોકોએ લીધી છે- તેમણે 
મને એમ જ કહ્યું કે, તમે ના કહો છો પણ,અમૅ બીડી,ચાલુ રાખી છે, 
શિખંડ ખાવાનો ચાલુ રાખ્યો [છે તેમ જ માલિસમાં કે ઉપવસિમા પણ 
અનુકૂળતા પ્રમાણે વર્ત્યા છીએ, છતા અમને તો પૂરો લાભ થયો છે. જયારે 
આ વાત કૅટલાકો તરફથી મેં જાણી ત્યારે મને મારી , જવાબદારી સમજાઈ. 
તે સાથે મૂળ દ્રવ્ય પેશાબ, તેની અમોઘ શકિત પણ સમજાઈ. અનેગીતાજીમા 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનુ કહેલુ યાદ આવ્યુ. આપણો કર્તવ્યધર્મ” બજાવવાનો 
અલ્પ પ્રયત્ન પણ અનેક મોટા ભયમાંથી આપણને બચાવે છે, તો પછી 
પૂરો પ્રયત્ન કરવાથી આપણું કલ્યાણ કેમ ન થાય. , .- 


*&11 


૧૨૦ 


૧૧ 
અતિશય લોહીનું દખાણુ 


ગયા મે માસની આખરમાં અમદાવાદના એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ , 
શ્રી અનુભાઈ શાહ મારી પાસે આવ્યા હુ તેમને પિછાણતો હતો તેમણે 
મને પોતાના'દુ.ખની વાત કરી તેમના પત્નીને ભારે લોહીનું દબાણ હતું 
તેમણે તેની પીડાનું વર્ણન કરવા માડ્યુ એ બહેનની ઉંમર ૪૫ વરસની 
પણ લોહીનું દબાણ ૨૭૦ એ બહેન જીવી શી રીતે શકે? મગજ ભમતું 
રહે માથે સણકા નાખે છ માસથી સહેજ પણ ઊંઘી શકાય નહીં. આખી 
રાત -બૂમબરાડા અને દુ.ખદ ચિત્કાર નાખ્યા કરે ખવાય નહીં શેં 
તેં ભાઈને પૂછયું કે, “ દાક્તરની દવા તો કરી હશે ને? ” તેમણે નિસાસો 
નાખતા કહ્યુ, “અરે શી વાત કરું! તેને સામાન્ય શરદી ' થયેલી તેને 
લીધે કોઈ વખત તાવ પણ આવતો ડૉકટરે તે શરદી કાઢવાનેં ભારે 
ઇંજેકશન આપ્યા સ્પેકટોમાઇસીનના કોર્સ' આપ્યા કર્યા, બીજાં ઇજે- 
કશનો પણં આપ્યાં, પણે શરદી મટી નહીં દિનપ્રતિદિન તેનું દુ“ખં વધ્યે 
ગયુ શુ-દુ'ખ છે તે જ અમને સમજાયુ નહીં એટલે' એક "સારા 
દાક્તરને બતાવી, તેર્મણે તપૉસતાં લોહીનું દબાણ 'જેયુ અને' તે તો હબકી 
ગયા! તેમણે પેલા ડૉક્ટરનેં ઠપકાર્યા કે તમે શરદી માટે ઇંજેકશન 
તો આપ્મા કર્યા, પેણ લોહીનુ દબાણ કોઈ દિવસ! જેયું 'નહીં? આ 
તો. ગજબ થઈ ગયો છે 'આ બાઈ જીવે છે.'શી -રીતે તે જ 
સમજાતુ નથી' તેને લોહીનું દબાણ હાલ ૨૭૦ છે આવા લોહીના-'દબાણ- 
વાળો દરદી જીવી શકે એ જ નવાઈની વાત છે લોહીનુ દબાણ" ઓછું 
થાય તો સમજણ પડે. એટલે શરંદી કે તાવ'એક બાજુ રહ્યા'અને લોહીનુ 
દબાણ ઉતારવાનો 'પ્રયત્ત થવા માડયો.” આગળ વાત-કરતા ભાઈ.અનુભાઈએ 
દુ:ખી દિલથી વર્ણવ્યુ કે, “ લોહીનું દબાણ 'ઉતારવાના 'અથાગ પ્રયત્ન'કર્યાં- 
આજ સુધી ઓછામા ઓછા એક હજાર ઈજેક્શનો તેને આપ્યા હશે પણ 
કાઈ વળ્યુ નહીં. એટલે નિષ્ણાત ડોકટરોએ એવુ નક્કી કર્યું કે, 'ઓપરેશન 

૧૨૧ 


કરી શરીરના શધ્ય ભાગના જ્ઞાનતંતુ કાઢી નાખવામાં આવે તોપણ ચાળીસ 
ટકા આશા રખાય કે લોહીનું દબાણ ઓછું થાય અને ૬૦ ટકા આશા 
અમે ના આપીએ છેવટે તે પણ સ્વીકાર્યું. વાડીલાલ હોસ્પિટલમાં 
ઓપરેશન થયું. છ ક્લાક ઓપરેશન ચાલ્યું અનૅ એક બાજુના જ્ઞાનતતુઓ 
કાઢી નાખ્યા. તે ઓપરેશન ઝઝાતાં પંદર દિવસ પછી બીજી બાજુનુ 
ઓપરેશન ડરી તે બાજુના જ્ઞાનતતુઓ કાઢી નાખ્યાં, ઓપરેશન રુઝાયું 
પણ લોહીનું દબાણ 5૪૦ થી નીચે ઊતર્યું નહીં અને તે પણ દરરોજ 
લોહીનું દબાણ નહીં વધવાની ટીકડીઓ આપીએ તો ૨૪૦ રહે ટીકડીઓ 
ન આપીએ તો ૨૬૦ થાવ. આટલા સુધારાથી કાઈ દરદીને બીજું દરદ 
ઓછું થયું નહીં. શરીરના સણકા, ચડ્કર આવવાં, અનિદ્રા અને ખોરાક ખવાય 
નહીં. બૂમબરાડા અને ચિત્કાર તો હતા તે જ રહ્યા.” 

તે ભાઈએ વળી આગળ ચલાવ્યું: “એટલા માટે છેવટે હું 
તમારી પાસે આવ્યો છું. તમારો મૂત્રચિકિત્સાવાળો લૅખ વાંચી મને એમ 
આશા લાગી કે તમારા પ્રયોગનો એકલો જ ઉપાય બાકી રહ્યો અને 
મને શ્રાદ્ધા છે કે તેના પ્રયોગથી તેનું લોહીનુ દબાણ ઓછું થશે.” 

મેં તેમને કહ્યું કે, તતો જાણો છો કે હું દાક્તર કે વૈદ નથી. 
હું તેનો ધંધો કરતો નથી. પણ કુદરતી સાધન પ્રત્મેની શ્રદ્ધાથી મેં તે 
સાધન અનજમાવ્યુ અને મને તેથી સારી રાહત મળી એટલૅ તમને 
શ્રદ્ધા હોય તો તમે પણ તે પ્રયોગ અજમાવો. પણ હવે દાક્તરોની 
દવાથી તમને મટશે, એવી આશા તમે છોડી દીધી છે? 

તે ભાઈએ નિશ્ચયાત્મક ભાવે કહ્યું. “ હાજી, મેં તો આશા છોડી 
દીધી છે, એટલું જ નહીં પણ દાક્તરો પણ એવું જ કહે છે કે કેસ 
આશાજનક નથી. તેમણૅ તો હાથ ધોઈ નાખ્યા છે. તેથી હું તમારી 
પાસે આવ્યો છું.” 

મેં તેમને પૂછ્યું કે, “એટલે તમે એમ કહેવા માગો છો કે 
તમારાં પત્નીને તમે મરી ગયેલાં માનો છો?” તેમણૅ નિરાશાથી જવાબ 
આપ્યો: “હું તો તેને મરી ગયેલી જ માનું છું, નાહક રિબાય છે 
અને તેની રિબામણીને કારણે અમૅ ઘરમાં કોઈ ઊઘી શકતા નથી 
અને દ.ખી થઈએ છીએ.”. 

૧૨૨ 


ફી 9. 


તે ભાઈનો નિશ્ચય જોઈને મેં તેમને કહ્યુ કે): ઠીક ત્યાર, આ 
્રયોગમાં રસ લૅ છે તેવા દાક્તર પુપ્પૅન્દ્ર ભટ્ટને મળો અને પ્રયોગની 
વિધિ જાણી લો. તમારે તેમને કાઈ ફી આપવાની નહીં. તમને 
પ્રયોગની રીતન્સમજાવશે તે પ્રમાણે શરૂ કરો પણ પ્રયોગ દરમ્યાન કોઈ 
પણ જાતની બીજી દવા તેમને આપવી નહીં, એટલું સાચવજો ” 


તેમણે વળી પૂછયું “પણ તમારો ધોરણે માલિસ કરવાનું કહો 
છો તે સમયમા તેમને દાક્તરની ટીકડીઓ ન આપું તો લોહીનુ દબાણ વધરે 
નહીં ને?” સેં જવાબ આપ્યો કે, “બે ત્રણ દિવસ માલિસ કર્યા પછી 
ટીકડીઓ બંધ કરજો અને શુ થાય છે તે મને જણાવજો ” 
મારી સુચના પ્રમાણે તે ભાઈએ પોતાના ડોકટરને ડે પુ્પેન્ટ્ર 
ભટ્ટ પાસે જઈ પ્રયોગવિધિ .પૂછી લાવવાનું સૂચવ્યું. તેમના ડૉક્ટર 
રૂબરૂ ગયા નહીં પણ ફોનથી પૂછ્યું અને શ્રી અનુભાઈને કહ્યું કે, 
જડ પુખ્પેન્ટ્ર ભટ્ટે પગના તળિયે દિવસમાં બૅ વખત પેશાબથી માલિસ 
કરવાનું કહ્યુ છે” ખરી વાત એ હતી કે દિવસના બે કલાક આખા 
શરીરે માલિસ કરવાની સૂચના તે ડોકટરને પુષ્પેન્ટ્ર ભટ્ટે આપેલી, પણ 
તેમણે ધ્યાનથી સાંભળ્યુ ન હોય કે ગમે તેં કારણે પગને તળિયે જ 
માલિસ કરવાની સૂચના આપી, છતાં મૂળ વસ્તુમાં શકિત એવી વિચક્ષણ 
છે કે તેનો પરચો તુરત બતાવ્યો કેવળ પગને તળિયે જ_ન્રણ દિવસ 
માલિસ કર્યા પછી પેલી ટીકડીઓ બંધ કરી છતા તે બહેનનું લોહીનુ 
દબાણ વર્ધ્યું નહીં તેની ખાતરી થતા ભાઈ અનુભાઈએ રાજી થઈ સને 
ફોન કર્યો અને જણાવ્યુ કે, “પલા ડૉકટરની સૂચના પ્રમાણે પગને 
તળિયે ત્રણ દિવસ પૅશાબથી માલિસ કર્યા બાદ પૅલી ટીકડીઓ આપવાની 
બધ કરી તોપણ લોહીનું દબાણ વધ્યું નથી, પણ સ્થિર રછું છે, એટલે 
હવે તો મારી કાદ્ધા વધી છે કે આ ઉપચારથી તેને મટશે જ. મને 
તમે વારંવાર દોરવણી આપજો” 
ઉપરની તેમની હકીકત સાભળી મને આનદ થયો આજકાલ જોઈએ 
ત્યા લોહીના દબાણની ફરિયાદ વધી પડી છે, છતા આવા ભારે લોહીના 
દબાણનો દાખલો તો જવલ્લે જ હશે આવી ગંભીર બીમારી સુધરી જાય 
નતો આ પ્રશ્ન પ્રત્યે-જનતાનુ લક્ષ જરૂર ખેંચાય એમ લાગવાથી ચેં આ 


૧૨૩ 


પ્રયોગનો એક અનુભવી! જુવાન ભાઈ રણજિતભાઈ પરીખ જેણે કેવળ 
યોગની દૃષ્ટિથી આ પ્રયોગ' છેલ્લા પાંચ વરસથી કરવા માંડયૌ હતો, તેમને 
આ દરદી બહેનની સંભાળ લેવાનું કાંમ સોપ્યું, પેલાં “બહેનને પેશાબ 
પણ બહું થોડો થાય.” ઉપવાસમાં પૅશાબનો જથ્થો ઓછો હોય તો તેમાના 
પૌષ્ટિક ક્ષારો દરદીને ઓછા મળવાથી અશડિત વધે જેમ વધારે પેશાબ 
પીવામાં ,આવે તેમ શરીરને વધારે પોપણ મળે અને વહેલો આરામ થાય. 
એટલે આ ભાઈએ પોતે દૂધ પર રહીને પોતાનો પૅશાબ બહેનના માલિસ 
માટે વાપરવા માડયો અને બહેનનો પોતાનો પેશાબ પાવા માડયો આય 
તો તે બહેન કાંઈ ખાઈ શકતાં નહોતાં. દૂધ સરખુ પણ "પેટમા ટકે નહીં 
પણ પહેલા- દશ દિવસમાં આખા શરીરના,માલિસથી લોહીનુ દબાણ ૨૪૦ 
થી ૨૨૫ ઉપર આવ્યું. છ માસની સતત અનિદ્રા પછી,બૅ ચાર કલાકની ઊંઘ 
આવવા માંડી અને દૂધ પેટર્માં ટકવા માંડયું ,બીજા,દશ દિવસમા શરીરમા 
કોઈ જાતનો દુખાવો , શહ્યો નહીં, લોહીનું દબાણ_૨૦૦ સુધી ઊતર્યું, તે 
બહેનને ભારે રાહત થવા માંડી. બેઠું થવાય, તકિયે બેસી રહેવાય, ઝાડા વાટે 
ખૂબ મળ નીકળવા માડયો; અને રાત્રે ને દિવસે, ઊઘ સારી રીતે આવવા 
માંડી દુ ખને કારણે થતા બુમબરોડા તો બધ થઈ જ,ગયા. આ બધુ છતાં 
એક ચિંતા રહેવા માડી હાથના અને :,પગના સોજાને કાંઈ અસર 
ન થઈ. તે સહેજે ન ઊતરેં, શ્રી અનુભાઈનુ,એવુ કહેવુ -હતુ કે,,વિધવિધ 
પ્રકારનાં ઝેરી ઇજૅકશનોના કારણૅ શી, શી અસર, નહીં થઈ હોય્‌, , તેની 
“શી ખબર? વૈદકના જાણનારાઓને એમ પણ લાગ્યુ,કૅ- બહારનાં ઝેરી 
દ્રવ્યોના જમાવને કારણે કઠોદરનુ દરદ લાગુ પડયું હોય. હૃદય અને કીડની 
ઊૂત્રપિડ પણ નિયમિત કામ નહોતા આપતાં. એટલે, લોહીનુ દબાણ 
ઓછું થવ માડરથું પણ હાથપગના સોજા ઊતરે નહીં છતા પ્રયત્ન ચાલું 
રહ્યો. છ અઠવાડિયાના અંતે લોહીનું દબાણ ૧૫૦ પર આવ્યુ ૪૫ 
વરસની ઉમરના પ્રમાણમા એ વધારે ન ગણાય એટલે હવે લોણીનું દબાણ 
સામાન્ય થયા પછી સોજાનુ દરદ મુખ્ય બની ગયુ. ઉપવાસ તો બહુ ખચાય 
તેમ' નહોતું. એટલે થોડું થોડું મગનું પાણી અને દૂધ આપવા માર્યુ 
ગ્રાલિસ 'તો ચાલુ હસતું. પણ તેમણે પાણી બિલકુલ નહોતું પીવાનું; કારણ 
કે પાણી તો કાઢવાનુ હતુ પણ લાબા દિવસમા દરદીને પણ ઉતાવળ 
૧૨૪ 


થઈ આવી અને જે ભાઈ તેમની સારવારમાં હતા તેમણે મને કહ્યું 
કે, “કાકા, આ તો ગજબ થાય છે. છાનુછપનું પાણી વગેરે ખૂબ પિવાય 
છે અને દરદી સંયમમાં રહે એમ લાગતુ નથી” મેં ભાઈ અનુભાઈને 
આ અગે પૂછ્યું ત્યારે તેમણે પણ કહ્યું કે, “ કાકા, શુ થાય? હુ તો 
આખો દિવસ ઔફિસમા હોઉં, ઘેર શું થાયછે તેની મને ખબર નથી. 
હું વારંવાર ચેતવણી આપું -છું ” 

આ પ્રસંગે મને લાગ્યું કે આવી રીતે કામ થાય નહીં. નામોશી 
આવે. ભાઈ રણજ્તભાઈને સુચના કરી કે, “સારવાર છોડી દો 
લોહીનું દબાણ ૨૬૦ થી ૧૫૦ આવી ગયુ એટલૅ આપણો પ્રયોગ તો 
સપૂર્ણ સફળ ગણાય.” ત્યાર બાદ કોઈ વૈદ્યની સારવારમાં સવા મહિનો 
તે બહેન રહ્યાં અને કમનસીબે મુત્યુ પામ્યાં. આ પ્રયોગ મારી દૃષ્ટિએ 'તો 
સફળ ગણાય. મૃત્યુ રોકવાની શક્તિ પણ સૂત્રમાં છે તેવો મારો દાવો 
નથી અને કેવળ લોહીનું દબાણ ઓછુ એટલે ૧૭૦-૧૭૫ થાય તોપણ 
દરદીને આરામ થઈ જાય એવીનિષ્ણાત દાક્તરોની માન્યતા હતી. અને 
તે હેતુથી બાર કલાકના ઓપરેશનથી શ્ઞાનતંતુઓનૅ કાઢી નાખ્યા છતાં _ 
તે લોહીનું દબાણ ઓછુ ન થયુ. તેને કારણે દાક્તરોએ પણ હાથ 
ધોઈ નાખ્યા હતા. તે લોહીનું દબાણ ૨૬૦ થી ૧૫૦ સુધી આવી 
ગયુ અને દરદીનુ બધુ દુ ખ મટી ગયુ એ કાઈ મૂન્નની જેવી તેવી શકિત 
ન ગણાય અને વળી નિરાંતે, વગર પીડાએ મૃત્યુ પામ્યાં. આ પ્રયોગને 
પૂરો યશ નહીં મળવાનો હોય એટલે અગર તો તે દરદીના મૃત્યુનો 
અપયશ આ પ્રયોગને શીરે નહીં આવવા દેવો હોય એટલે તે દરદીની 
સારવાર છોડી દેવાની બુદ્ધિ પ્રભુએ મને સુઝાડી, કારણ કે મને તેમાં 
મમત્વ ન હતુ આ કેસ બરોબર સમજાય એટલા માટે વિગતે મેં આપ્યો 
છે. આવા કેસોમાથી આ મૂત્રચિકિત્સાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ આપણે ઊભી 


કરવાની છે આવા કૅસ્‌ો ભવિષ્યમાં મૂત્રચિકિત્સાના કોઈ પણ ઉત્સાહી 
સંશોધકોને માર્ગદર્શક થઈ પડે ી 


૧રપ 


૧૨ 
ગળાની ગાંઠો 


ઘણાં નાના મોર્ટાઓને ગળામાં ગાંઠો થાય છે કેટલીક વખતે તે 
ક્ષયની હોય છે, કેટલીક વખત કેન્સરની હોય છે અને કેટલીક વખત સાદી 
હોય છે, છતાં તેનાથી દરદીનુ ગળુ સૂજી જાય છે. ખાવામાં મુશ્કેલી પડે છે. 
તેના મો અને આંખો પણ સૂજી જાય છે. આવી ગાંઠોને ઇન્જેકશનો કૅ 
ઓપરેશનથી છછેડવામા આવે અને તાત્કાલિક સાદા ઉપચારોથી મટાડી ન 
દેવાય તો તેં કૈન્સરનુ રૂપ પકડે છે એમ ઘણાંનો અનુભવ છે સાબરમતી 
હરિજન આશ્રામમા રહેતા શ્રી જૂઠાભાઈ અમરશી શાહનો છોકરો નામે ભરત, 
ઉમર વર્ષ ૧૪ની, તેને ગળામા બને બાજુએ બે ગાઠો થયેલી. મોઢુ સૂજી ગયું 
હતું અને પાણી પીતાં પણ તકલીફ પડતી તેથી ગભરાઈને ઓળખીતા 
ડૉક્ટર પાસે તેને લઈ ગયા. ડૅ.કટરે તેને તપાસીને તુરત સૂચના કરી કૅ 
તેને તાત્કાલિક ગુલાબબાઈ હોસ્પિટલમાં જ્યા ડૉ સુમન શાહ તેં વખતે 
હતા, તેની પાસે લઈ જવો તે ડૉકેટરે જૂઠાભાઈને એમ કહ્યુ કે તે પોતે 
તે છોકરાને દવા આપે પણ એ ગાઠો ગળાની અદર પાકી જાય અને 
ફૂટી જાય તો શરીરનુ જેખમ આવી જાય માટે ડૉ. સુમનની સલાહથી 
તે જે ઇન્જેકશન કે બીજી સારવાર સૂચવશે તેં મુજબ પછી કરીશુ. 
ડૉકટરની વાતથી ગભરાઈને શ્રી જૂઠાભાઈ પોતાના છોકરાને લઈને તે 
હોસ્પિટલમા ગયા ત્યારે જાણ્યુ કે ડૉકટર પોતે બહાર નીકળી ગયા હતા. 
પણ બીજા માણસોએ કહ્યુ કૅ બપોરે બીજા કોઈ ડૉકટર મળશે. તેને એ 
છોકરાને બતાવજો, કારણ કે ડૉ સુમન શાહ હવે બૅ ત્રણ દિવસ પછી 
આવશે. બીજા ડૉકટરને બતાવવાની તેની ઇચ્છા ન હતી એટલે એ ભાઈ 
પોતાના છોકરાને લઈને ડે! સુમનના ખાનગી દવાખાનામાં ગયા, બપોરના 
બાર વાગી જવાથી ડોકટર ત્યાથી પણ પોતાને ઘેર જવાને નીકળી ગયા હતા 
એટલે બાપ-દીકરો થાકીને ઘેર પાછા ગયા શ્રી જૂઠાભાઈ પાસે તે વખર્ત 
રો. આર્મસ્ટ્રોગનુ પુસ્તક “વોટર ઓફ લાઈફ' હતું તે તેમણે ચીવટથી 
વાચવા માડયુ પુસ્તકમાં ગળાની આવી જાતની ગાઠો સાટે બહુ જ 

૧૨૬ 


ખાતરીપૂર્વક લખેલુ છે કે; તે મૂત્રચિકિત્સાથી જલદી ઓગળી જાય છે તેથી 
તેમણે “પોતાના દીકરાને એ સૂત્રપ્રયોગની વાત કરી અને તેને સમજાવવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો રોજ દવાખાને જવુ, રોજનાં પાચસાત ઇન્જેકશનો લેવાં 
અને મોટા ખર્ચમાં ઊતરવુ, તેના કરતા મૂત્રપ્રયોગ કરવો એ જ સાણું છે. 
બધી તકલીફોમાથી બચી જવાશે. કદાચ ઓપરેશન કરવાનુ પણ કહે એમ 
થાય તો જોખમ પણ ખરુ બાપની વાત છોકરો સમેજ્યો અને આ પ્રયોગ 
કરવાનુ સ્વીકાર્યુ. ભરતભાઈ પોતાના પેશાબનો એક ઘૂટડો મો બગાડીને 
પી ગયો. પરતુ માની લીધેલી સૂગને લીધે તુરત ઊલટી થઈ, ઊલટીથી 
કેટલોક પેશાબ બહાર નીકળી આવ્યો છતાં તે દિવસે તેને કાઈ પીડા 
નહીં થવાથી અને તેના પિતાના વારંવાર કહેવાથી બીજે દિવસે તેણે 
વધારે પેશાબ લીધો તેને ઊલટી ન થઈ અને દરદમા ઠીક રાહત મળી 
આને કારણે તેને શ્રદ્ધા આવી કે તેને ઠીક થશે. ત્રીજે દિવસે તે ભાઈ 
છથી આઠ ઔંસ પેશાબ આખો મીંચીને ગટગટાવી ગયો ત્રણ જ દિવસમા 
આઠ આની દરદ ઓછુ થઈ ગયુ બીજા પાચ છ દિવસ વધુ આ પ્રયોગ 
ચાલુ રાખવાથી છઠ્ઠે દિવસે તો તેના ગળાની બને ગાઠો ઓગળી ગઈ શ્રી 
જૂઠાભાઈ જણાવે છે કે, આ પ્રસગથી અમને આ પ્રયોગ ઉપર ઘણી 
શ્રદ્ધા ચોટી છે આમ આ પ્રયોગ તેની બાબતમા સફળ થયો છે. 


૧૩ 
ચામડીનું દર્દ 


ઉપરના જ શ્રી જૂઠાભાઈ શાહે પોતાના શરીર પર ભયકર ગરમી 
ઊપસી આવેલી તેં પર સફળ પ્રયોગ કર્યો તેનો હેવાલ તેમણે પોતે 
આપ્યો છે તેમની ઉમર ૭૭ વર્ષની છે ત્રણેક માસ ઉપર તેમણે શરીર 
પર પેશાબથી માલિસ કરવાનું અને પેશાબ દરરોજ એક બે વખત 
પીવાનુ શરૂ કરેલું તે દરમ્યાન આખા શરીર પર શીતળાની માફક મોટા 
પીલુ જેવા ફોલ્લા ઊપસી આવ્યા આખા શરીર પર આગળી મૂડવા 
જેવી પણ જગા ખાલી નહીં હાથે અને પગે ઘણો દુખાવો શરૂ થયો. 


૧૨૭ 


તેથી તેમણે મૂત્ર અને પાણી સાથેના" ત્રણ ઉપવાસ "કરવાનો નિર્ણય કર્યો, 
ફોલ્લાના કારણે શરીર પર માલિસ તો થઈ શકે નહીં, જેથી મૂત્ર ચૌપડવાનો 
નિશ્ચય કર્યો. આ પ્રયોગમાં તેમને ભારે શ્રદ્ધા હોવાથી તે સુજબ સારવાર 
ચાલુ રાખી, શરીરની સ્થિતિ એવી હતી કે બીજૉ કોઈ માણસ જુએ 
તો એમ જ ડહે કે તેમને ચૅપી રોગની હૅસ્પિટલમા લઈ જવા જોઈએ, 
પણ તેમણે કોઈ પણ વૈદ-ડૅ.કટરની સલાહ લીધા સિવાય સપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી 
પ્રયોગ ચાલુ રાખ્યો. 


7 


ઉપવાસ દરમ્યાન દિવસમાં જેટલો પેશાબ થાય તે બધો તે પી 
જતા અને બૅ ત્રણ દિવસનો વાસી પૅશાબ રાખી મૂકેલો તેનો ઉપયોગ 
શરીર પર ચોપડવામાં કરતા. વચ્ચે છઠ્દે દિવસે રોગનો ઉપદ્રવ ખૂબ જ 
જણાયો અને પગે સોજા પણ આવી ગયા, એમણે જેયુ કે શરીરની ગરમી 
ઉપર કૅવળ પેશાબ સીંચવાથી પૅશાબનો ગુણ દાખવતો નથી, તેથી તેમણે 
પોતાના એક મિત્ર પાસે પેશાબનું ચોળીને શરીર પર માલિસ કરાવ્યુ તેને 
લીધે પાકેલા ફોલ્લા બધા કૂટી ગયા આખા શરીરે જાણે પરુ-પાચ ચોપડરયું 
હોય એવો સફેદ લેપ જણાયો. પણ પછી તુરત નવશેકા પાણીથી નાહી 
નાખી શરીર સ્વચ્છ કર્યુ. આથી ઘણી જ રાહત થઈ. પાંચ છ દિવસ 
સુધી જૂના નવા ફોલ્લામાથી પરુ નીકળી જવાથી રૂઝ આવવા લાગી અને 
શરીર સારું થઈ ગયુ. બે દિવસ પછી તો તેમની હમેશની કામગીરી શરૂ 
કરી દીધી. 


આ કિસ્સામાં વિશેષ વિગત આપતા શ્રી જૂઠાભાઈ જણાવે છે કે, 
સેં મારી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ ઉપવાસ કરેલા નહીં, કેમ કે જે 
એક જ દિવસ ખાધા વિનાનો જાય તો શરીરે પુષ્કળ અર્શકૃત આવી 
જતી. પરતુ પેશાબ સાથૅના આ ત્રણ દિવસના ઉપવાસ વખતે મને 
જરાય અશક્તિ જણાઈ નહોતી અને થોડું થોડુ ફરી પણ શકતો હતો. 
આથી મને શ્રદ્ધા ઊપજી છે કે ચામડીના દરદોમા આ મૃત્રપ્રયોગ રામબાણ 
અને સહેલો ઉપાય છે. મારી સર્વને ભલામણ છે કે આ સચોટ અનં 
બિનખર્ચાળ ઉપાય અજમાવીને ચામડીના દરદોમા ફાયદો ઉઠાવે અને બીજી 
ખરચાળ દવાઓ અને હેરાનગતિથી બચે. 


૧૨૮ 


જો હુ ડૉકટરી'દવાઓ પાઇળ પડયો હોત તો મોટા ખર્ચમાં ઊતરત 
આખુ કુટુંબ મારી સારવાર પાછળ હેરાન હેરાન થઈ જાત" આ દરદર્મા 
તો મેં મારા સગાઓને કે દીકરીઓને પણ ખબર જાણી જોઈને આપી 
ન હતી, કેમ કે મારે તેમને હેરાનગતિમાંથી બચાવવા હતા આ રીતે 
સેં મારુ ચામડીનુ ભયકર દરદ શાન્તિથી મટાડર્યું. 
તા ૧૦-૧૦-૫૮. 


ઉપરના હેવાલનો છુ પોતે સાક્ષી છુ. એક દિવસ હું આશ્રામ 
તરફ ફરવા ગયેલો. ત્યા મેં તેની બીમારીની વાત જાણી હુ તેમને 
જોવા ગયો તેમની ભયંકર દશા જોઈને હુ ત્રાસી ગયો અને મને ચિંતા 
થઈ કે આનુ પરિણામ શુ આવશે! પણ પાચ દિવસ બાદ જ્યારે સેં 
ભાઈ જૂઠાભાઈને જોયા ત્યારે મને તેમનું શરીર જોઈને આશ્ચર્ય થયુ. 
શરીરના કોઈ ભાગ ઉપર દરદની નિશાની નહીં અને ચામડી તેજરવી તથા 
સુવાળી જણાઈ. ૭૭ વર્ષની ઉંમરે આવી બીમારી પછી પણ પાચ પાંચ 
સાઈલની મુસાફરી કરીને ખરા ધીખતા તાપમા મોટી તાલવાળા ખુલ્લા માથે 
માથા ઉપર વસ્નો ટ્કડો નાખીને શી જૂઠાભાઈને પાછા મારી પાસૅ 
આવેલા જોયા ત્યારે મેં તેમનુ ખમીર તો જોયુ પણ સાથે સાથે માનવ- 
મૂત્રના ખમીરની પણ મને વિશેષ ખાતરી થઈ. 


૧૪ દ 
પેટના દુખાવો 


અસલાલીના રહીશ અને અમદાવાદમા રહેતા ભાઈ લાલજીભાઈ 
હીરાભાઈ પટેલ ઉંમર વર્ષ ૪૩ની વર્તમાનપત્રોમા મારા મૂત્રચિકિત્સાના 
સ્વાનુભવની કથા વાચીને તેમણૅ પોતાની મેળે પોતાને જેમ સૂઝ્યું તે 
પ્રમાણે પોતાનુ દખ દૂર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો તેમને સાર થયા બાદ બે 
માસે મારા એક પરરિચિત ભાઈ સાથે મને મળવા આવ્યા અને પોતે 
જે પ્રયોગ કર્યો અને તેનાથી જે આરામ થયો તેની વાત કરી પછી 
પોતે પોતાના દરદને નિર્મૂળ કરવાને મૃત્રચિકિત્સાનો ઉપચાર કર્મો તેનો હેવાલ 
મને લખી મોકલ્યો તે ભાઈને પાચ વર્ષથી આતરડાની તથા પાચનશકિત 


૧૨૯ 


જા 


મદ હોવાની ફરિયાદ હતી. દર વર્ષે ડોક્ટરની દવા કરાવવી પડતી અને 
એક બે માસની દવાથી કદાથ આરામ થતો, પણ પાછું એનુ એ જ 
દરદ ઊભરાયા કરતુ. આખરે તે ભાઈ આધિડ રીતે અને શારીરિક દૃષ્ટિએ 
ઘણા કંટાળી ગયા અને અતે ગઈ દિવાળીએ તેમણે ડૉકટરની દવા લેવાની 
બંધ કરી. પણ ઉનાળામાં વળી પાછા તે બીમાર પડયા. તે દરમ્યાન 
મારા પ્રયોગવાળો લેખ તેમના વાચવામાં આવ્યો તેમણૅ મારી સલાહ 
કે સૂચના વગેરે મેળવ્યા સિવાય પોતાની જાત ઉપર તે પ્રયોગ શરૃ કર્યો 
અને તેમને બરાબર દોઢ માસમાં સંપૂર્ણ આરામ થયો. 


વિશેષમાં આ ભાઈ લખે છે કે, “આ પ્રયોગથી મને દમતી 
જે સાધારણ અસર હતી તે મટી ગઈ છે. ફક્ત આ મૂત્રપ્રયોગમા શ્રદ્ધ 
અને આત્મ્સંયમની જરૂર છેં. મને પોતાને તો અનુભવે લાગ્યુ છે કે 
શાસ્રીય રીતે મુ. રાવજીકાકાએ જે સલાહ-સૂચના પોતાના લેખમાં આપી 
છે તે પ્રમાણે મેં પ્રયોગ કર્યો હોત તો આટલો લાબો વખત આ પ્રયોગ 
મારે કરવો પડયો ન હોત. 


મારા મનની નિર્બળતાને કારણે હું બીડી તથા ખાંડ છોડી શકયો 
નહોતો. જે આ બે વસ્તુ છોડી હોત તો મને અવશ્ય વહેલો ફાયદો થયો 
હોત એમ મનેં લાગે છે. મેં નીચે પ્રમાણે પ્રયોગની શરૂઆત કરી હતી . 


શરૂઆતમાં આઠ દિવસ સુધી સવારથી સાજ સુધી બધો જ પેશાબ 
મેં પીધો હતો. પછી ધીમે ધીમે ચાર વખત દિવસમાં પીતો હતો અને 
છેલ્લા દશ દિવસમા તો સવારમાં વહેલો એક જ વખત લેતો હતો તેનાથી 
પેટમાનો ગૅસ તથા કબજિયાત રહેતી હતી તેમાં ઘણો ફાયદો જણાયો. 
અને એક માસ સુધી દરરોજ રાતનો પેશાબ રાખી મૂકીને બીજે દિવસે 
રાત્રે તથા સવારમાં અડધો અડધો કલાક આખા શરીરે માલિસ કરતો હતો 
જેટલો પીવાથી ફાયદો થયો હતો તેટલો જ માલિસથી પણ ફાયદો થયો હતો 
માલિસથી મારી ચામડીના રગમાં ફેર જણાયો અને પગનાં તળિયામાં 
પહેલાં ખૂબ જ પસીનો થતો હતો તે હવે બિલકુલ થતો નથી અંને 
પગના તળિયાંની ચાથડી પણ સુંવાળી અને સારી થઈ ગઈ મોદા 
ઉપર ગરમી અને ફોલ્લીઓ હતી તે પણ મટી ગઈ. 


ક ૧૩૦ 


બીજું કેડમાં જે કળતર થતુ હતુ તે પણ નાબૂદ થયુ. આજે છું 
સપૂર્ણ સારી રીતે કામ કરી શકું તેવી સ્થિતિમાં છું અને આજે દિવસના 
ચૌદ ક્લાક કામ કરુ છુ. 


મારી બૌમારીના ટાઈમે હું નિરાશ અને સુસ્ત્પણે બેસી રહેતો હતો. 
આજે કોઈ પણ જાતની નબળાઈ નથી અને સપૂર્ણ સ્ફતિથી કામ 
કરુ છુ.” 
તા ૧૫-૧૦-૫૮ 


સદરહુ ભાઈએ આપેલા હેવાલનો છેવટનો ભાગ --તેમણે પ્રયોગ 
કેવી રીતે કર્યો તે વર્ણન તેમની જ ભાષામા શબ્દેશબ્દ મેં ઉપર 
આપેલ છે. તેમાં તેમણે કરેલા એકરારથી તેમની નિખાલસતાનાં દર્શન 
થાય છે મૂત્રચિકિત્સાના પ્રયોગમાં રાખવી જોઈતી ચોકસાઈ અને પાળવી 
જોઈતી પરહેજીમાં તે બિલકુલ બેદરકાર રહ્યા છે અને આપણા લોકોમાં 
ચોકસાઈની જે ખામી છે તેનુ દૃષ્ટાત તેમણે પૂરું પાડયું છે છતાયે 
તેમણૅ કરેલા પ્રયોગથી લાભ તો થયો જ, તેમનુ કહેવુ તેદ્ન વાજબી છે 
કે, જે તેમણે સૂચવેલી પરહેજી પાળી હોત તો તેમનુ જે દરદ દોઢ માસમાં 
મટર્ચું તેનો આઠ દસ દિવસમાં નિકાલ આવી ગયો હોત આ ઉપરથી 
જેમને અનુભવ થયો હોય તે મૂત્રની અમોઘ શકિત સમજી શકે પણ 
જગતભરના વૈદકીય મહાવિદ્યાલયોમાં નિષ્ણાત થયેલા દાક્તરો આ વાત 
શી રીતે સમજી શકે? અને એ નિષ્ણાતો તે અણઘડ ગણાતા માણસના 
અનુભવને મૂર્ખાઈ સમજે તો તે અણઘડ માણસના દિલમા સામેના વિષે 
જે ભાવ પેદા થાય તેમાં તેનો શો દોષ? 


આ વર્ણન પૂરું કરતાં એક જણવા જેવી વાત જણાવુ . સદર 
લાલભાઈ પ્રયોગ કરી સારા થયા પછી મને મળવા આવ્યા અને પોતાના 
અનુભવની મને વાત કરી, ત્યારે મેં તેમને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન કર્યો કે. 
“તમને પૅશાબ પીતાં સૂગ ન આવી?” મારો પ્રશ્ન સાભળી તેમણે 
પોતાની વૌતકકથા મને કહી સભળાવી તેમણે કહ્યુ કે, હુ જ્યારે દસ 
બાર વરસનો હોઇશ ત્યારે મારા શરીર પર બધેય અછબડા જેવા મોટા 
ફોલ્લા ઊપસી આવેલા મને બહુ દરદ થતુ મારા ગામના એક વૃદ્ધ 


૧૩૧ 


બ 


વૈદે મારા પિતાને દવા બતાવી કે તેણે ત્રણ-ચાર દિવસ ગધેડાનુ મૂતર 
પવાય તો તે ફોલ્લા શમી જશે. પણ ગધેડાનું મૂતર છે એવું હુ જાણું તો 
હું તે નહીં પીઉ એવી મારા પિતાને ખાતરી હતી તેથી એક દિવસ સવારે 


ભ 


તૈયાર થઈને તેઓ મને કહેવા લાગ્યા કે હું અમદાવાદ જાઉ છુ, 
બપોરે પાછો આવીશ. અસુંક તમુકનેૅ મળવુ છૅ અને કોઈ ડોકટને 
તારા ફોલ્લાની વાતે કરી દવા પણ લેતો આવુ; એમ કહી તે ઘર બહાર 
ગયા અને સીધા કુંભારવાડામા ગયા. એક કુંભારને કહ્યું કે, “ હું થોડી 
વારમાં આવુ છું તે દરમ્યાન ગવેડાનું મૂતર ઝીલીને-આ શીશીમાં ભરી 
મૂકજે.” પછી ત્યાથી સીમમાં --ખેતરમાં ગયા અને બપોરના બારેક વાગ્યે 
શીશો લઈને આવ્યા, અને કહેવા માંડ્યું કે, “ ફ્લાણા ભાઈ ના મળ્યા, 
ફલાણા ભાઈએ વાયદો કર્યો. છેવટે ડૉક્ટર પાસે જઈને આ પીવાની 
દવા લેતો આવ્યો છુ. દરરોજ અમદાવાદ જવુ ના પડે એટલે ચાર દિવસની 
સામટી દવા લેતો આવ્યો છું.” એમ કહીને મને ચાના પ્યાલામાં દવા 
કાઢી આપી.. હું મોં કટાણું કરી પી ગયો ચારેય દિવસ એ જ દવા 
પીધી અને મારી ગરમી શમી ગઈ. સને પૂરો આરામ થયો પછી મેં 
જાણ્યુ કે મેં જે દવા પીધી તે દાક્તરની દવા નહોતી પણ ગધેડાનુ 
મૂતર હતું. હવૅ બોલો, અજાણતાં ગધેડાનું મૂતર પણ પીધુ છે, તો 
આપમેળે જાણીને મારું પોતાનું મૂતર પીઉ તેમાં સૂગ શાની? મે તો 
એના કરતાય વધારે ગધવાળી અને વધારે બેસ્વાદ ઘણી દવાઓ 
પીધી છે.” 


૧૩૨ 


વ્પ્‌ 
આંખના દુખાવો 


અમદાવાદના એન્ટિકરપ્શન ખાતાના એક પોલીસ અમલદાર 
શ્રી દેસાઈ બેઅઢી માસથી ઓંખના દરદથી પીડાતા. બને આંખો દુખ્યા 
ડરે અને કાયમ માટે લાલચોળ રહૅ ઘરગથ્થુ દવાઓ કર્યા કરે; પણ કાંઈ જ : 
આરામ ને થયો છેવટે કંટાળીને આંખના નિષ્ણાત પાસે તેં ભાઈ 
ગયા તેમણે આંખ તપાસીને દવા લખી આપી આંખ તપાસ્યાના 
પાચ કૃપિયા ખરા અતે દવાના અઢી રૂપિયા ખર્સ્યા વીસ દિવસ 
સુધી તે દવા અજમાવી પણ કાંઈ રાહત મળી નહીં આંખનો દુખાવો 
અને બળતરા ચાલુ રહ્યાં એક દિવસ તે ભાઈ મને મળવા આવ્યા. 
તેમની આખો જોઈ મૈં તેમને પૂછ્યું તેમણે પોતાની પીડાનું વર્ણન 
કર્યું. મેં તેમને સલાહ આપી કે આંખ ધોવાની કાચની પ્યાલી આવે છે 
તેમાં તમારો તાજો પેશાબ ભરી તેમાં આખો વારાફરતી 'બોળીને ઉઘાડો 
અનૅ બધ કરો દરરોજ સવાર, બપોર અને સાજ એમ ત્રણ વખત 
દરેક આંખ પાંચ પાંચ મિનિટ બોળી રાખો તમને આરામ થઈ જશે. 
અને તેમણે તેમ કર્યું. જોકે તેમણે તો મારી સૂચના કરતાં ઓછો સમય 
તે સારવારમાં આપ્યો છે, છતાં તેમને આરામ થયો પોતાનો છૅવાલ 
લખતા તે'ગીગાભાઈ દેસાઈ લખે છે કે," ર 

“આપની સલાહર્માં શ્રદ્ધા રાખી મૈં'ત્યાર બાદ દિવસમાં ત્રણ 
વખત ત્રણથી ચાર મિનિટ માટે પેશાબમાં વારાફરતી બને આખો બોળી 
રાખવાનો પ્રયોગ શરૂ કર્યોઃ તેનુ અદ્ભુત પરિણામ આવ્યું. એક જ 
અઠવાડિયાના ટૂંક સમયમાં આ પ્રયોગથી મને સપૂર્ણ આરામ થયો. 
આખોમા બળતરા થતી હતી તે બધ થઈ લાલાશ દૂર થઈ હજી મારો 
પ્રયોગ ચાલુ છે મને તો અનુભવે આ પ્રયોગ આશીર્વાદરૂપ લાગે છે 
અને તે બાબત છું આપનો અત્યત ણી છુ મારી આપશ્રીને પ્રાર્થના 
છે કે આનો વધારે પ્રચાર થાય અને ફેલાવો થાય તો મારા જેવા 
અનેક માટે તે આશીર્વાદૂપ થઈ પડશે ” 

તા ૧૬-૧૦-૫૮ 


૧૩૩ 


૧૬ 
નાની જીભનું કૅન્સર 


શને મૃત્રચિકિત્સાનો સહેજેય ખ્યાલ નહીં તે સમયનો, સને 
૧૯૫૪ ની સાલનો, એક કિસ્સો છે. અમદાવાદના નિવાસી શ્રી છન્નાલાલ 
તુલસીદાસ પટેલ ઉંમર ૫૧ વરસની; હાલ શ્રી ચિમનલાલ મંગળદાસ 
એન્ડ કંપની લાલ દરવાજાની પેઢીમાં મુનીમ તરીકે કામ કરે છે. તેમને મો 
અંદરની નાની જીભને કૅન્સર થયેલુ એ જ પેઢીમાં કામ કરતા ભાઈ 
બાબુભાઈ સોની નામના જુવાનને વૈદકશાસ્રનો શોખ તેમણે જુદા જુદા 
અખતરા કરવાનું જ્ઞાન મેળવતાં સ્વ. આર્મસ્ટ્રાગનુ ' વોટર ઓફ લાઈફ' 
નામનું પુસ્તક મેળવ્યું અને વાંચ્યું. તેમને શ્રદ્ધા બેઠી, એટલે પોતાની 
સાથે કામ કરતા શ્રી છન્નાલાલને મૂત્રચિકિત્સા અજમાવવા સમજાવ્યા, 
ભાઈ છન્નાલાલ સમજ્યા અને તેમણે તે પ્રયોગ કર્યો. તેમને સારું થયું ત્રણ 
વર્ષ પછી મૂત્રચિકિત્સા વિષે મેં મારો અનુભવ લખ્યો તે વાંચીને ભાઈ 
બાબુભાઈ સોની શ્રી છન્નાલાલને લઈને મારી પાસે આવ્યા અને 
શ્રી છન્નાલાલે મૂત્રપ્રયોગ અગે પોતાનો અનુભવ બહુ વિશ્વાસ અને 
હિમતથી કહ્યો. પછી તેમણે મને જે કહ્યું તે ચોકસાઈથી મને લખી 
મોકલ્યું, જે તેમના શબ્દોમાં હું નીચે આપુ છુઃ 

“સને ૧૯૫૪ની સાલમાં મને મારી ઉપરની જીભ ઉપર એક ચાંદી 
પડેલી જણાઈ જ્યારે હું ખોરાક લેતો ત્યારે મને બળતરાં થતી અને 
પાણી પીવા જતાં પણ બળતરા થતી. આ બાબત માટે એના ખાસ ડોકટરને 
બતાવ્યુ અને તેમની સૂચના અનુસાર દવા લીધી, પરંતુ મને કાઈ ખાસ 
ફેરફાર લાગ્યો-નહીં હું અવારનવાર જુદા જુદા ડૉકટરોની સલાહ લેતો, 
પણ રોગ શુ હતો તે કોઈ કહેતું નહીં ત્યાર બાદ શ્રી બાબુભાઈ ઓચ્છવ- 
લાલ સોનીએ પેશાબની મહત્તા ઉપરનુ એક અંગ્રેજી પુસ્તક મોકલ્યુ 
અને પેશાબ પીવા માટે સમજાવ્યુ પહેલાં તો સૂગને કારણે હું પેશાબ 
લેવા તૈયાર થયો નહીં. પણ તેમણે મને સમજાવવાનું ચાલુ રાખ્યું અન 


૧૩૪ 


તેમના ત્રણ માસના સખત પ્રયાસ બાદ મેં પૅશાબ પીવાનું સ્વીકાર્યું. 
આથી કાંઈક અંશે મને બળતરા ઓછી લાગી અને મારામાં કાંઈક શક્તિ 
આવી. ત્યાર બાદ મને સંપૂર્ણ આરામ જલદી થાય તે માટે મેં ડોકટર 
હરિભક્તિની સલાહ લીધી. તેમણે મને ઓપરેશન કરાવવા સલાહ આપી 
અને સને કહ્યું કે રૂઝ લાવવા માટે કિરણો લેવાં પડે હું ઘણા વખતથી 
દરદનો કંટાળેલો હોવાથી મેં ઓપરેશન કરાવ્યું અને ડૉક્ટરે મારો ઓપરેશન 
કરેલો ભાગ તપાસવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલ્યો. ઓપરેશન કર્યું તે 
જ દિવસે શ્રી બાબુભાઈ સોની મને મળ્યા અને મને પેશાબ લેવાની 
પૂરેપૂરી સલાહ આપી ઓપરેશન કર્યાના ત્રણ ચાર દિવસ ખોરાક લેવાનો 
ન હોવાથી મનૅ ઉપવાસનો લાભ મળ્યો અને ઉપવાસ દરમ્યાન મેં બને 
તેટલો વધારે પેશાબ લેવા માંડયો અને તુરત જ ત્રણ દિવસમાં ઓપરેશનના 
ભાગ ઉપર રૂઝ આવી ગઈ. ડૉકટરને હું વારંવાર બતાવતો જતો પણુ 
સનૅ ચમત્કારિક રીતે ત્રણેક દિવસમાં રૂઝ આવી ગઈ અને દુખાવો રહ્યો 
નહીં તે જાણી ડૉકટર સાહેબ પણ વિચારમાં પડી ગયા. મારા શેઠ શ્રી 
મદનમોહન મંગળદાસને મારા પર ઘણો પ્રેમ છે, તેથી તેમણે મારા દરદ 
વિષે પૂછયું, ત્યારે ડૉક્ટરે સિવિલ હેસ્સિટલના રિપોર્ટ ઉપરથી મને કેન્સર 
છે એમ જણાવ્યાનું મેં તેમને કહ્યું. આથી મને શેઠ સાહેબે તાત્કાલિક 
મુંબઈ તાતાની હોસ્પિટલમાં જવા સૂચવ્યું. મને તો ખબર હતી કે આ 
બવો પ્રતાપ પૅશાબનો છે. તેથી મેં બને તેટલો પેશાબ લેવાનુ ચાલુ રાખ્યુ. 
છતાં હું ડૉક્ટરની ઇચ્છાને માન આપી તાતા હોર્પટલર્મા ગયો, અને 
હીક્ટરના રિપોર્ટ ઉપરથી મને ઓપરેશન કરેલા ભાગ ઉપર રેડિયમ લગાડું. 
ખરી રીતે મને કશાની જ જરૂર નહોતી, કારણ કે મનૅ રૂઝ આવી ગઈ 
હતી અને દુખાવો હતો નહીં. તાતા હોસ્પિટલવાળાએ પછી એક માસ 
પછી બોલાવેલો અને મેં પેશાબ પૂરેપૂરો લેવાથી મારુ વજન ૧૩ રતલ 
વધ્યું અને ફરીથી તાતામાં ગયો ત્યારે ત્યાંના લોકો અચંબો પામ્યા. અને 
કાંઈ પણ દવા કે રેડિયમ આપ્યા સિવાય મને બે માસ પછી પાછું જવાનું 
જણાવ્યું; પણ તે દરમ્યાન તો મારું વજન કુલ ર૩ રતલ વવ્યું ખોરાક 
સારી રીતે લેવાતો અને શરીરમાં અપૂર્વ શિન આવી. અત્યારે એ વાતને 
અટીત્રણ વરસ થઈ ગયા; પણ મારુ વજન જે વવૅલું તેટલું હાલ પણ છે અને 
૧૩૫ 


જોકે મને ૫૧ વર્ષ થયાં છે છતાં હું એકતાળીસ વર્ષનો હોઉં એવી શક્તિ 
ધરાવું છું. આ વાત સાટે શ્રી બાબુભાઈ ઓચ્છવલાલ સોનીનો હું આભાર 
માનુ છું. જૉ તેમણે મારા માટે આ પુસ્તક ના મેળવ્યુ હોત અતે જે 
મને પેશાબની મહત્તા ન સમજાવી હોત તો હું અત્યારે કઈ દુનિયામાં 
હોત તે કહેવુ મુશ્કેલ છે. ” 

તા. ૧૭-૧૦-૫૮ 


ઉપરના કેસ વિષે હું કાંઈ અધિકારપૂર્વક કહી શકું એમ નથી. 
દરદીએ પોતે શ્રદ્ધા અને ચોકસાઈથી મારી રૂબરૂ વાત કરી તેની છાય 
શારા પર સારી પડી; પણ સારા પર પડેલી છાપતતે હું આ કેસમાં પ્રમાણ- 
ભૂત ગણવાનો દાવો નહીં કરું. છતાં હું એટલું જાણ છું કે વર્તમાન 
તબીબી આલમમા કેન્સર માટે છરી અને રેડિયમના કિરણો એ બે જ સાધનો 
સ્વીકારાયાં છે. અને કેન્સરનો રોગ જોકે તે આલમ અસાધ્ય ગણે છે 
છતા તે માટે તો ઓપરેશન અને રેડિયમનાં કિરણોથી મટે એવું માને છે 
અને મનાવે છે બંને સાધનોથી પુરી સારવાર લીધા સિવાય તે મટે જ 
નહીં એ સ્વીકૃત સિદ્ધાન્ત છે આ કેસ કેન્સરનો હતો એવો સિવિલ 
હોસ્પિટલનો રિપોર્ટ છે; અને દરદી ભાઈ છતાભાઈએ પોતાના પ્રયોગમાં 
શ્રદ્ધા હોવા છતા અને પેશાબના પ્રતાપથી જ તેમને-મટયું છે એમ 
કહેવા છતા ઓપરેશન કરાવ્યુ એમાં ડોકટરને એવો દાવો કરવાનો મોકો 
મળે છે કે ઓપરેશન ન કરાવ્યું હોત તો રોગ મટત નહીં જેકે કેન્સરના 
રેગનો અભ્યાસ (ઇંતિહાસ) તો નિરાશાભર્યો છે કે ઓપરેશન અને 
કિરણોથી પણ જવલ્લે જ કેન્સરનો દરદી દરદમાંથી મુક્ત થાય છે એટલે 
ભાઈ છનાવાલે મૃત્રચિકિ-સામાં શ્રદ્ધા હોવા છતાં ઓપરેશન કરાવીને 
પ્રચલિત તબીબી પદ્ધતિને તેમના કથનનો ઇન્કાર કરવાનો મોકો આપ્યો 
છે. બાકી તો કેસ સાવ સ્પષ્ટ છે. 


દ્ર 


૧૩૬ 


૧૪ 
કૅન્સર નિર્મળ થયું 


કેન્સરનો જે કેસ પાછળ આપ્યો તેથી મને સંતોષ નહોતો કાઈક 
ખામીને લીધે ચાલુ પ્રચલિત તબીબી પદ્ધતિને પણ તેનો યશ મળે તેવો 
સભવ છે છતા મને પોતાને ખાતરી હતી તેથી મેં તે નોધ્યો છે. પણ 
તે સિવાય કેન્સરનો બીજે સ્પષ્ટ કેસ જેને ડૉક્ટરોએ કેન્સર તરીકે ગણ્યો 
હોય તેના ૫૨ કોઈ પણ પ્રકારની તબીબી ડ્િયા થઈ ન હૌય તેવો કેસ જલદી 
સુધરે એવી મને પૂર્ણ ખાતરી છે પણ આ વૈજ્ઞાનિક જમાનાના લોકો 
વૈજ્ઞાનિક સારવારને નામે વૈજ્ઞાનિક વહેમો અને તેના ઓજ્સમાં અજાઈ 
જાય છે તાતા હેસ્પિટલમાં આજ સુધી હજારો કેન્સરના દરદીઓને 
વીજળીના કરન્ટૅ આપ્યો હશે અને દાક્તરોએ હજારો કેન્સરના દરદીઓની 
કેન્સરની ગાઠોનુ ઓપરેશન કર્યું હશે પણ હજી સુધી એક પણ એવો 
કેસ નથી કૅ જે કાયમી સુધર્યો હોય વીજળીના કરન્ટ આપીને ગાઠ 
ઓગાળી દીધા પછી બીજી જગ્યાએ પાછી કેન્સરની ગાંઠ નીડળે જ છે, 
અને ઔંપરેશન કર્યા પછી પણ કેન્સરની ગાંઠ બીજી જગ્યાએ નીકળે છે 
એટલુ જ નહીં પણ પહેલાના દરદ કરતાં અનેક ઘણા દરદ સાથે નીકળે 
છે. એટલે રોગની સારવારનું દરદ મૂળ રોગના દરદ કરતાં અનેક ઘણું પીડા- 
જનક હોય છે છતાં દરદીઓ દરદ થયુ એટલે દાક્તર પાસે દોડી જાય છે 
દાક્તર તેમને જે સારવાર નિષ્ફળ પુરવાર થઈ છે તે જ બતાવે 
છે દરદી તે સારવાર લે છે, પૈસા ખચેં છે, પીડા વધે છે, અને મૃત્યુની 
વધુ નજીક તે દરદી ધકેલાતો જાય છે 

હુ જાતે દાક્તરી ધંધાનો અભ્યાસી નહીં હોવાથી મને અધિકાર- 
પુર્વક કહેવાનો હક નથી, પણ જે વાત વિજ્ઞાનના વાડામાથી નીકળીને 
જનસમૂહના અવકાશમાં અનુભવાતી દેખાઈ તેને માટે જે સાચું હોય તે 
કહેવાને ઉપાધિ કે અધિકારની જરૂર નથી હવે તો તે વાત સર્વને જાણીતી 
થઈ પડી છે કૅન્સરના હજારો દરદીઓની સારવાર કરી હશે એવા બ્રેડફોર્ડના 


૧૩૭ 


મરહૂમ ડૉકટર રાબાગ્લીઆટીએ તો નિખાલસ હૃદયે એવો એકરાર ડર્યો છે 
કે “કૅન્સર અને ઝેરી ગાંઠોન], દરદમાં શસ્ક્રિયા કર્યા પછી ભાગ્યે જ 
કૌઈ દરદી બચ્યો હશે.” અને ત્યાર બાદ બધાયને એવો જ અનુભવ 
થયા કરે છે. કેન્સરનો દરદી કિરણો લેવા જાય છે ત્યારે પણ એમ જ 
કહેવામાં આવે છે કે પાછા મહિને બે મહિને કિરણો લેવા આવજે 
અને જિવાય ત્યાં સુધી જીવજે. કેન્સરના શેગીને તપાસી દાક્તર કદાચ 
ઉદ્ગાર કાઢશે અગર તેનું સ્લાન ચુખ એવું કહેશે કે કિરણો લૅજે અને 
શમનું નામ લેજો. આવો દરદી મૂત્રપ્રયોગથી સારો થાય જ એવી 
શ્રદ્ધા તો મારા દિલમાં હતી, પણ તે શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી ફળદાયી 
ન થાય ત્યાં સુધી તે શ્રદ્ધા પાંગળી ગણાય. મારી પાસે કેન્સરના 
બે દરદીઓ એવા આવ્યા, જેમનું દરદ બહુ જ જામી ગયું હતું મો! ઊઘડ 
નહીં, ખવાય નહીં, ગળુ* ગુંગળાઈ જાય. દરેક છ માસૅ મુબઈ જઈ કિરણ 
લેવડાવેલાં, ઓપરેશન કરાવેલું, પણ પહેલા હતું તેના કરતાં દરદ 
ઘણું વધી પડેલું. તેથાંના એક ભાઈએ પ્રયોગ કરવા માંડયો. તેમને સારું 
થવા માંડ્યું પહેલાં કરતાં માં વધારે ઊઘડવા માંડ્યું એટલે ઉત્સાહમાં 
આવી ઉપવાસ શરૂ કર્યા પણ આજુબાજુનું કઢંગું વાતાવરણ. પાડોશીઓએ 
તેમને અને તેમનાં પત્નીને ચૂંટી ખાધાં, ઉપવાસ બંધ કરાવ્યા, અને મૂત્રપ્રયોગ 
છોડાવ્યો. આ અંગે તે દરદીના નાના ભાઈએ મને લખી જણાવ્યું કે મૂત્ર- 
પ્રયોગથી દરદ સારા પ્રમાણમા સુધારા પર હતું પણ લોકોએ તેં પ્રયોગ 
છોડાવ્યો, પછી શુ થયું તેની મને ખબર નથી. આ દાખલો એટલા માટ 
શેં આપ્યો છે કે દરદી તરીકે પણ આપણે નિર્ણયપૂર્વક વર્તનારા નથી 

જેકે મને આઘાત થયો કે એક સારા દૃષ્ટાંત તરીકે કેસ હતો તે પરિપૂર્ણ 

ન થયો. છતાં હું તો આશા રાખીને જ બેઠો કે ભગવાન આ દરદના 

દરદીને પણ મને આપશે. એવામાં ચુંબઈથી બે ત્રણ પત્રો કેન્સરના 
દરદીઓના આવ્યા તેઓએ મારી દોરવણી માગી હું જે જાણતો હતો 

તે લખ્યું. તેમણે તે પ્રમાણે પ્રયોગ કરવા માંડથો. પુસ્તક વાંચે અને તેનાથી 
મનર્મા સંતોષ ન થાય તો મને પૂછે. એ રીતે પત્રવ્યવહાર ચાલ્યાં કર 

તેમાં મુબઈ લોઅર પરેલમાં સનમિલ રોડ પર ધંધો કરતા શાહ ભીમશી 
ગોપાળનો પત્ર આવ્યો: તેં નીચે પ્રથાણે હતો : 


૧૩૮ 


તા ૩૦-૧૧-૫૯ 

જત લખવાનુ જે મને ગળાનું કેન્સર ૨૦૧૪ના વૈશાખમા 
થયુ છે. ત્યારે મને ગળા ઉપર જરા ગાંઠ લાગવાથી બાજુમાં રહેતા ડોકટર 
પાસે જતા દાક્તર આપણા ઘર જેવા સબંધી હોવાથી પોતાની જરા પણ 
લાલચ ન રાખતાં બીજે દિવસે જ પોતે સાથે આવીને તાતા હૉસ્પિટલમાં 
લઈ ગયા તાતા હૉસ્પિટલના રિપોર્ટ બાદ મને ત્યા ગળાની જમણી 
બાજુ ૨૦ લાઈટનો કરટ એક જ બાજુ આપવાથી ગાઠ ગળી 
ગઈ. ત્યાર બાદ મને વરસ સવાવરસ બાદ તેની બાજુમા જ બીજી 
ગાંઠે દેખાવ દીધો ત્યારે પણ ત્યાં તે ગાંઠ ઉપર ૯ લાઈટના કરન્ટ 
આપવાથી તે ગાંઠ મટી ગઈ હાલ મહિનો થયો ત્રીજી ગાંઠ કાનની બાજુમા 
સોપારી કરતા મોટી થયેલ છે. તેથી માથામાં કયારેક કયારેક ચસકા 
મારે છે. તેથી ગભરાટ લાગે છે હવે તો ઉપચારમાં તમારું “ માનવમૂત્ર' 
પુસ્તક મળવાથી મારા પેશાબનો દરરોજ ત્રણચાર વખતે ઉપચાર 
કરું છુ. તેમ જ દરરોજ સાંજે હળવે હાયે પેશાબથી શરીર પર માલિસ 
કરાવુ છું ખોરાકમાં સવારમા હમેશા બૅ રોટલી, અને મગનુ પાણી સાજે 
પણ તે જ ખોરાક લઉં છું. મારા દિલને ગભરામણ બહુ થાય છે આજ 
સુધી ગળામા કાંઈ પણ તકલીક્‌ પડી નહોતી પણ હવે માથામાં સણકા 
મારે છે અને ગભરામણ થાય છે. મારે ખોરાકમાં શું લેવુ, પેશાબ સાથે 
ઉપવાસ કેટલા કરવા વગેરે જે સુચના આપવા જેવી હોય તે આપશો. 

હો હ શ 


ન 


તમારો દર્શનાભિલાપી 

શાહ ભીમશી ગોપાળના રામરામ 

ઉપરના તેમના કાગળના જવાબમાં સેં તા ૩-૧૨-'૫૯ના રોજ 

તેમને જરૂરી સૂચના આપી અને પેશાબના પીવા સાથે બીજા ઉપચાર પણ 

સૂચવ્યા કાનમાં ગરમ પેશાબના ટીપા નાખવાનુ જણાવ્યું કેન્સરની ગાંઠ 

ઉપર પેશાબના પોતા મૂક્યાં હોય તેના પર શેક કરવાનું જણાવ્યુ 

દિવસમા બે ત્રણ વખત મોમા પેશાબ રાખી ખૂબ હલાવી મોંની અદરની 

બધી ગ્રથિઓના છદ્રોમા પેશાબ દાખલ થાય એવી રીતે કોગળા કરવાનુ 
સુચવ્યું. તેમ જ ખોરાક અગેની સૂચના આપી. 


૧૩૯ 


આ પ્રયોગ તેમણૅ તા. ૧૦-૧૧ ના અરસામાં શરૂ કર્યો અને 
તા. ૧૭-૧૨-“૫૯ના શરેજ તથા ત્યાર બાદ તેમનો વિગતે પત્ર આવ્યો 
તેમા'તે ભાઈ લખે છે કે: ફુ. ૪ પ ૦ 

અમોને કેન્સરની ગાઠ હતી તે ઓગળી ગઈ છે. પેશાબનો ઉપયોગ 
કરવાથી ઘણો જ ફાયદો થયો છે. હવે મને કોઈ પણ જાતની તકલીફ 
નથી, ગાંઠ ગળી ગઈ છે. 

યા મ ર ક , 
પેશાબનો પ્રયોગ શરૂ કર્યો ત્યારથી યેશાબ પીવાની અને માલિસની 
શરૂઆત કરી છે. પ્રયોગ શરૂ કર્યો ત્યારે મારું વજન ૧૮૮ રતલ હતુ. 
હાલ મારું વજન ૧૫૬ રતલ છે. પહેલાં મારું- શરીર ઘણ બેઢગુ હતુ. 
ગૅસને કારણે પેટનો ગોળો લબડતો હતો તે ટળી ગયો છે અને શરીરમા 
સુસ્તી હતી તે પણ પ્રયોગથી નાબૂદ થઈ છે. હવે શરીર એકદમ પ્રફુલ્લિત 
સરસ રહે છે અને સહેજ પણ થાક જેવુ લાગતુ નથી. આ પ્રયોગથી મારા 
શરીરમાંની ખોટી ચરબી દૂર થઈ સરખું શરીર થયુ છે. છું પેશાબ પીવાનો 
મારી જિદગી સુધી દિવસસાં બે વખત ચાલુ રાખવાનો છુ ! મને ખાતરી 
થઈ છે કૅ તેમ કરવાથી મારી તદુરસ્તી પૂરેપૂરી સચવાશે વળી અમારા 
ઘરમા આખ દુખતાં પેશાબનાં ટીપાં નાખવાથી આંખને પણ આરામ થઈ 
ગયો છે અને આ પ્રયોગ પર પુરો ભરોસો થયો છે અને જિદગીભર તેનો 
પ્રચાર કરીશ. 
ક હમૅશા આપનો વિશ્વાસુ 
ભીમશી ગોપાળ 


કોઈ' એમ નહીં માનો કે આવુ “લાંબુ લખાણ ચેં શા માટે લખ્યુ ? 
ભીમશીભાઈ જેવાં હજારો સાહિત્યની અઅણઆવડતવાળા ભાઈબહેનો 
સમજી શકે અનેં તેમાથી પોતાને જેઈતી દોરવણી મેળવી લૅ એવા હેતું" 
થી મેં આ હકીકત આપી છે. વળી આ કેન્સરનો કેસ મારા પોતાના 
અનુભવમાં પ્રથમ છે બીજા બેચાર જુદી જુદી કોટીના ઉપચારમાં ચાવું છે. 
તેમને જુદી છુદી પદ્ધતિ અખત્યાર કરાવી છે. જે કેન્સરના દરદ ઉપર 
કરન્ટ નથી લગાડમા તે જલદીથી નાબૂદ થાય છે. જેના પર કરન્ટ લાગું કર્યા 


૧૪૦ 


હોય છે તે વધુ સમય લે છે. જેના પર શસ્રક્રિયા થઈ ,હોય છે તેને 
સુધરવાની આશા ઓછી રહે છે ? 

એક ભાઈએ મને પૂછયું કે કરન્ટ આપવાથી કેન્સરની ગાઠ 
ઓગળી જાય છે પણ પછીથી 'બીજી જગ્યાએ વધારે પીડા સાથે નીકળે 
છે. તેવી જ રીતે મૂત્રપ્રયોગથી મટી ગયેલુ પાછું નહીં ઊભરે એની 
શી ખાતરી? એવી શકા અસ્થાને છે કરન્ટથી તો દરદ નાબૂદ થતું નથી 
પણ દબાય છે મુત્રપ્રયોગથી કૈન્સરનો રોગ જે ઝેરી તત્ત્વોના કારણે 
પેદા થયો હોય તે ઝેરી તત્ત્વો શરીરમાંથી નાબૂદ થયા બાદ કેન્સરની 
ગાંઠ ઓગળી જાય છે એટલે તે દરદ બીજી વખત દેખા નહીં દે એ 
ચોક્ક્સ છે અને એવુ તત્ત્વ શરીરમાં દાખલ ન થાય તેની અગમચેતીરૂપ 
પેશાબ પીવાનુ દરરોજ એક વખત રાખે તો જાણે સ્વાસ્થ્યરૂપી બખતર 
પહેર્યું હોય તેવા નિશ્ચિત ન્થવાશે. 


૧ 


ન. 


ર ૧૮ 
જૂનું લીલું ખરજવું 

પાટણના રહીશ અને મુબઈમા રહેતા ચાના દલાલ શ રસિકલાલના 
પત્નીને બને હાથના આંગળા પર લીલુ ખરજવુ થયેલું કેટલાય મહિના 
થયા છતા મટયું નહીં અને જેમ જેમ ઇન્જેકશનો લે કે દવા લગાડે તેસ 
તેમ વધ્યા જ જાય વધુ મુશ્કેલી તો એ હતી કે, તેમાંથી રાતદિવસ 
પાણી ઝમ્યા કરે એટલે ચીતરી ચઢે અને કોઈ કામ હાથે થાય નહીં હાથે 
રાતદિવસ પાટા બાધી રાખવા પડે આ સ્થિતિમાં ચિ શશિકાંત પોતાના 
ધધાર્થે મુબઈ શ્રી રસિકલાલ શેઠને ત્યા ગયો અને તેમનાં પત્નીની 
આ દશા જોઈ તેણૅ તુરત ઉપાય બતાવ્યો કે, દિવસમા બે વખત સવાર 
સાજે જૂના પૅશાબમા એક એક કલાક હાથ ધોયા કરો પદર વીસ 
દિવસમા ખરજવું નિર્મૂ” થઈ જશૅ શ્રી રસિકલાલને તે દરમ્યાન 
લગ્નગાળામાં પોતાના વતન પાટણ જવાનું થયુ બધા કુટુબી પાટણ 
ગયા અને તેમના પત્નીએ ખરજવાનો ઉપાય કર્યો બાર પદર દિવસમાં 

૧૪૧ 


બંને હાથના, આગળાં સ્વચ્છ થઈ ગયા, આંગળાં પર નિશાની સરખી 
પણ ન રહી. પાટણથી મુબઈ પાછા ફરતાં તેમનું આખું કુટુબ અમદા- 
વાદ ઊતરેલુ; મને તે બહેને સ્ટેશન જતા પહેલાં પોતાના હાથ બતાવી 
આશીર્વાદ આપ્યા અને શ્રી રસિકલાલ મૃત્રપ્રયોગના સ્વાનુભવની કઘા- 
વાળા લૅખની પંદરેક નકલો પ્રચાર માટે મુબઈ લઈ ગયા. 


૧૯ 
સંધિવા (ગાઉટ) 


અહીં ન્યૂ બ્રહ્મક્ષત્રિય સોસાયટીમાં રહેતા શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ 
સોમાભાઈ પટેલ (સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ભત્રીજા) છેલ્લા બૅ ચાર 
વર્ષોથી સંધિવાથી પીડાયા કરે હાથના આગળાં અને કાડાના સાંધા તેમ 
જ પગના આગળા અને ઘુ'ટણ વગૅરે ભાગના સાંધા જકડાયા કરે અને 
દુખ્યા કરે તેને કારણે હાથે વજન ઉપાડાય નહીં તેમ જ ચાલતાં દુ'ખ 
થાય અને બૂટ પણ પહેરવા મુશ્કેલ પડે આ દરદની અસર તેમનાં 
સમગ્ર શરીર પર પણ થવા લાગી શરીર ફિક્કું અને સ્ટૂતિરહિત રહેતુ. 
દવા તો થાય જ, પણ કાઈ રાહત મળે નહીં. 

મારા મૂત્રચિકિત્સાના પ્રયોગની વાત તેમણે જાણી અને મારી 
પાસે આવ્યા. મેં તેમને સવાહ આપી કે જૂના સૂત્રથી શરીરે માલિસ 
કરો અને ધીમે ધીમે સવારસાજ પીવાનું પણ રાખો. ઉપરાત કેટલીક 
જરૂરી સુચનાઓ પણ આપી. મ 

એવામા તેમણે કુટુબ સાથે હરદ્રાર જવાનો નિર્ણય કર્યો અને 
હરદ્રાર એક માસ ગગાજીને કાંઠે રહ્યા. ત્યાં રહી તેમણૅ આ પ્રયોગ 
શરૂ કર્યો. પદર વીસ દિવસ માલિસ કર્યું તે પણ સતત ચાલુ નહીં, વચ્ચે 
બે દિવસ જેવાયોગ્ય સ્થળો જેવા જવુ પડે તેં દિવસે માલિસ બધ 
રહે. એમ એકંદર વીસ દિવસના માલિસથી તેમનુ સધિવાનું દર્દ મટી 
ગયુ અને હરદ્દારથી પાછા આવી તુરત મને વધામણી આપી કૅ તેમનો 
સધિવા નિર્મૂળ થયો; પણ ત્યાર પછી પેશાબ દિવસમા બે વખત પીવાનો 


૧૪૨ 


તેમણે શરૂ રાખ્યો તેનુ પરિણામ પણ સુદર આવ્યુ તેમના શરીર ઉપર 
જે ફિકાશ હતી તે જતી રહી અને લાલી આવી. શરીર અને મનની 
સ્ફૂંત આવી"ઝાડાની નિયમિતતા થઈ અને જઠરાઝેનએ પણ સરસ 


કામ કરવા માડયું હાલ પોતે નિશ્ચિત છે. 
”િ 


જ્‌૦ 
આંખને ઝામર વગેરે દર્દ ગયા 


અમદાવાદ જમાલપુરમાં કસાઈવાડા જેવા વિસ્તારમાં રહેતા અને 
રાતદિવસ કાળી મજૂરી કરી રોટલો પેદા કરતા લારીવાળા શ્રી ભીખાજી 
કલાજી, ઉમર વર્ષ ૪૧, પોતાનુ નિવેદન મને આપી ગયા તેં ભાઈના 
લમણામા કળતરના ઝાટકા મારતા માથામા દુખાવો અને દરદ ઇતુ. 
આખોમાં ઝાખ આવી ગઈ હતી તેમ જ સધ્યાકાળે કે રાત્રે કાંઈ દેખાતુ 
ન હતુ આખો લાલચોળ રહેતી અને તેમાથી સતત પાણી ગળતુ રહેતુ. 
આસમાં આ ભાઈ બારેક માસથી પીડાતા હતા ગરીબ કાળી મજૂરી કરનાર 
દવાના કેટલા પૈસા ખર્ચે? છતા તેણે રૂ ૫૦૦ તો ખર્ચ્યા હતા આંખો 
જશે અને અધાપો આવશે તેની ચિતા થઈ તેણે અમદાવાદના આખના 
નિષ્ણાત ગણાતા એક પ્રતિષ્ઠિત દાક્તર સાહેબને પોતાની આખ બતાવી 
દાકતરે કહ્યું કે, આખની કીકી પાછળ ઝેરી પાણી ભરાયૅલુ છે તેં કાઢી 
નાખવામા આવે તો સારુ થાય ગરીબ અજ્ઞાન મજૂર ગભરાયો આખોમા 
સોયા ખોસીને પાણી કાઢતા કદાચ આધળુ થવાય તો બૈરાં અને નાના 
છોકરાની શી દશા, એવી ચિંતા થવા માડી એવામા મ્યુ સ્ટોર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ 
સાહેબ શ્રી અંબાલાલ પટેલના સપર્કેમા કોઈ કામ્ન અગૅ આ લારીવાળા 
ભીખાજી આવી ચઢયા શ્રી અબાલાલે તો આ પ્રયોગ કરી અનુભવેલુ 
એટલે તેમણે આ લારીવાળાને સલાહ આપી લારીવાળાએ - તેમની 
સૂચના મુજ્બ દરરોજ બૅત્રણ વખત પોતાના પેશાબથી આખો ધોવા 
માડી અને તેં સાથે દરરોજ એક બે વખત ત્રણ ચાર ઔંસ પેશાબ પીવા 


૧૪૩ 


માંડયો એક અઠવાડિયામાં તો તે ભાઈને પોતાની આંખમા ફાયદો જણાયો 
એટલે શ્રદ્ધાથી તે ઉપચાર ચાલુ રાખ્યો. એક માસના સતત ઉપચારથી 
તે ભાઈનુ માથાનુ દરદ, ઝાટકા, આંખનુ 'દરદ મટી ગયું, આખનુ કળતર, 
કે આખની લાલાશ મટી ગઈ પાણી નીકળતુ બંધ થયુ લમણામાં સણકા 
બંધ થઈ ગયા. આખો લાલ લોહીભરેલી રહેતી તે સ્વચ્છ થઈ સંધ્યાઃ 
કાળૅ દેખાતુ ન લતુ તે હવે દેખાય છે. 


આ ભાઈ પોતાના નિવેદનમાં છેવટે લખે છે' કે, “શ્રી પટેલ 
સાહેબ (સ્ટોર સુપ્રિબ શ્રી અબાલાલ પટેલ)ના કહ્યા મુજ્બ મારા મૂત્રનો 
પ્રયોગ કરતા મને અત્યારે કાઈ દરદ નથી ફરીથી હુ ડૉકટર સાહેબને 
બતાવી આવ્યો છું. તેઓ સાહેબ પણ કહે છે કે હવે તને આખમા 
કોઈ શેગ નથી. મારા પોતાના તાજા મૂત્રપ્રયોગથી મને આખો અને 
માથાનો દુખાવો જતો રહી શરીરમા બીજી રીતે કાઈ વ્યાધિ થયો નથી અને 
શરીરમાં સ્કૃતિ પહેલા કરતા હાલ સારી લાગે છે. અત્યારે છાપું પણ 
વાંચી શકુ છું. જે પહેલાં વાચી શકતો નહીં ચશ્મા પણ વેગળા 
મૂકી દીધા છે, એટલો બધો ફાયદો થયો. ઉપર પ્રમાણેની હકીકત ભગ- 
વાનેની સાક્ષીએ સાચી જનકલ્યાણ માટે મારા અનુભવથી જણાવી 
મારી સહી આપેલી છે 

તા. ૩-૧૧-૫૮ (સહી) ભીખાજી કલાજી 


ઉપરનુ નિવેદન સદરહુ લારીવાળો મને આપવા આવ્યો ત્યારે મેં 
એની પાસેથી ઘણી હકીકત જાણી તેમા એક વાત તેણૅ એ પણ કરી 
કે આખના દાકતર પાસે પ્રથમ વખત ગયો અને ત્યાર બાદ મૂત્રપ્રયોગથી 
બધું દરદ મટયા પછી તે જ હૌક્ટર પાસે જલદી જઈને આખ બતાવી 
ખાતરી કરીને પ્રમાણપત્ર (લિખિત નહીં) મેળવ્યુ તેની દાક્તર સાહેબે 
પાચ રૂપિયા ફી પણ લીધી પાચ રૂપિયા આપ્યા પણ તેને સતોષ થયો 
કૅ તેની આંખ હવે તદ્ન સારી થઈ ગઈ છે. 

આ ગરીબ લારીવાળો પ્રભુના ગુણ ગાતો અને મને આશીર્વાદ 
આપતો વિદાય થયો 


૧૪૪ 


2૧ ન 
ગળાવું કૅન્સર 


આ પ્રસગ પણ મારા અનુભવ પહેલાંનો છે. શી ચીમનલાલ 
ગિરધરલાલની પેઢીમાં નોકરી કરતા શ્રી બાબુભાઈ સોની આ મૂત્ર- 
ચિકિત્સાથી ચારેક વર્ષથી જાણીતા છે અને તેમણે એ પ્રયોગ ડરાવ્યા 
પણ છે એમણે જે પ્રયોગ કરાવ્યા છે -તે પૈકી બેન્રણ અહીં નોધવા 
જેવા છે. નાની જીભના કેન્સરનો પ્રયોગ તેમણે શ્રી છન્નાલાલ પટેલને 
કરાવ્યો અને શ્રી છન્ન્‌ાલાલે પોતે તેમને આ પ્રયોગથી જ મટયું છે 
એવુ કથન મારી પાસે દૃઢતાપુર્વક કર્યું. છતા કોઈ વિદનસતોષી શકાનો 
લાભ ઉઠાવે એટલે તેમના જ થકી થયેલો કેન્સરનો બીજે પ્રયોગ સારી 
રીતે ચોકસાઈ કરીને હું નીચે આપુ છુ. 


શ્રી છન્નાલાલનું કેન્સર મટી ગયા પછી શ્રી જૂઠાભાઈએ ભાઈ 
બાબુભાઈને અગુલિનિદેંશ કરીને કહ્યું કે, અમુક સ્થાને એક જેન સાધુ 
છે તેમને કેન્સર છે તેઓ તે માટે મુંબઈ તાતા ઈન્સ્ટિટયૂટમાં કિરણો 
લઈ આવ્યા છે. પણ સટર્યું નથી. આ નિર્દેશ પછી ભાઈ બાબુભાઈ 
તે સાધુ પાસે ગયા તે વખતે તેમની ઉમર આશરે ૪૫ વર્ષની હતી તેમને 
ગળામા કેન્સરની ગાઠ હતી મુબઈ જઈ તેના પર કિરણો લેવડાવ્ાં. 
તે ગાઠ ત્યાથી છટકી અને ગળાની બીજી બાજુએ દેખાઈ. ઉધરસ પુષ્કળ 
હતી જે દાક્તર તેમની દવા કરતા હતા તેમણે કહ્યુ કે, ઉધરસ કેન્સરને 
લીધે છે માટે કેન્સર મટે તો જ ઉધરસ મટે અને તે સાધુને દાક્તર 
તાતા હૌસ્પિટલમાં ખસેડવાની સલાહ આપી. તે સાધુની મુબઈ જવાની 
તૈયારી હતી તેના અગાઉના દિવસે ભાઈ બાબુભાઈ તેમને મળ્યા અને 
મૃન્નચિકિત્સાની વાતથી તેમને વાડેફ કર્યા ઉપરાત તેમણે તે દરદી સાધુને 
“વોટર ઔફ્‌ લાઈફ'નુ પુસ્તક વાચવા આપ્યુ. એટલે તેમણે મુબઈ 
જવાનુ માડી વાળ્યુ. પુસ્તક વાચ્યા પછી બીજા જ દિવસથી તે સાધુએ 
પોતાનો તમામ પેશાબ લેવાનો શરૂ કર્યો ને ઉપવાસ કરવા માંડયા સાધુશીને 

૧૪૫ 


ફૃ 


દરદને કારણે અનિદ્રા રહેતી. પેશાબ લેવાથી તેમનું શરીર સુંવાળું ઘયુ. 
ત્રણ દિવસમાં ઉધરસ નાબૂદ થઈ, જેને કારણે તેમને આ પ્રયોગમાં શ્રદ્ધ 
પેદા થઈ અને પેશાબ પીવાનું ચાલુ રાખ્યુ. આ પ્રયોગ દરમ્યાન ભાઈ 
બાબુભાઈ અવારનવાર તેમની પાસે જતા અને તેમના શરીરમાં થતો અજબ 
ફેરફાર પણ જોતા દસ્ત પણ સાફ આવવા લાગ્યો. ઊંઘ સારી આવવા 
માડી અને ઉપવાસ દરમ્યાન શરીરની શકિત જળવાઈ રહી ભાઈ બાબુ- 
ભાઈને પૅશાબના માલિસની મહત્તાની માહિતી નહીં. તેની ખબર હોત 
અને ઉપવાસ સાથે માલિસ ચાલુ હોત તો પંદર દિવસના ઉપવાસ 
સાધુશ્રીને કરવા પડયા તેને બદલે થોડા ઉપવાસ કરવા પડત આ પ્રયોગ- 
થી તેમને સંપૂર્ણ આરામ થયો. ભાઈ બાબુભાઈ આ પ્રયોગ પછી ત્રણેક 
માસ બાદ સાધુશ્રીને મળેલા. ત્યારે તેમને કહેવામાં*આવેલુ કે હવે તેમને 
કોઈ પણ પ્રકારનું દરદ નથી હજી પણ તે સાધુશ્રી ગુજરાતર્મા વિચરે છે 


ઉપરના કેન્સર મટયાના અહેવાલ સાથે શ્રી બાબુભાઈએ બીજાં 
બૅ ત્રણ દૃષ્ટાંત પણ પોતાના અહેવાલ માટે નૉંધ્યાં છે, તે પણ હું એટલા 
માટે આપું છું કે, ગુજરાતની પીડાતી જનતાને ખાતરી થાય કે આ કાંઈ 
નવી વાત નથી છે તો જૂની; પણ કાળબળે આપણી સ્મૃતિમાંથી ભૂંસાઈ 
ગઈ હતી તેં હવે જાગ્રત થાય છે. શ્રી બાબુભાઈ પોતે કપડ્વજના 
વતની છે. 


તેમણે પોતાના એક મિત્રને આ અંગેનુ અંગ્રેજી પુસ્તક વાંચવા 
મોકલી આપ્યું. તેમણે તે પુસ્તક વાચી પોતાની જાત ઉપર પ્રયોગ 
કરવાનો નિર્ણય કર્યો. ઉંમર વર્ષ ૪૮ની. પૅટમાં ગેસનો ભારે વ્યાધિ, 
જઠરાડિન મદ વગેરે ફરિયાદો હતી. તેઓ હમેશા પેશાબનું માલિસ કરે 
છે. સવારમા એક વખત પોતાનો પેશાબ પીએ છે અને એ રીતે સપૂર્ણ 
તંદુરસ્તી ભોગવે છે. તેમનો પુત્ર કે જેની ઉમર ૩૦ વર્ષની છે, તેના 
શરીરનો મેદ વધેલો. જઠરારિન મંદ તેમ જ ગેંસ હતો. તે હમેશા પોતાનો 
પેશાબ લે છે અને તેનાથી તેને ઘણો ફાયદો છે, તે કહેં છે કે જયાર 
શરીરમાં કાંઈ બેચેની જેવુ જણાય છેં, ત્યારે એક ગ્લાસ પૅશાબ લઈ 
લઉં છું કૅ તરત જ વ્યાધિ દૂર થાય છે 


ટ ૧૪૬ 


તે મિત્રને ફાયદો થવાથી તેમણે: પોતાના એક સગાને આ પ્રયોગ. 
કરવા જણાવેલુ તે ભાઈની ઉંમર ૫૦ વરસની હશે. તેમને હાંફ અને દમ. 
જેવું હતું લગભગ દશ વર્ષથી- પીડાતા હતા. દવૉઓ ઘણી કરી હતી 
જયારે તાવ આવતો ત્યારે તે તાવ ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી ઊતરે 
નહીં, અને ઊતર્યા પછી લગભગ પદર [દિવસ સુધી અશક્ત રહેતી. 
આ ભાઈને એક દિવસ તાવ આવ્યો ત્યારે ઉપરના તેમના મિત્રે પેશાબથી. 
માલિસ ડરવા માડ્યું. તેથી ફક્ત બે જ દિવસમા તાવ ભાગી ગયો જરા. 
પણ અશડિત જણાઈ નહીં થોડો વખત પૅશાબ લીધો પણ અનિયસિતતાને. 
લીધે તેમણૅ કટાળી મૂકી દીધુ. ત્યાર બાદ રાવજીકાકાનો સ્વાનુભવનો. 
લેખ જયારે વાચ્યો ત્યારે તે ભાઈએ નિશ્ચય કર્યો કે, જો મારે તદુરસ્ત 
થવુ હોય તો આ પ્રયોગ સારી રીતે કરવો. હવે તે ભાઈ હમેશાં 
માલિસ કરે છે. શરીરમાં શક્તિ આવી છે અને પોતાના ધંધાર્થે બહારગામ. 
સારી રીતે જઈ શકે છે 


મેં મારા પોતાના બાળક માટે પણ આનો લાભ લીધો પેશાબના. 
સાલિસથી, જે બાળક હમેશનો માંદલો રહેતો તે હવે સારી રીતે તદુરસ્ત. 
થઈ તોફાન કરીને પોતાનો ખોરાક પચાવે છે. 


છેવટે ભાઈ બાબુભાઈ, ઉપરનો હેવાલ પૂરો ડરતા જણાવે છે કે, 
“આ પ્રયોગ ઘણા ભાઈઓ કરે છે તેના ઘણા સારા સારાં પરિણામ આવ્યાં 
છે કેટલાક ભાઈઓ શરમના માર્યા તેની જાહેરાત કરતા નથી પણુ તેમના 
શરીરમા થતા ફેરફારો જોતાં મને તો લાગે છે કે તેઓ જરૂર ઘેર પ્રયોગ 
કરે છે, પણ જાહેર કરતા અચકાય છે હુ માનુ છું કે આ પ્રયોગ માણસ 
અપનાવે તો આ દુનિયામા કોઈ રોગ અસાધ્ય રહેશે નહીં, ” 


સણી; બાબુભાઈ ઓચ્છવલાલ સોની. 


૧૪૭ 


ર્ર 


“ડી. મગનલાલ સલારિયા મારફત ! 


ડોટર મગનલાલ સલારિયા પ્રમાણિત ડોકટર છે. વૈદ્ય છે અને 
મુખ્યત્વે કરીને આયુર્વેદિક પદ્ધતિએ ઓપરેશનનુ કામ કરે છે. અમદા- 
વાદમાં સરસપુર વિસ્તારમા રસ્તા ઉપર તેમનું દવાખાનું છે તેમાં રહેનારા 
દરદીઓ માટે પણ વ્યવસ્થા છે. શ્રી સલારિયાને આ મૂત્રચિકિત્સામાં 
સારી એવી શ્રદ્ધા છે તેમનું વવ ૬૫ છે. તેઓ તદુરસ્ત છે છતાં 
પોતાનું મૂત્ર પોતા માટે એક નિર્દોષ દ્રવ્ય છે, એટલું જ નહીં પણ 
રોગથી થયેલા દૂપિત વાતાવરણમાં પણ શરીરના રક્ષણ માટે લોખડી 
બખતર છે એવી ખાતરી કરવાને તેમણે ચાર માસથી પોતાનો પેશાબ 
પીવાનો શરૂ કર્યો. અને દિવસમા એક વખત બપોરે પથ્ય ખોરાક લેવાનુ 
રાખ્યું ત્રણ માસના તેમના પ્રયોગ દરમ્માન તેમના શરીરમા વધારે સ્ફૂલિ 
આવી. શરીર લાલઘૂમ બની ગયું. મોં પરની વુદ્ધાવસ્થાની કરચલીઓ 
પુરાઈ ગઈ અને વજન પણ ૧૪ રતલ વધ્યુ હજી પણ તે કાયમ માટે 
આ પેશાબ જ પીએ છે. પૅશાબથી ભરેલી મોટી શીશી પોતાની પાસે 
રાખે છે તરસ લાગૅ કે તરત જ પીએ છેં પેશાબ સાવ પાણી 
જેવો, ગંધવિહીન અને મળકા પાણી જેવો થાય છે આજ સુધીના આ 
પ્રયોગમાં તેમને એક વખત એક પ્રક્રિયા થઈ આવી એક દિવસ એક 
જ વખતે આશરે ચાર રતલ પેશાબ થઈ ગયો, જેથી તેમને નબળાઈ 
લાગી. તેમણે બે દિવસ પેશાબ પીવાનું બંધ રાખ્યુ પરિણામે નબળાઈ 
ટળી ગઈ, એટલે તેં જ પદ્ધતિ તેમણે ચાલુ રાખી છે. આનાથી તેમને 
કોઈ પણ જાતની અવકળા નથી. કામ કરવાની શક્તિ ગજબ છે ગમે 
તેટલા કામે થાકતા નથી તે ડૉકટર સલારિયા પોતાના દવાખાનામાં જે 
દરદી આવે તેને સમજાવીને આ મૃત્ર ચિકિત્સાનો ઉપચાર કરે છે, એટલું 
જ નહીં પણ તેનો પ્રચાર પણ કરે છે તેમના તરફથી મને નીચેના બેં 
ન્રણ હેવાલો મળ્યા છે: 
૧. મહેસાણા જિલ્લાના ગાંભુ ગામે ડૉ! ચીસ્ટી નામના એક મુસલ- 
માન ડૉકટર વૈઘકનો ધંધો કરે છે. તેમની પાસે એક વિરફોટકના ચેપી 


૧૪૮ 


રોગનો દરદી આવ્યો દરદીનું નામ પટેલ ચતુરભાઈ જેઠીદાસ ઉંમર વરસ 
૩૭ની ઉપરના ડૉકટર ચીસ્ટી લખે છે કે તા. ૨૨-૭-૫૮થી ૩૦-૭-૫૮ 
સુધી કાટૂરા (ઉર્દૂમાં મૂત્રને કાંટ્રા કહે છે) માલિસ કરવાથી તે માણસને 
સપૂર્ણ આરામ થયો તે પૅશાબ પણ બીજા માણગ્નનો - પટેલ વિઠ્ઠલદાસ 
જીવણદાસ પાસેથી લીધેલો આ હેવાર્લ ડોકટર ચીસ્ટીએ પોતે પન્ન માર- 
ફતે ડૉક્ટર સલારિયાને મોકલ્યો છે 

૨. શ્રી ચીમનભાઈ નામના ગૃહસ્થ, ઉંમર વરસ ૫૫. તેમને 
પાચ સાત વરસથી દમ સાથે મસાનુ ભારે દરદ હતુ પેટમાં ગેસના 
કારણે દુખાવો પણ થયો હતો અને કબજિયાતની ફરિયાદ તો હમેશની 
હતી તેમણે પીવા સાથે શરીરે પેશાબ ચોળવાનુ શરૂ કર્યું બંધકોશ અઠ- 
વાડિયાસા ભાગ્યો પછી દશ દિવસૅ ગેસને કારણે દુખાવો ઊપડતો હતો 
તે ભાગ્યો એવાર્માં શિયાળો બેસતાં દમે જૅર કર્યું શરદ ત્રથ્તુ બેસતાં 
શરદીએ જેર કર્યું અને તેની પછી દમ વાજતેગાજતે આવ્યો એટલે 
૧૮-૧૦-૫૮થી ૩૦-૧૦-૫૮ સુધીમા પેશાબ અને પાણી સાથે 
ઉપવાસ કર્યા ઊલટીથી કફ પારાવાર નીકળી ગયો, તે ભાઈ પોતે રૂબરૂ 
મળવા આવ્યા હતા તેમણે કહ્યુ કે) અર્ધો મણ કફ નીકળી ગયો અને 
આખા જતન્મારાનુ દુખ ગમુ. દુ:ખ વેઠવામાં અને પૈસા બગાડવામા 
છું હેરાન થઈ ગયો હતો 

૩ શ્રી દેસાઈભાઈ, ઉંમર ૭૦ વર્ષ અ1ખની ઝાંખ, જેથી સામે- 
ના માણસો કે જાનવર સ્પષ્ટ દેખાય નહીં તે આંખ પર પેશાબ છાંટવાથી 
મટી ગઈ જેને અડના સોજા જેવો વ્યાધિ હું કહેતો હતો તે દિવસમાં 
ન્રણ વખત મૂત્ર ચોપડવાથી મટી ગયો તેમ જ દરરોજ સવારે એક 
વખત પેશાબ પીવાથી પેટનો ગેસ મટી ગયો 

૪ એક બહેન ઉંમર વરસ ૩૦ની તેને ભારે દમ હતો તે બહેને 
મૂત્રચિકિત્સા કરવાની જરૂરી સૂચના મેળવ્યા વિના ઉમગમાં ને ઉમંગમાં 
પેશાબ પીવાનુ શરૂ કર્યું પહેલો પેશાબ પીધો કે તુરત જ શાત પડી રહેલો 
દમ એકદમ ચઢયો દમ એકલો જ નહીં પણ તે સાથે એક જાતની 
એવી પ્રક્રિયા થઈ કે આખુ શરીર લાલ થઈ ગયુ અને આખા શરીરે 
ખરજ થવા માંડી. તે બહેનની ધીરજ ન રહી, ગભરાઈ ગઈ અને 


૧૪૯ 


હોસ્પિટલનો આશરો, લીધો. આ હેવાલ વાચકોને સાવચેતી આપવાને 
નોંધ્યો છે કે કોઈએ એકાએક શરીર પર બળજબરી ન કરવી, બે ચાર 
દિવસ પેશાબથી માલિસ કરવુ. આખા શરીરનુ બખ્તર તેની ચામડી છે. 
ચામડીને શરીરનાં બધાં અંગો સાથે સંબંધ છે એટલે તેની મારફતે “નવુ 
દ્રવ્ય પિશાબના ખરા સ્વરૂપનું રૂપાતર થઈને કીડની મારફતે પસાર થાય 
છે. એટલે શરીરના બીજા ભાગો માટે તે તૈયાર થયેલું છેલ્લુ દ્રવ્ય નવુ 
ગણાય) ધીમે ધીમે અપનાવી લે એટલી ધીરજ આપણે રાખવી જોઈએ. 
આપણી ઉતાવળ માટે આપણી પ્રકૃતિ તૈયાર નથી હોતી તેથી તે આપણી 
બળજબરી સામે બંડ કરે છે જ્યારે આવુ થાય ત્યારે દરદીએ બે ત્રણ 
દિવસ આ પ્રયોગ મુલતવી રાખવો, ગભરાવુ નહીં. આપોઆપ તે થયેલો 
પ્રત્યાઘાત શમી જશે અને પછી સૂચના પ્રમાણૅ માલિસથી શરૂ કરવુ. 


પ ડોકટર સલારિયાનો છેવટનો હેવાલ એંપેન્ડિસાઈટિસના એક 
દરદીનો છે શ રમણલાલ ત્રિવેદી નામના એક ૩૦ વરસની ઉમરના 
જુવાન, પેટમાં ઘણા વખતનો બંધકોશ તેમને પહેલા સગ્રહણી થયેલી, 
તેમને પેટની જમણી બાજુના ખૂણાના ભાગમાં તીવ્ર વેદના થવા માડી, 
તાવ પણ હતો. ડૉકટરે નિદાન કર્યું કે એપેન્ડિસાઈટિસ છે માટે ઔપ- 
રેશન કરાવવુ જોઈએ તેથી સર્જન તરીકે ડૉકટર સલારિયાને બોલાવવામાં 
આવ્યા. ડૉકટર સલારિયાએ કહ્યુ ડે, મારા દવાખાનામાં દાખલ કરો, જરૂર 
લાગશે તો ઔપરેશન પણ કરીશ. તા પમી ઓકટોબરના રોજ દવાખાનામાં તે 
ભાઈને દાખલ કર્યા એમણે તેમનુ ઓપરેશન ન કર્યું પણ તેં ભાઈને 
સમજાવીને પેશાબનો પ્રયોગ શરૂ કર્યો તે ભાઈનો પોતાનો પેશાબ દિવસમા 
ત્રણ વખત, સવારે, બપોરે અને સાંજે પીવા આપ્યો. તેમ જ તેના પેશાબની 
પિચકારી (એનિમા) આપી બૅ પિન્ટ એટલે ૨॥ રતલ પેશાબ દાખલ કર્યો. 
પિચકારીથી ખૂબ મળ વછૂટયો બીજે દિવસે અને ત્રીજે દિવસે પણ 
એ જ પ્રમાણે સારવાર કરી. પેટ અને આંતરડામાં ભરાઈ બેઠેલા અને જૂનાં 
સુકાઈ ગયેલા મળને અને સડાને બહાર ફેંકો દેવામા આવ્યો. દરદી સાવ 
સાજો થઈ ગયો. આ હેવાલ મને ડોકટરે બેસતા વરસની મુબારકબાદી સાથ 
આપ્યો. મારે મન આ હેવાલ નવા વષ માટે શુકનવતો હતો. 


૧૫૦ 


ષ્‌ 


૧૩ 
પેશાખનું બંધ થઈ જવું 
ડોક્ટર મગનલાલ સલારિયા પાસે એક વિચિત્ર કેસ આવ્યો. એક 


દરદો નાથા કેસરાજી ઉમર ૩૫ની જાતે પાવૈયો ૨૧ વર્ષની ઉંમરે તેણે 
પોતાની ઈન્દ્રયનુ છેદન કરાવેલુ તેનો પેશાબ બધ થયો, પેશાબના વૅહમા 
સોજો એવો આવી ગયેલો કે તે દરદી છેવટે સિવિલ હૉસ્પિટલમાં ગયો 
ત્યા પેશાબ કરાવવા સળી નાખી પણ પેશાબ થાય નહીં અને સળી 
નાખતા એટલુ બધુ દરદ થાય કે તે દરદીથી સહન ન થાય ત્રણ 
દિવસને અતે તે થાકયો અને કોઈ જાણીતા માણસે તેને ડો સલારિયાને 
ત્યા મોકલ્યો તા ૫-૧૨-”૫૯ના રોજ ત્યા દાખલ થયો જે મૂત્રનો 
માર્ગ બધ થયો હતો તેની નીચે ઓપરેશન કરી પેશાબ માટે બીજો રસ્તો 
કરે તો રાહત મળે ડોકટરે તપાસીને જેયુ કે પેશાબનો વેહ સોજાથી 
બધ થઈ ગયો છે છતા ઓપરેશન કરવા પહેલા તેના પર મૂન્નપ્રયોગ 
અજમાવવાનો વિચાર કર્યો. મૂત્રપ્રયોગમાં દરદીને પોતાનું મૂત્ર પાવુ 
જોઈએ પણ દરદીને તો ટીપુયે પૅશાબ થાય 7 નહીં ત્યા તેને પોતાનો 
પેશાબ શી રીતે મળે? આવે પ્રસગે કોઈ પણ તંદુરસ્ત માણસનો 
પેશાબ ન છૂટકે કામમાં લેવાની ગણતરીએ દાક્તરે પોતાનો પેશાબ 


* દરદીને પાવાનો વિચાર કર્યો અહીં એક નોધવા જેવી હડીકત જણાવુ 


આ દાક્તર સલારિયા છેલ્લા એક વરસથી પાણીનુ ટીપુ પીતા નથી પણ 
પોતાનો પેશાબ જ પીએ છે બહાર જાય તો કાચની શીશી રાખૅ છે 
અને તરસ લાગે તો તેમાનો પેશાબ પીએ એમનો દાવો છે કે તેમ 
કરવાથી તેમની શકિત વધી છે, શરીર તદ્ન તદુરસ્ત રહે છે ૬૫-૬૭ 
વરસની ઉંમર હોવા છતા ૧૨-૧૫ ફલાક કામ કરે છે, વજનમાં પણ 
વધ્યા છે અને શરીર લોહીના બુદ જેવું લાલ દેખાય છે 

તેમણૅ પેલા દરદીને પોતાનો પેશાબ રાત્રીના અગિયાર વાગ્યા 
સુધીમા ત્રણ વખત પાયો. રાત્રે આશરે બે અઢી વાગ્યે દાક્તર દરદીના 


૧૫૧ 


ખાટલા પાસે ગયા અને જોયું તો દરદી તો ઘસઘસાટ ઊંઘે છે પણ 
આખી પથારી પૅશાબથી ભીંજાયેલી. પેશાબ થયાં જ ડરે, દરદીને 
ખબર નહીં દરદી જાગ્યો. જાગ્યો ત્યારે તેને ભારે રાહત લાગી. 
પછી તો તેનો જ પૅશાબ તેને પાવા માંડયો અને તેનાથી તેતા/ 
શરીરમાં ભરાઈ ગયેલો બધો પેશાબ નીકળી ગયો પેશાબની આ અભ 
શકિત ગણાય. આર્મસ્ટ્રોંગના કેસોમાં એક કેસ છે કે આવા મૂત્રપિંડના 
રોગવાળી એક દરદી બાઈને પરાણે પરાણે થયેલો લોહી અને પરુવાળો 
રગડો પૅશાબ પીવાથી કલાકમાં ૨૦૦ ઔંસ પેશાબ છૂટથી થયો. 
સ્વમૂત્રમા એ અલૌકિક શકિત છે. આ જ પુસ્તકમાં નેટ્રેટીઝથી પીડાતી 
એક બાળાને પોતાનો લોહી અને પરુ મિશ્રિત એક ઔંસ પેશાબ પાવાથી 
સારી રીતે પેશાબ થવા માંડયો, નેટ્ટેટીસનો ભયંકર રોગ ગયો અવે 
પેશાબ સ્વચ્છ પાણી જેવો થવા લાગ્યો, તે કેસ નેંધિલો છે. 


દાક્તર સલારિયાએ પોતાના દરદીને આનંદ કરતો બે ત્રણ દિવમ- 
માં વિદાય કર્યો. 


ર૪ 
પાંચ વર્ષતા જૂતા અતુભવીના સ્વાતુભવો 


નીચેનો કેટલોક હેવાલ હું ઉત્સાહપૂર્વક આપીશ ભાઈ રણનિ" 
ભાઈ બળદેવદાસ પરીખ એક સંસ્કારી યુવાન છે. ૩૦-૩૨ વર્ષની ણ 
ઉમર છે નેં મણિનગરમાં રહે છે. તેમના શરીરે પદર વર્ષથી સહે કે? 
થયેલા માથે, મોં પર, બરડે, છાતીએ, પેટ પર, હાથ અને પગ પર મેમ 
બધે તે પ્રસર્યો હતો. સફેદ કોઢને કારણે તેમના માથાના વાળ પણ ધૈ॥ી 
હતા. આ રણજિતભાઈને સાધુબાવાઓનો સગ કરવાનો શોખ તેમાથી 
યોગની સાધનાવાળા સાધુ મળ્યા. તેમની સાથે વધુ સંપર્કમાં આવા ગત 
યોગની સાધનાના સાધક બન્યા આ અભ્યાસમાં મનુષ્યમૂત્રના ઉપયોગની 
વાત આવી. યોગની સાધનામાં “હઠયોગ પ્રદીપિકા” વાચેલી, તેમાં અમરેથી 
મુદ્રાના વર્ણનમાં શિવાસ્બુકલ્પનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. તે પરથી તેમણે શિવા" 
સ્બુકલ્પ નામનુ સસ્કૃત પુસ્તક દરભંગા તરફ રહેતા કોઈ મહાત્મા પાસ 


૧૫૨ 


પ 

મેળવ્યું અને તેના પ્રયોગો તેમણે પોતાની જાત ઉપર કર્યા. તે પ્રયોગ 
પ્રમાણે નાક વાટે પેશાબ પીવાનું શરૂ કર્યું. તેમની આંખનું તેજ 
ઘટી ગયુ હતું અને ચશ્માનો નબર માઈનસ અઢી હતો તે પાંચ 
સાસના સેવનથી ઊતરી ગયો અને આંખ તથા દૃષ્ટિ બહુ તેજસ્વી થયાં 
નાક વાટે પેશાબ પીવાની ક્રિયા યોગની સાધનાની દૃષ્ટિએ પણ હશે અને 
તે સાધના ભેગુ આ આખનુ પરિણામ પણ આવ્યુ હોય મારી સાન્યતા 
અને કાઈક અનુભવ પ્રમાણે આંખ ધોવાની કાચની પ્યાલીમાં પેશાબ 
ભરી તેમા દિવસમા ત્રણ વખત ( સવારે, બપોરે અને સાજ્ટે પાંચ પાચ 
મિનિટ) આંખો ધોયા ડરવાથી દોઢથી બૅ માસમાં આંખોના નબર જતા 
રહૅ છે એમ જણાયુ છે 


ભાઈ રણાજતભાઈએ નાકેથી પેશાબ પીવાનો, શરૂ કર્યો ત્યારે બે 
ત્રણ દિવસ માથુ ભારે રહયા. સવારનો પહેલો પેશાબ આશરે ૬ ઔંસ 
તે નાક વાટે પીતા માથું ભારે રહે. તે ઉપરાત ગળામાં પણ ધીમો ચણચણાટ 
રહેતો પેશાબ લેવાનો શરૂ કર્યા બાદ એક માસેં એક નાકમાંથી કફ 
નીકળવા માડયો દિવસે દિવસે તદુરસ્તી આવવા માંડી 


ભાઈ રણાજિઝતભાઈના શરીર પર સફેદ કોઢ હતા એ વાત ઉપર 
&ણાવી છે પેશાબ પીવાથી અને રીતસર પેશાબના માલિસથી કોઢ ઉપર 
પણ અસર થવા માડી પ્રથમ તો કોઢ વધતા અટડી ગયા, અને પછી 
જે હતા તેમાથી જવા માડયા માથા પર કોઢ હોવાને કારણે માથુ સફેદ 
અને તૅના વાળ સફેદ પૂણી જેવા હતા માથુ કાળુ થયું અને તેના 
પરના વાળ પણ કાળા થયા મૌ પર કોઢના ડાઘ હતા તે પણ મટી 
ગયા છાતી પર, પાસામા અને કમર પર, ગળા પર અને પેટ પર કોઢના 
ડાધ હતા તેં બધા મટી ગયા અને ચામડી ઘઉવર્ણી થઈ ગઈ. માથા પરના 
અને મો પરના વાળ તો ચાતુર્માસમાં કેશ રાખેલા મેં તેમને પ્રથમ 
જોયા ત્યારે કોઈ અરવિન્દાકામના યુવાન સાધક હોય તેવો ખ્યાલ પ્રથમ 
પરિચય થતાં મને આવેલો અને જ્યારે મેં જાણ્યું કે જે દાઢી અને 
માથાના કેશ હું કાળા જોઉં છું તે પહેલાં સફેદ હતા ત્યારે મને નવાઈ 
લાગેલી આ પ્રત્યક્ષ ન જોયુ હોત તો મેં માનવાનો પણ ઈન્કાર કર્યો હોત. 
મૃત્રના સાધનથી આવો અજબ પલટો થયો, જોકે તે ભાઈના હાથના 


૧૫૩ 


આગલા ભાગ પર તેમ જ પગના છેવટના ભાગ પર કોઢના ડાઘ છે ખરા. 
તેને નિ્મૂંળ કરવા જેટલો પ્રયત્ન તેમણૅ નથી કર્યો, પણ તે કહે છે કે 
તે પીડા કરતા નથી એટલે ગરમીમા પણ તેનાથી કાંઈ દાહ જેવુ લાગતુ 
નથી, છતાં તે પણ નીકળશે એમ કહે છે. તેમની પેશાબ વાપરવાની રીત 
અનોખી હતી. તે નાહીધોઈને જમ્યા પછી માલિસ કરતા અને પછી કામે 
જતા આખો દિવસ એવા શરીરે રહેતા છતાં કાંઈ ગંધ જણાતી નહોતી 
આવા સ્વાનુભવ પછી તેમણે મૃત્રની સાચી શક્તિ જાણી તે પછી તો 
પોતાના ઘરમાંથી નાના બાળકોને આનો જ અમલ કરવાનો તેમ જ 
આજુબાજુ નાનાંમોટાંને કાઈ વાગ્યું હોય, : આખ દુખતી લોય, 
કાન પાકતો હોય તો શીશીમાં ભરી મૂક્લી દવા આપીને મટાડતા દવા 
શુ છે તે તેઓ કાંઈ જાણતા નહીં પણ રણજિતભાઈ પાસે ઘણી સારી દવા 
છે તેનાથી ગડ, ગૃમડ, વાગૅલુ વગેરે તુરત મટી જાય છે એવી જાણ 
થઈ. ભાઈ રણજિતભાઈએ કેટલાંક મોટાં દરદો પણ પેશાબના પ્રયોગથી 
સટાડયા છે તેની વિગત તેમણૅ મને લખાવી તે હુ મારી ભાષામા નીચે 
આપુ છું: 

૧. અમદાવાદ-કાળુપુર ખજૂરીની પોળમાં શ્રી પ્રવીણચદ્ર પરીખ 
રહૅ છે. તેમના શરીરમા બહુ મેદ હતો કબજિયાત રહે, હૃદયમાં ગભરામણ 
થાય, સ્મરણશક્તિ પણ ઓછી થઈ ગયેલી. આવા બધા કારણે તેમને 
જીવન પર પણ કંટાળો આવી ગયેલો તે અરવિન્દ સિલની એક દુકાન- 
માં નોકર હતા તે ભાઈ રણજિતભાઈ પાસે ઘણી વખત જતા ત્યારે 
તેઓ તેમને મૂત્રચિકિત્સા અજમાવવાની વારવાર સલાહ આપતા ધણી 
સમજાવટ પછી દરદીને શ્રદ્ધા બેઠી અને કોઈ જાણે નહીં તે રીતે પેશાબ 
પીવાનુ શરૂ કર્યું ચાર દિવસ પછી પોતાની શરૂઆત રણજિતભાઈને કહી 
અને સાથે સાથે ફરિયાદ પણ કરી કે શરીરમાં ઘણી ગરમી લાગે છે પણ 
તેમને સૂચવવામાં આવ્યું કે ભલે ગરમી લાગે, ગભરાવું નહીં આપો- 
આપ શમી જશે. ગરમી લાગે એટલે ચળ આવતી હતી આમ દિવસમા 
ત્રણ વખત સવારે, બપોરે અને સાજે જે પેશાબ થાય તેં પીતા હતા. 
ઘોડા દિવસ પછી ગરમી શમી ગઈ. અઢી માસના પ્રયોગથી શરીર 
હળવું થયુ. મગજ સ્કતિમા આવ્યુ. મગજનો ભ્રમ ભાગી ગયો. બંધકોશ 


૧૫૪ 


નાબૂદ થયો. ખોરાક રુચિથી ખવાવા લાગ્યો, આ અઢી માસ દરમ્યાન 
ખોરાકમાં મીઠું લેવાનુ બધ કર્યું હતુ અને ખાસ કરીને ખાખરા, દૂધ 
અને કારેલા કે પરવળનુ શાક ખાતા, 


૨ અમદાવાદ- ઢાળની પોળના શ્રી ગમનલાલ કાળિદાસ પરીખને 
ઘણાં વરસથી કબજિયાત રહેતી કલકત્તા રહેતા હતા ત્યાથી આવ્યા બાદ 
આખા શરીરે ખણજ ઊપડી ૨૧ દિવસ સુધી ડોકટરોની મુલાકાતો લીધી 
અને ઘણા ઇજેકશનો લીધાં, પણ નિરાશ થયા એક દિવસે રાતોરાત 
આખુ શરીર સોજાથી ભરાયુ અને મો તો ભારેખમ રાવણ જેવું થઈ 
ગયુ. તે ભાઈ રણજિતભાઈને પિછાણતા હતા તેમને બોલાવી મગાવ્યા અને 
પોતાના દુખની વાત કરી તે ભાઈએ દરદીને પ્રથમ તો દાક્તરની 
દવા સદતર બધ કરવાનુ કહ્યું અને દરદીએ તે સ્વીકાર્યું. તેમને મૂત્ર- 
ચિકિત્સાની સારવાર આપવાનો વિચાર કર્યો; પણ એક ભારે મુશ્કેલી હતી 
દરદીને દિવસમા કેવળ સવારે જ પેશાબ થતો એટલૅ માલિસ કરવા જેટલો 
પણ પેશાબ હતો નહીં તેથી તેમના દીકરાનો પેશાબ માલિસ માટે સઘરી 
રાખવાની સૂચના આપી અને દરદીનો પોતાનો પેશાબ પીવાનુ સૂચવ્યું, 
દરદીએ તેમ કરવા માડયું. બીજે દિવસથી માલિસ શરૂ કર્યું પ્રથમ તો 
પગને તળિયે, પછી માથે અને મો પર, પછી છાતી પર અને બરડે, આમ 
બધે શરીર માલિસ કરતા કરતા પેઢુ પર માંલિસ કરવા માડયું કે 
તુરત જ ઝાડાની હાજત થઈ પ્રથમ તો તેમને એવી ટેવ હતી કે ત્રણ 
પ્યાલા ચાના ગટગટાવી જાય ને ચાર બીડીઓ ફૂંકી નાખે ત્યારે બકરીની કઠણ 
લીંડીઓ જેવો મળ મહાપરાણે નીકળે, પણ આ તો માલિસ કરતા અધવચ્ચે 
ઉતાવળ કરી જાજરૂ ગયા અને તુવેરનો કોથળો એકદમ વછૂટી જાય્‌ 
તેમ ઝાડો વછૂટી ગયો એ જ બપોરે પણ સાફ ઝાડો થયો અને સાજે 
પણ થયો. બીજે દિવસે ભાઈ રણર્ઝ્તિભાઈ માલિસ કરવા ગયા ત્યારે 
જૉયુ તો શરીરમા ૭૫ ટકા સુધારો થયો અને બે દિવસમાં માલિસઅને 
પેશાબ પીવાથી તો શરીરમાં એટલી સ્ફૂંતિ અને શક્તિ આવી કે ધોળકા 
ગામે પોતાની સાસરીમા ગયા તેમણે ત્યા પણ ત્રણ દિવસ સાલિસ ચાલુ 
રાખ્યુ અને સપૂર્ણ આરામ થયો. ન્‍ 


૧૫૫ 


૩. અમદાવાદ - ઢાળની પોળમાં એક બહેનને તેમના લગ્ન પછી 
ગર્ભાશયમાં સોજો રહેતો હતો અને તેને કારણૅ દુખાવો ઊપડતો હતો, 
દાક્તર-વૈદ્યોની દવાઓ કરી, પણ કાંઈ આરામ થયો નહીં. તેમને ભાઈ 
રણજિતભાઈએ તેમના પતિ મારફત સુચવ્યું કે પેશાબ પાવાથી તેમને મટી 
જશે. પણ તે વખત પુરુષોત્તમ માસ ચાલતો હતો, પવિત્ર માસમાં 
આવું પેશાબ પીવાનું અપવિત્ર કામ થતું હશે? છતાં તેમને સમજાવવા- 
માં આવ્યું અનૅ તેમણે એક જ દિવસ જેટલો પેશાબ તેમને થયો તે 
બધો પીધો. પ્રભુ ઈચ્છાથી એક જ દિવસમાં તેમનો દુખાવો બંધ થઈ 
ગયો. દુખાવાને લીધે તે વધારે ચાલી શકતાં પણ નહીં, તે દુખાવો મટી 
જવાથી નદીએ નાહવા પણ જવા લાગ્યાં. આમ તેમનું ચિંતા આપતું 
દરદ એક જ દિવસમાં વિદાય થયું. પછી તેમની તે ફરિયાદ બિલકુલ 
રહી નહીં. 

૪- સદરહુ બહેનના પતિને એવું દરદ થાય કે સવારે ઊઠે ત્યારથી 
માથું ચઢતુ. કેટલાયે વરસોથી આમ થાય. ચેન પડે નહીં. કાઈ કામ થાય 
નહીં એટલે આ માથાના દુ:ખને નિવારવા અનેક જાતનાં ટીંચરો લીધા 
કરતા હતા તેં ટીંચરોના પાણીથી નશો ચઢે અને નશામાં માથાનો દુખાવો 
દબાયા કરે, એટલે દુખાવો લાગૅ નહીં. ભાઈ રણજ્તિભાઈએ તેમને એ 
વાત સમજાવી કે આવા ઉપાયોથી તો તમારા શરીરને ભારે નુકસાન 
થશે અને પછી સાચો ઉપાય સૂચવ્યો તેમણે પ્રથમ દિવસે પેશાબ પીધો 
તે જ દિવસે ઊલટી થઈ અને માથું દુખતું બંધ થઈ ગયું. ત્રણ દિવસ 
લાગલાગટ પીવાથી તેમની હંમેશની ફરિયાદ દૂર થઈ. 

પ ભાઈ રણજ્િતભાઈએ ગઈ સાલના ઇન્ફ્લુએન્ઝાના હુમલા 
વખતેં પૅશાબથી કેટલાક કેસ મટાડયા હતા. પોતે તો હંમેશ પેશાબના 
લોખંડી બખ્તર વડે “ફ્લુ” કે મલેરિયા જેવા હુમલાથી પોતાના શરીરને 
પ્રથમથી જ સહીસલામત રાખતા; પણ “ફ્લુના હુમલામાં તેમના એક 
ભત્રીજા દિલીપકુમાર ભારે સયયયા ભાઈ રણજિતભાઈને ખબર આપવા- 
માં આવી. દરદી પાસે ગયા, જેઈ તપાસીને તેનો પોતાનો પેશાબ પીવાની 
સલાહ આપી. દરદીએ સલાહ માની અને પેશાબ પીધો પૅશાબ પીધા 
બાદ અર્ધા કલાકે તે દરદીનૅ સખત ઊલટી થઈ. ઊવટીમાં પીળો અને 


૧૫૬ 


કાળાશ પડતો પદાર્થ નીકળી ગયો પેટ અને છાતી હળવાં થઈ ગયા 
અને “ફ્લુ' ભાગી ગયો. બીજી વખત પેશાબ પીવાની જરૂર પડી નહીં. 


આમ ભાઈ રણુજિતભાઈએ તો આવા ઘણા દરદીઓને છાના છાના 
સાજા ડર્યા છે. 


રપ 
ક્ષેયના દરદીઓ 


હવે મારે બહુ હેવાલો આપવા નથી છતાં અચાનક પ્રભુ ઇચ્છાથી 
નહીં ધારેલી રીતે એવા વિશ્વાસપાત્ર અને વજનદાર હેવાલ આવતા જાય 
છે કે હવે આ પુસ્તકને સમૅટી લૅવાની ઇચ્છા હોવા છતાં તેં હેવાલો લૅવા 
લલચાઉં છું. વાચક મિત્રોએ જેયુ હશે કે મેં કાઈ પ્રચાર કર્યો નથી. 
મતે કાંઈ નાનો સરખો અનુભવ થયો, તે લખીને હું બૅસી રહ્યો છું પણ 
મને જે દૈવી દ્રવ્યનો અનુભવ થયો તેનામાં એવી શક્તિ કે જેણે જેણે 
સારાં લખાણ વાંચીને તેનો સપર્ક સાધ્યો તેને તુરત તેના પ્રભાવનો અનુભવ 
થયો અને તે તેઓ મને કહી ગયા. વળી મારા અનુભવ પહેલા જેણે 
આ શડિતનો લાભ લીધો હશે છતા આજ સુધી મૂગા રહેલા તેઓ પણ 
મને પોતાની વાત કહી ગયા આમ મારી પાસે સારી એવી સામગ્રી 
આવી પડી એમાં જ પ્રભુની શુભેચ્છા ઓતપ્રોત ભરી છે. એ ઇચ્છાને 
અધીન થઈ અમદાવાદમાં હોમિયોપેથ દાક્તર તરીકે ધધો ડરતા શ્રી ગુણ- 
નિધિ જે ભટ્ટ (ફર્નાન્ડિઝ બ્રિજ પાસે, ગાધીમાર્ગ) તેમણે મૂત્રચિકિત્સા- 
ના ઉપચારથી બે અસાધ્ય ગણાયેલા ક્ષયના દરદીઓને તેસના દરદમાથી 
મુક્તિ અપાવી તેનો હેવાલ મને તે લેખિત પત્રરૂપે આપી ગયા છે. 
હેવાલમા દરદીની સારવાર શાસ્ત્રીય ઢબે ડરેલી છે અને તેમા ચોકસાઈ 
છૅ એટલે આપણને તે વધારે રસપ્રદ લાગશે 

પહેલો કેસ : ધ. ન. સહેતા, ઉમર વર્ષ ૨૫, સાંકડીશેરી, અમદાવાદ. 
જીવાન કુંવારો છોકરો. હું પ્રથમ તેને જોવા ગયો ત્યારે તે લગભગ પથારી- 
વશ હતો. આશરે ડઝનેક પ્રચલિત ધંધાદારી દાક્તરોએ તેં જુવાનની ક્ષયના 


૧૫૭ 


દરદી તરીકે સારવાર કરી હતી અને તેઓએ આ કેસને અસાધ્ય જેવો 
ગણ્યો હતો) 


આ દરદીને લોહીની ઊલટીઓ તથા અવારનવાર ઝાડા થતા હતા. 
તેમ જ ઉધરસ તથા તાવ ૧૦૦ થી ૧૦૧ ડિગ્રી ચાલુ જ રહ્યા કરતો. 
કોઈ પણ ખોરાક માફક આવતો નહીં તેમ ખાધેલું પચતું પણ નહીં 
શરીર હાડધિજ્ર થઈ ગયેલું, જરા પણ હરવાફરવાથી શ્વાસ ચઢી જતો 
હતો, 

આવી સ્થિતિની શરૃઆતમાં મેં હોસિયોપથીની આશરે ત્રણથી 
ચાર માસ દવા કરી અને તેથી ઘણી રાહત મળી. આ બાદ ફરી બે 
મહિના બાદ દરદીએ મને બોલાવ્યો જેયુ કે તેને રાહત મળેલી પણ દરદ 
તો ઊભું જ હતું. મને લાગ્યું કે હોમિયોપથીની સારવારથી સુધારો 
થવામા જોકે એક પૈસો પણ ખર્ચ થવાનો નહોતો; છતાં બહુ લાંબો 
વખત થશે અને વળી દરદીની ચાલુ ગંભીર: સ્થિતિ જૅતાં ઝડપી અને 
અસરકારક ઉપાય લેવાની જરૂર મને લાગી આ કારણે મેં તેમને સમજાવી 
સવારે એક ઔંસ તેમનો પેશાબ પીવા જણાવ્યુ, આ પેશાબ સવારના 
નવ વાગ્યાના અરસાનો લે તો તેની ગંધ અને સ્વાદમાં રાહત રહે, 
સાથૅ સાથે હરેક રાત્રે સૂતા પહેલાં પેશાબથી શરીર પર ખૂબ માલિસ 
કરીને સૂઈ જવું. સવારે ઊઠીને ગરમ પાણીથી નાહી લેવું, આ મુજ્બ 
કરતાં પહેલૅ દિવસથી જ ઝાડા, તાવ, પાચનશકિતમાં, લોહીની ઊલટી. 
તથા અશક્તિમાં ધીમો છતાં સતત એકધારો ફાયદો થતો લાગ્યો, પહેલા 
બહુ ઝાડા થવાને કારણે દરદીનુ વજન ૮૦ રતલ પર આવી ગયેલું જે 
આ ઉપચારના બે મહિનાની મુદતમાં ૧૦૦ રતલ પર આવ્યુ. ઘરમાં 
પણ પરાણે ફરી શકે તેવો તેં અશક્ત દરદી ત્રણ માસની પેશાબની સાર- 
વારથી કામનાથ મહાદેવ જેટલે તેમના ઘરથી એક માઈલ સળગ જઈ 
તથા આવી શકતો હતો. ચહેરો, સ્કૃતિ, રૂપ, રંગ, સ્વભાવ વગેરે બધા-- 
મા અજબ પલટો, સુધારો થયો, અને હવે કોઈ તેમને એવુ ન કહી 
શકે કે આ ભાઈ ગંભીર બીમારી ભોગવી ચૂકયા હશે. પહેલેથી જ પરચ. 
એવો સાદો અને પથ્ય ખોરાક ખાવાની છૂટ આપી હતી; કારણ કે આ. 
દરદીને ઉપવાસ કરાવવામાં મને ભારે જોખમ લાગેલુ. 


૧૫૮ 


દરદીને દર વખતે ફક્ત એક જ ઔસ પેશાબ દિવસમાં ત્રણ વખત 
પીવાને આપવામાં આવતો હતો અને પેશાબથી સારી રીતે માલિસ કરવાનો 
મારો સતત આગ્રહ રહેતો, કારણ કે પીવા કરતા માલિસ સારી રીતે 
પદ્ધતિસર કરવાનુ મને મૂત્રચિકિત્સામા વિશેષ અગત્યનુ લાગ્યું છે. મારી 
માન્યતા મુજબ ચામડી શરીરતા બધા જ અવયવોનુ વધારે પડતું કામ 
ઉપાડી લે છે. શરીરનો કચરો કાઢીને સાફ રાખવાનું તથા તેને પોષણ 
આપવાનું એમ બંને કામ તેં કરે છે. અને તે સિવાય બીજાં અનેક 
કામો તે બજાવતી હોવાથી પેશાબના માલિસથી તેના બધા કામમા મદદ 
મળે છે અને માલિસથી આખા શરીરના અવયવોને પોષણ સાથે રક્ષણનો 
ધાર્યો લાભ ચામડીને મળે છે ચામડીના 'કોઈ પણ રોગો દૂર કરી તેને 
અતિ તેજસ્વી અને તદુરસ્ત બનાવે છે. 


બીજો કેસ” એક છોકરી કુવારી, ઉંમર વર્ષ ૧૭, ક ર૨. શાહ, 
માણેકચોક અમદાવાદ આ છોકરી પયારીવશ હતી. પાસું ફેરવી શકાતું 
નહોતુ એક પ્યાલો ચા પીવા પણ ના પાડતી તેને ડાબે સાથળે મોટા 
જામફળ જેવડું મોટું ગૂમડું પાકી ગયેલુ અને બીજા ડોકટરોએ આ કેસ 
મારે ત્યા મોકલી આપ્યો હતો સેં હોસિયોપથિક દવા આપીને એ 
ગૃમડું એક જ દિવસમા ફાડી નાખ્યુ અને તેમાથી એક શેર પરુ નીકળ્યુ. 
આટલુ બધુ પરુ નીકળવાથી ઘણા દિવસના દર્દથી પીડાતી અને ઉજાગરા 
વેઠતી છોડી તે દિવસે નિરાતે ઊઘી મેં થોડા દિવસ હોમિયોપથીની 
દવા કરી પણ તેથી મને દરદીમાં જોઈતો સુધારો જણાયો નહીં તાવ, 
ઉધરસ, અશકિત વગેરે ચાલુ હતા અને કેટલાયે દિવસો સુધી પ્રુની ધાર 
ઝમતી બધ પડી નહીં દરદી છોકરી ભાગ્યે જ અઠવાડિયુ જીવી શકે 
એવી સ્થિતિમા હતી સારવાર માટે હવે એક પણ પૈસો ખર્ચી શકાય 
સ તેની ન હતી એટલે મારે મૂત્રચિકિત્સાનો આશરો લેવો 
પડયી 
_ રરેકવખતે એકએક ઓસ એમ દિવસમા ત્રણ વાર દરદીનો પોતાનો 
પૅશાબ તેને પાવામા આવતો હતો. સાદો અને પચે એવો પથ્ય ખોરાક 
ખાવાની છૂટ રાખી હતી છતા દરદીએ એક કમ્પાઉન્ડરતે ભલામણ કરી 
અતે પેશાબના પોતા ગૂમડા પર મૂકવાનુ શરૂ કર્યું ત્યાં પેશાબથી માલિસ 


૧૫૯ ૦ 


કરવાનું બની શક્યું નહીં. સારવાર પછી ત્રીજે દિવસે પરુ બધ થઈ ગયુ. 
દરદીએ કાંઈક ખાવાની રુચિ બતાવી. છઠ્ઠે દિવસે દરદીએ બે વાર 
ખાવાનું માગવાનુ શરૂ કર્યું અને ઊઠબેસ કરવા માંડી, નવમે દિવસે ત્રણ 
વખત ખાવા જોઈએ જ. ઓટલા સુધી નીચે ઊતરી દરદીએ ફરવા માડું. 
બારમે દિવસે વધુ ખાવાનું માગવા માંડ્યું પણ ના પાડવી પડી પદર 
દિવસ બાદ પેશાબ પાવાનો બંધ કર્યો. દરદી બહાર ફરી શકે તેવી 
સ્થિતિમાં આવી. આમ પંદર દિવસમાં દરદી ઉપર પ્રમાણેની સામાન્ય 
સારવારથી તદુરસ્ત સ્થિતિમાં આવી ગઈ. રૂપ, રંગ, આકાર ભૂખ, તરસ, 
બુદ્ધિ, સ્વભાવ, વજન, સ્કૂતિ વગેરે તેની ઉમર પ્રમાણે તેને પાછાં પ્રાપ્ત 
થ્યા. આજ છ મહિના બાદ પણ ગમે તેટલે શ્રમ તેં લૅ છે પણ તેમાં 
હરકત આવતી નથી. 
ઉપરનો કેસ હું હાડકાના ક્ષયનો ગાણું છું. બધાં ચિહ્નો તેવા 
હતાં. તેની માને પણ હાડકાંનો ક્ષય હતો. સાથળનુ હાડકુ સડતુ હતુ. 
તે બૅ હજાર રૂપિયાના ખર્ચે એક વર્ષ બાદ હરીફરી શકે તેવી સ્થિતિમા 
આવી હતી. છતા જેઈતો શ્રમ લઈ શકતી નહોતી. આ સારવાર તેણે કોઈ 
હૉસ્પિટલમાં લીધી હતી. 
આમ સામાન્ય જનતાને સમજાય તેવી રીતે આ કષ્ટસાધ્ય ગંભીર 
ગણાતા બંને કેસો સાદી રીતે રજૂ કર્યા છે. આ બને કેસોની સારવાર 
૧૯૫૮ના ઉનાળામા અને ચોમાસાના સાધામાં મેં કરી હતી. 


આ મૂત્રચિકિત્સાનો ઉપયોગ નીચેના સંજેગોમા છું નાછૂટકે વાપરુ 
છુ. પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે કોઈ પણ કેસમા નિષ્ફળતા મળી 
નથી 

જ્યારે કોઈ દરદી નાજુક સ્થિતિમાં હોય, પાચનશક્તિ હોય જ 
નહીં, થોડા દિવસ જીવવાનો સંભવ હોય, શરીર હાડપિંજર જેવુ થઈ ગયું 
હોય, તેની પાસે એક પૈસો પણ ખર્ચવાનો ન હોય અને છતાં અસર- 
કારક, સચોટ અને ધાસ્તી વગરનો ચમત્કારિક ઇલાજ કરવાનો હોય 
ત્યારે આ ઇલાજનો આશરો હ લઉ છું. અને ઇશ્વર ઇચ્છાથી તેમાં 
નિષ્ફળતા તો મળતી જ નથી, 


જ ૧૬૯ 


પોતાનું ઝેર જો પોતાને પાછુ એપવામાં આવે તો ઝેરથી ઝેરનું 
શમન થાય છે તેવા હોશિયોપથીના સિદ્ધાન્ત અનુસાર પૅશ'બ કામ 
કરે છે. અને શરીરમાં ઉપયોગમાં લેવાયા વિનાનાં કીમતી દ્રવ્યો પેશાબ 
મારફતે નીકળી જતા હોવાથી પોષણના અભાવે શરીર દરેક રોગનું 
ભોગ સહેલાઈથી થાય છે. તેથી તે કીમતી દ્રવ્યો તે જ શરીરને પાછાં 
આપવામાં આવે તો તે શરીરનુ ઘણું' જ સારુ પોષણ થાય છે, અને તેને 
કારણે દરેક અવયવ પોતાનુ કામ નિયસિત અને વ્યવસ્થિત બજાવતો થવાથી 
શરીરની તદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે. આ રીતે પોષણનો અભાવ દૂર કરવા- 
ના બાયોકેમિકના સિદ્ધાંત અનુસાર કામ થતું હોવાથી મૃત્રચિકિત્સા 
બાયોકેમિક અને હોમિયોપથિક બને સિદ્ધાતો પ્રમાણે કામ આપી કષ્ટસાધ્ય 
દરદોને પણ નાબૂદ કરે છે અને કેટલાક અસાધ્ય ગણાતા કેસો સાધ્ય 
કોટિમાં લાવી મૂકે છે મને જે અનુભવ થયો છે તેથી મારુ એ પ્રમાણે 
માનવુ છે 

વળી દરદીએ કોઈ અનુભવીની દેખરેખ નીચે આ ચિકિત્સાની 
સારવાર લૅવી જોઈએ તેથી દરદીની રક્ષા થાય છે અને અયોગ્ય રીતે 
તેમ જ બિનઅનુભવીને હાથે થતી હાનિ અટકી જવાથી આ મૃત્ર- 
ચિકિત્સા બિનઅનુભવીઓને હાથે વગોવાશે નહીં તેમ જ ઘણા લોકો 
વિના ખર્ચે પોતાની તદુરસ્તી પાછી મેળવી શકશે. 

દરદીની આ|ધિક સ્થિતિ, બળાબળ, તુ, ખાનપાન, રહેણીકરણી, 
સ્વભાવ વગેરે લક્ષમા લઈ આ પર્ધતિથી જો કોઈ પણ કષ્ટસાધ્ય ગણાતા 
શેગમા સારા અનુભવીની દેખરેખ નીચૅ સારવાર કરવામાં આવે તો, મારા 
અનુભવે એકસોમારથી ૯૫ દરદીઓના રોગો વધુમા વધુ બેથી ત્રણ 
મહિનામા નષ્ટ થાય છે તેમા મને શંકા નથી 

કેટલાક પ્રાચીન પુસ્તકો અને કેટલાક અનુભવીઓ અને યોગીઓ, 
સાધકો આયુર્વેદના ઔષધના અનુપાન સાથે આ જીવતા જળનુ સેવન 
ક અને અનેકગણો આશ્ચર્યકારક લાભ તેમણે મેળવ્યો છે તે નક્કર 
હકીકત છે, 


સહી ડોકટર ગુણનિધિ જે. ભટ્ટના વદન 
પત્ર મળ્યો તા ૧૩-૧૧-૫૮ 


૧૬૧ 
સા--૧૧ 


રદ 
રક્તપિત્ત ( કુષ્ઠરોગ ) 


મૂત્રચિકિત્સાના અગ્રેજ નિષ્ણાતે પૌતાના પુસ્તકમાં એવુ જાહેર 
કર્યુ છે કે, રોગોની યાદીમાં જેટલા ગંભીર રોગ જણાય છે તેવા રોગ- 
વાળા દરદીઓ તેમની પાસે આવી ગયા છે અને તેમને મૂત્રચિકિત્સાથી 
ફાયદો જ થયો છે ફક્ત એક જ રોગ એવો છે કે જેનો દરદી તેમની 
પાસે ગયો નથી તે રોગ છે રક્તપિત્ત(લિપ્રસી)નો. કારણ કે ઇગ્લૅડમા 
તે શેગ જવલ્લે જ હોય છે. આ તેમની વાત વાચ્યા પછી મને ઇચ્છા 
થઈ કે આ મૂત્રમાં આ શકિત પણ હોવી જ જોઈએ. એટલે અહીં 
રડતપિત્તની હૉસ્પિટલ છે ત્યા જઈ ત્યાની સૅવિકા બહેનો, જેઓ ખ્રિસ્તી 
હોય છે અને કેવળ સેવાભાવથી આવા ભયકર ચેપી રોગના દરદીઓને 
કોઈ સારવાર કરવા તૈયાર ન હોય તેવા તેમના સગાંવહાલાઓથી તર- , 
છોડાયેલા રોગીઓની સેવામાં રાતદિવસ રહે છે, તેઓને મળી, આ મૃત્ર- 
ચિકિત્સાની વાત અને ખાસ કરીને તેમના પવિત્ર શાસ્રની વાત તેમની 
પાસૅ મૂકી હોય તો થોડાઘણા રક્તપિત્તના દરદીઓને રાહત મળે અને 
પીડામાથી બચે એવા વિચારથી તે હૅ.સ્પિટલમા સેવાનુ કામ કરતી હરૅચ 
સેવિકા બહેનોના સપર્કમાં છે એવા એક મિત્રને આ કામ સોપ્યું, તે ત્યા 
ગયા અને વાત કરી ત્યારે તે સેવિકા બહેને કહ્યું કે, જે ડૉકટરની 
દેખરેખમાં આ દરદીઓ છે તે ડૉકટરની સમતિ સિવાય તે કાંઈ કરી 
શકે નહીં, ત્યાના ડૉકટર અમદાવાદમા રહેતા ચામડીના રોગોના નિષ્ણાંત 
એક ગુહસ્થ છે. તેમના દિલમાં આની ગેડ બેસે તો કામ થાય, મને 
લાગ્યુ કે હમણા એવુ કાઈ બને નહીં. સમય તેનું કામ કરશે એમ 
સમજી મૈં તેવો પ્રયત્ન છોડી દીધો. પણ બીજી રીતે પ્રભુએ મારી 
ઇચ્છા પૂરી પાડી, કટર પુષ્પેન્ટ્ર ભટ્ટે રક્તપિત્તના એક દરદીને મારી 
પાસે મોકલ્યો એક દિવસ રવિવારે તે રોગી ભાઈ અને તેમના પત્ની મારી 
પાસે આવ્યાં તેમનુ નામ કાનજીભાઈ ચોહનલાલ; ઉમર વર્ષ ૩૨ રહેવાસી 
અમદાવાદ. ધધો મિલમાં વીવિંગ ખાતામા મને તે ભાઈએ પોતાના દરદની 


૧૬૨ 


હકીકત્ર કહી. ચામડીના “પી રોગના નિષ્ણાત ડૉકટરે તેમના દરદને રક્ત- 
પિત્તના દરદ તરીકે સારવાર કરેલી અને લાંબે ગાળે પણ ન સટર્યું એટલે 
મારો સ્વાનુભવવાળો લેખ વાંચી ડૉ પુષ્પેન્દ્ર ભટ્ટની સૂચનાથી મારી 
સલાહ લૅવા આવ્યા મેં બધી હકીકત જાણી લીધી તે વખતે તેમના 
હાથ અને આગળાં પર ચાર્દા હતાં અને હાથના આગળામાં ઝણઝણાટ 
અને બળતરા રહેતી હતી હાથ ઊંચો કરી શકતા નહીં, હાથની રગ પણ. 
સકોચાઈ ગઈ હોય તેવી ખેંચાતી મેં જોઈ. તેમણે ઘણા સમય સુધી 
રક્તપિત્તના રોગની દવા કરી છે પણ મટર્યું નહીં તે મેં જાણ્યું એટલે 
સેં તેમને પૂછ્યુ કે, “ તમે જે છપાયેલી પન્નિકા લાવ્યા છો તે બરાબર 
વાંચી છે?” તેમણે જવાબ આપ્યો કે, “વાચી છે, એટલું જ નહીં પણ 
શેં પેશાબથી હાથ પર એક અઠવાડિયાથી માલિસ કરવા માડયું છે ” 
“ તમને એક અઠવાડિયાના માલિસથી કેમ લાગે છે?” સેં સવાલ કર્યો. 
તેમણે સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો કે, “મને પહેલા કરતાં કળતરમા અને 
ઝણઝણાટમાં ઘણી રાહત લાગે છે.” 

તે ભાઈનો જવાબ સાભળીને મને આનદ થયો અને હૃદયમાં 
પ્રભુને નમન કરીને નિશ્ચિતે કહ્યુ કે, “તો પછી માલિસ કર્યા કરો 
અને આવતી કાલથી સવારે દરરોજ જે પેશાબ થાય તે પીવો બે ત્રણ 
દિવસ પછી તમારે પૅશાબ અને પાણી સાથે ઉપવાસ કરવા જોઈએ ” 


તેમના પત્નીએ પૂછ્યું. “કેટલા ઉપવાસ કરવા પડશે?” સેં 
જવાબ આપ્યો કે, “અત્યારે કાઈ ચોડ્ક્સ ન કહી શકાય. હુ દાક્તર 
નથી તમારા જેવો જ છું. પણ આ વસ્તુ એવી શર્ડિતશાળી છે કે 
તમારો રોગ મટાડશે,” વગેરે વાત કરી મેં આશ્વાસન આપ્યુ. પતિ- 
પત્તી બને ગયા. બીજે રવિવારે બને પાછા મારી પાસે આવ્યાં તેમણે 
પોતાને સુધારો થતો જણાવ્યો મેં તેમને ઉત્તેજ્યા અને ઉપવાસ કરવાની 
સુચના આપી તેમણે ત્યાર પછી ત્રણ ઉપવાસ કર્યા ત્યાર બાદ લાબે 
ગાળે એટલે આશરે બૅ ત્રણ માસ પછી ભાઈ કાનજીભાઈ મારી પાસે 
* આવ્યા આનદિત ચિત્તે ઉપકારવશ થઈ તેમણે બધી વાત મને કહી; 
અને નીચે પ્રમાણેનું નિવેદન આપી ગયા જે હું પુસ્તકમાં લખવા યોગ્ય 
ભાષામા તેનો સત્ય મુદ્દો કાયમ રાખી નીચે પ્રમાણે આપુ છુ : 


૧૬૩ 


“મારું નામ કાનજીભાઈ મોહનલાલ ઉમર વર્ષ ૩૨. રહેવાસી અમ-_ 


દાવાદ, ધંધો મિલમાં વીવિગખાતામાં. રૂબરૂમાં આવી લખાવું છું કે મને 
જમણા હાથમાં ચાર વર્ષથી પુષ્કળ દુખાવો થતો હતો અને ઉપરતી 
ચામડી ઉપર લાલ ચાંદા પડયાં હતાં, જેથી મેં રિલિફરોડ પર આવેલા 
નહટર શ્રી . . . જે ચામડીના રોગના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે તેમને બતાવ્યુ. 
ત્યારે તેમણે મને ડહેલુ કે તમને રક્તપિત્તતો રોગ થયો છે અને દવા 
તરીકે મને ગોળીઓ લેવાની લખી આપી તથા દશ ઇંજેક્શનો પણ 
આપ્યાં; પણ તેનાથી મટયું નહીં પણ કળતર વધ્યુ. ત્યાર બાદ હુ ગુલાબબાઈ 
હૉસ્પિટલમાં ત્યાના સ્કીન સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે ગયો. તેમની સૂચના મુજબ 
ચાર ઇંજેકશનો ડૉકટર પુપ્પેન્ટ્ર ભટ્ટ પાસે લીધાં પણ તેનાથી મટર્યું નહીં. 
ત્યાર પછી '. પુષ્પેન્દ્ર ભટ્ટે સને રાવજીકાકાએ છપાવેલો મૂત્રચિકિત્સા- 
વાળો લૅખ વાંચવા આપ્યો. મેં પ્રયોગ વાચ્યો અને વધુ વિગત માટે 
રાવજીભાઈને રૂબરૂ મળ્યો અને તેમની સૂચના અનુસાર ઘેર જઈ પ્રયોગ 
શરૂ કર્યો. મેં ત્રણ દિવસ (પેશાબ અનેં પાણી સાથે) ઉપવાસ કર્યા અને 
પ્રયોગ માલિસનો એક માસ ચાલુ રાખ્યો તેનાથી મારા જમણા હાથનું 
કળતર તથા દુખાવો બધ થઈ ગયા અને મારો હાથ જે પ્રથમ વળતો 
ન હતો તે હાલમા વળે છે, તેમ જ જે હાથે પ્રથમ કામ નહોતુ થઈ 
શડતું તે હાથૅ હુ સારી રીતે કામ કરી શકું છુ, હાલ મારાં હાથે સહેજ 
બહેરાશ લાગે છે. એકદરે મને મૂત્રચિકિત્સાના પ્રયોગથી પુષ્કળ ફાયદો 
થયો છે અને હાથ પરના ચાંદાં મટી ગયા છે આગળામાં પણ જે ચચરાટ 
થતો હતો તે હવે મટી ગયો છે 

તા, ૩૦-૧૧-૫૮ સહી: કાનજીભાઈ મોહનભાઈ ' 


આ ભાઈ પોતાનુ નિવેદન આપવા આવ્યા ત્યારે મને બહુ 
ખુશનુમા જણાયા, પહેલા તો સાવ ભયભીત અને નિરાશ લાગતા હતા. 
પણ મેં તેમને કહ્યું કે, હજી તમારો રોગ સપૂર્ણ મટયો છે એવુ માની 
બેસશો નહીં, તમારી નોકરીમા થોડી ખલેલ પહેચેં તો પગાર કપાય, માટ 
તમારા રોગને વીસરીને તેના *તરફ બેદરકાર રહેશો તો પાછો તે તમને 
પજવશે અને તમને નોકરી પણ નહીં કરવા દે, માટે તમારે માલિસનો અને 
સવારે ઊઠી પ્રથમ પેશાબ પીવાનો પ્રયોગ ચાલુ રાખવો જોઈએ. દરરોજ 


૧૬૪ 


પગને તળિયે, મોં અને માથા પર અને બંને હાથ પર એક કલાક પૅશાબ 
ચોળી પછી નાહી નાખવું. આમ કર્યા કરશો તો આ ભયકર રોગ 
મૃળમાથી જશે, નહીં તો પાછો માથુ ઊચકશે રોગ ગયો, રાહત મળી 
અને કામ થાય છે, એટલાથી જ સતોષ માનશો નહીં, પણ એક વખત 
પેશાબ પીવાનુ અને માલિસ કરવાનુ ચાલુ રાખશો ઉપર પ્રમાણે મે 
સાવચેતી આપી અને તે ભાઈ આનંદ પામતા પામતા ગયા. 


*્‌છ 
કેટલાક તવા પ્રથોગા -૧ 


આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિના વાચન પર્‌ આધાર રાખી અનેક 
દુખિયારાઓએ પોતાના દરદના દુ ખમાંથી અને અર્થનાશમાથી બચવા 
માટે પોતાની સૂઝ પ્રમાણે મૂત્રપ્રયોગ કરવા માંડયા અને અનેકોએ તેથી 
રાહત અનુભવી હ તેઓની યાદી મેળવવાની ચિંતા કરતો નથી, કારણ 
કે કોઈનેય આ પ્રયોગથી લાભ થાય તેની ચિંતા તો કરવાની હોય નહીં. 
અને એટલુ ચોડક્સ છે કૅ તેનાથી નુક્સાન તો થતુ જ નથી એ કારણે 
હુ નિશ્ચિત રહુ છુ જેઓ આપમેળે મારી પાસે આવે અને મારી સલાહ 
કૅ દોરવણી માગે તેમને હુ મારા અનૅ બીજાના અનુભવની વાત કહુ, તે 
જાણી-સમજી તેઓ પોતાના જોખમે આ પ્રયોગ ડરે, તેમાંના કેટલાક છાના- 
માના કરે અને તેમને બિલકુલ આરામ થઈ ગયો હોય છતાં મને 
કહેવાથી તેમનો પ્રયોગ ઉધાડો પડી જાય અને મૂત્રપ્રયોગ કરવાને કારણે 
શરમાવુ પડે એટલે મને કહેવાની તસ્દી પણ લેતા નથી ગભીર અને 
હઠીલા દરદોના ઘણા પ્રયોગો ચાલુ છે, પણ જ્યા સુધી સપૂર્ણ આરામ 
ન થાય અને દરદી પોતે પોતાની જાતે પોતાની હકીકત ન જણાવે ત્યા સુધી 
હુ તેવી હકીકતને વજૂદ આપતો નથી. એટલે આ નવી આવૃત્તિમાં બહુ 
અનુભવો આપતો નથી. પણ જાહેરમા મૂકવાથી કેટલાંક પ્રચલિત દરદોમાંથી 
દરદીઓ રાહત મેળવી શકે એવા કેટલાક કેસો અનાયાસે મારી પાસે 
આવ્યા છે, જે લોડસંગ્રહાર્થે અહીં આપુ છું 


૧૬૫ 


નેટ્રટીઝ-ડીડનીનો રોગ 


શ્રી. અંબાલાલ કે. પટેલ બી. એસસી., એલએલ. બી , સ્યુનિ- 
સિપલ સ્ટોર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, અમદાવાદ-એમણેૅ પોતાના એક અસાધ્ય 
ગણાતા રોગ પર ગઈ સાલ મુત્રપ્રયોગ કર્યો હતો અને તે સપૂર્ણ 
સફળ થયો હતો, ત્યાર બાદ તે ભાઈ તો આ પ્રયોગના પ્રચારક 
થઈ ગયા છે તેમનુ સ્વાસ્થ્ય પણ ત્યાર બાદ ઘણુ સારુ રહ્યુ છે. તેમણે 
બીજો પ્રયોગ પોતાના ઘેર જ પોતાની દીકરી પર કર્યો 

તેમની દીકરી સાત-આઠ વરસની ઉમરની છે. તેને )4લ01 18 
(નેકૂટીઝ) નામનો કીડનીનો રોગ થયેલો તે દીકરીનું નામ નારાયણી, 
આ રોગને કારણૅ તેને પૅેશાબમા લોહી અને પ્રુ આવે તેને કારણે શરીર 
અશક્ત રહે, ગળામા દુખાવો ઊપડે, તાવ પણ આવે અને નબળાઈ વધે. 
એક દાક્તરની સલાહથી એક વરસ પહેલા ગળાના કાકડા પણ કહાવેલા, 
ગળાની ગરબડ અને દુખાવો ચાલુ રહેલો આ દરદને અસાધ્ય ગણવામા 
આવે છે અને ખાસ કરીને સ્રીઓ માટે તો ભયંકર લૅખાય છે અને 
તેની સારવારમાં અને આહારવિહારમા બહુ સાવચેતી રાખવી પડે છે તેમ 
જ દરરોજના પેશાબમા આલ્બુમીન, પરુ, લોહી વગેરેનો સ્રાવ કેટલા 
પ્રમાણમા છે તે તપાસાવવાની જરૂર રહે છે. દવા ઉપરાંત આ દરદમાં 
દરદીની ખૂબ કાળજીપૂર્વક શુશ્રુધા કરવાની જરૂર પડે છે, એટલે દરદી ઉપરાત 
સારવાર કરનાર પણ કટાળૅ છે દવાનો ખર્ચ પણ ખૂબ થાય છે. શ્રી 
અબાલાલ પટેલ પોતે લખે છે કે, “મારી દીકરી ચિ નારાયણીને એક 
અઠવાડિયુ મણિનગર શ્રી લલ્લુભાઈ ગોરધનદાસ હોસ્પિટલમા રાખી. 
બાદ ઘેર દશ દિવસ સુધી તે દવા ચાલુ રાખી ઊપડેલુ દરદ તુરત 
તો. શમી ગયુ, પણ બેત્રણ, અઠવાડિયા પછી તે જ દરદ બહુ જેરથી 
ઊપડયું અને પેશાબમા કેવળ લોહી જ જવા લાગ્યુ અહીં હુ નિરાશ 
થયો મારા જમાઈ મુબઈમા છે. એ એડીનબર્ગના એમ. આર સી પી. 
થયેલા છે તેમની સૂચના હતી કૅ દરરોજની દશ ગોળીઓ અને 
પેનિસિલિનના ઇન્જેક્શનનો કોર્સ શરૂ કરવો જે ૬ માસ સુધી 
ચાલે પણ મને તેમા વિશ્વાસ બેઠો નહીં. ૬ માસ સુધી આ ભયકર 
દરદ માટે થોભવાનુ મને ગમ્યુ નહીં મારી દાનત તો તેને સૂત્રપ્રયોગ 


૧૬૬ 


કરાવવાની પ્રથમથી હતી પણ મારી પત્તી વિરોધ કરે હું તેમને કહું કે 
સેં મારી જાત પર પ્રયોગ કર્યો ત્યારે કેમ કરવા દીધો? મારા કરતાં 
દીકરી વધારે વહાલી છે? તે શું બોલે? પણ મેં તેમને સમજાવ્યા, તેમણે 
માન્યુ. ચિ નારાયણીએ પણ માન્યુ પેશાબમાં તો પરુ અને લોહી હતુ 
તેને પીતા તે ધૂ જે, છતા તે પિવરાવ્યો કમકમા લાવી દુ ખની મારી તે 
પી ગઈ એક જ ઔંસ પેશાબ હતો પણ તેની ચમત્કારિક અસર થઈ 
થોડા સમય પછી જે પેશાબ થયો તે વધારે જથ્થામા હતો પણ ઘટ્ટ 
ન હતો. તેં પણ તે પી ગઈ પછી તો જે પૅશાબ થતો તે સ્વચ્છ 
પાણી જેવો થતો તેને પણ ખાતરી ઘઈ કે કાઈક નવાઈ છેં, એટલે 
દિવસમા બે ત્રણ વખત બે ઔસ પેશાબ પીવા લાગી આમ સતત 
પદરેક દિવસ પીવાનુ ચાલુ રાખવાથી તેનુ દરદ મટી ગયુ એટલુ જ નહીં, 
પણ મહિનાઓ પછી, આ હેવાલ લખુ છું ત્યા સુધી તેના દરદે ફરી 
દેખા દીધી નથી અને મોમાં કે માથામા કોઈ પણ દુખાવા સિવાય તે 
નારાયણી હરતીફરતી અને દોડતી થઈ ગઈ છેં 


આ ઉપરાત ફલ્યુ, મલેરિયા જેવા તાવમા પણ મારા બીજા 
સતાનોને બૅત્રણ વખત બેથી ત્રણ ઔસ તેમનુ પોતાનુ મૂત્ર પિવડા- 
વવાથી તેઓ દરદમુક્ત થયા છે. 

વધુમાં, મારા સપર્કમા જે આવે છે તેને મૂત્રપ્રયોગ કરવા કહેતા 
ઘણાખરાઓએ તે પ્રયોગ કરી આખની આજણ, આખ આવવી, લાલાશ 
રહેવી, કાન પાકવા, ગૂમડુ-ખીલ મટાડવુ, હાર્ટપલ્પિટેશન (હૃદયના વધારે 
પડતા ધબકારા) મટાડવા અને શરદી ઉપર અજમાયશ કરતા તેઓ બધાય 
દરદમુક્ત થયા છે મારા એક મિત્ર ડો જોશી છે તેમણે ટીબીના 
બે ગરીબ દરદીઓ, જેઓ પોતાની દવામા નાણા ખર્ચી થાકી ગયા હતા 
તેઓને આ પ્રયોગ કરવાનું સમજાવતા તેઓએ આ પ્રયોગ કર્યો અને 
બનેય સારા થવાનું તેમણે અનુભવેલુ આ દરદીઓ ટી બી કિલનિકમા 
જઈ દવા કરી થાકેલા હતા છતા મૂત્ર પીવાના અને માલિસ કરવાના 
પ્રયોગથી તેઓ હરતાફરતા થઈ ગયા છે મેં જાતે પ્રયોગ કર્યે દોઢ વરસ 
થઈ ગયુ અને મારુ કેટલાયે વરસથી અસાધ્ય ગણાતુ દરદ ગયુ તે હવે 
દેખાતુ નથી એટલુ જ નહીં પણ ઊવલટુ તેનાથી નવીન કુંપાશવાળી 

૧૬૭ 


શમ ૨૧૪૦. 


ચાસડી, સ્તાયુબંધન વગેરેને લીધે સ્કૃતિ અને જૉમ જણાયુ. મારું શરીર 
વધારે સારું થયુ છે. હજી પણ અઠવાડિયે એક બે વાર પ્રસગોપાત્ત 
મૂત્રપાનનું સેવન કરતો જ રહુ છું. શરદીની છીંકો આવતાં તુરત તેના 
પીવાથી શરદીનું શમન ચમત્કારિક રીતે થઈ જાય છે. સાચે જ માનવી 
માટે તેનું પોતાનું મૂત્ર અમૃત સમાન છે તેની મને ખાતરી થઈ છે. આ 
કાંઈ આંધળી શ્રદ્ધાની હકીકત નથી પણ પ્રયોગને અંતે સત્ય નિર્ણીત 
થયેલ મારો સિદ્ધાન્ત છે.” 
૨૩-૯-૫૯ સહી: અંબાલાલ ખોડાભાઈ પટેલ” 
વરસો પહેલાંનો અજાયબ પ્રસંગ : 
જલોદર, પેટનો દુખાવો અને ગેંસ 

અમદાવાદ રાયપુર શામળાની પોળના શ્રી જયન્તીલાલ ચિમનલાલ 

શાહે મને પોતાનું નિવૅંદન લખીને મોકલ્યુ છે, જે નીચે પ્રમાણે છે: 
“પૂ. શ્રી રાવજીકાકા, 

આપનુ “માનવમૂત્ર'નુ પુસ્તક મેં મહેરબાન શી સ્ટોર સુપરિ. 
સાહેબ અ મ્મુ કૉ. પાસેથી લઈને વાંચ્યું. અને તેમાં જુદા જુદા 
અસાધ્ય રોગો ઉપર કરેલા માનવમૂત્રના પ્રયોગની બીના વાચી, અને 
તેથી મેં પણ મારા પોતા ઉપર આ પ્રયોગ કરવાનો વિચાર કર્યો. 

મને ઘણા વખતથી પેટમાં વાયુ અને કબજિયાતનો રોગ હતો, જેને 
લીધે અવારનવાર પેટમા ડાબા પડખામા દુખાવો પણ થતો. વળી તેને 
લીધે શરીર બેચેન રહેતું તેમ જ સળેખમ વગેરે થઈ આવતુ. આથી મેં સૌ 
પ્રથમ સવારે એક ગ્લાસ ભરીને મૂત્ર પીવાનો પ્રયોગ કર્યો. પહેલે દિવસે 
સહજ સ્વભાવ મુજ્બ સૂગ ચઢી, પણ પછી બીજા દિવસે મૂત્ર પીવાની 
માત્રા અને સમય વધાર્યો. આખા દિવસ દરમિયાન બેથી ત્રણ વખત 
એકએક ગ્લાસ એટલે આશરે ૧૨ થી ૧૪ ઔંસ ભરીને મૂત્ર પીવાનુ 
શરૂ કર્યું. બરાબર બીજા દિવસે સાંજના બેથી ત્રણ ઝાડા થયા અને પેટમાનો 
કચરો વાયુ સાથે નીકળવા લાગ્યો. આમ પાંચ દિવસ સુધી ઝાડા થયા અન 
પછી દસ્ત નિયમિત બધાઈને સવારે આવવા લાગ્યો ફકત સાત દિવસના 
મારા આ પ્રયોગથી મારા પૅટમાનો ભાર અને ગૅસ તેમ જ દુખાવો 
સાવ મટી ગયો.” 


૧૬૮ 


જલોદર ભટયું 

એ જ ભાઈ નિવેદનમાં આગળ લખે છે કે; “આપના આ 
પ્રયોગને અમારા કુટુંબમાં અગાઉ પાલનપુર સ્ટેટના રાજવૈદે મારા કાકાના 
દીકરા શ્રી ચદુલાલ ત્રિકમલાલ શાહ ઉપર જલોદરના રોગ માટે અજમાવેલ.. 
તેમને એકવીસ દિવસના ઉપવાસ કરાવીને દિવસનો જેટલો પેશાબ થાય તે 
બધો જ 1પિવડાવતા અને પેટ ઉપર પેશાબના કપડાનો ખડ (લેપ) કરતા 
શરૂઆતના બૅ ત્રણ દિવસ તેમણે પેશાબ મહામ્‌સીબતે લીધો અને ત્રીજે 
દિવસે તેમને ઊલટી અને ઝાડા ખુબ પ્રમાણમાં થવા લાગ્યા ઊલટી 
અતે ઝાડામાં ફક્ત પિત્ત અને પાણી આતરડામાથી અને હોજરીમાથી 
ખેંચાઈને આવવા લાગ્યાં. અને એકવીસ દિવસે તેમનું પેટ તદ્ન 
હળવું અનૅ મુલાયમ બની ગયું ત્યાર પછી તેમને ચોપડ્યા સિવાયના 
લુખ્ખા ફક્ત પાંચથી છ ખાખર આખા દિવસમાં છાસનતી પરાસ 
સાથે આપતા. એ. રીતે ચૌદથી પંદર મહિના સુધી એ જ ખોરાક 
અપાયો અને તેમનું શરીર તદ્ન નીરોગી અને સશક્ત બની ગયું. 

કાનના સણકા અને દુખાવા માટે મારી પત્નીના કાનમાં પેશાબનાં 
ટીપા દિવસમાં ત્રણચાર વખત નાખ્યાં ,અને તેમનો જૂનો દુખાવો તદ્ન 
મટી ગયો આમ માનવમૂત્રનો આ પ્રયોગ સમજુ અને અણસમજુ વર્ગમાં 
પ્રચલિત થાય તે માનવજીવનને લાભકર્તા છે એમ મારા પોતાના અનુભવ 
ઉપરથી હું ચોક્કસ કહુ છું, અને તે માટે શકય એટલો પ્રચાર કરવાનો પણ 
પ્રયત્ત કરું છુ. 

૨૪-૯-૫૯ સહી જ્યન્તીલાલ ચીમનલાલ શાહ ” 

ઉપર વર્ણવેલો પ્રસંગ થોડાં વરસ પૂર્વનો છે આ પ્રમાણે સારવાર 
કરનાર પાલણપુરમા રહેતા વૈદ બાલુભાઈ ફોજમલજી હતા. તે હાલ હયાત 
નથી પણ ઉપરનો દાખલો એટલા માટે ટાક્યો છે કે દરદી માટે બીજો 
ઉપાય કામિયાબ ન નીવડયો ત્યારે આ વૈદરાજે આ ઉપાય સૃચવ્યો 
જે દરદીએ સ્વીકારી લીધો અને તેનાથી તેને આરામ થયો. અર્થાત્‌ ઘણા 
વંદો કૅ સાનુ સંતો અને ગામડામાં રહેતા વૃદ્ધો આ અમૃત સાધન 
વિષે જાણતા હતા અને હજી પણ જાણે છે, હિમતથી જે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ 
કરે છે તે તેનો લાભ જીવનભર સારી રીતે ઉઠાવે છે. 


૧૬૯ 


૨૮ 
કેટલાક નવા પ્રચોગો-૨ 


મલાડ (સુંબઈ)માં એક નૈસાંગક ઉપચારનુ મોટું ટસટ છે અને ઘણાં 
વરસોથી તેને અગે એક હોસ્પિટલ પણ ચલાવાય છે. તેમાં ૪૦-૪૫ 
વર્ષથી નૈસંગિક ઉપચારના નિષ્ણાત ડૉ કૃષ્ણવર્મા ભકિતભાવે કામ ડરે છે. 
“મૂત્રચિકિત્સા' વિષેના મારા લખાણ અગે 'વૈદ્યકલ્પતરુ 'મા ટીકા થયેલી 
તે અંગે તેમણે લેખ લખ્યો છે. તેમા “ મૂત્રચિકિત્સા'ના કેટલાક સફળ 
દાખલા ટાંક્યા છે. એટલે આ લખાણ મૃત્રપ્રયોગના સફળ અનુભવોના 
ભાગમાં હુ મૂકું છુ. 

ભૃત્રચિકિત્સા -- અનુભવ 

મૂત્રચિકિત્સા ઉપર ગયા વર્ષના જૂન માસના અકમા શ્રી 
રાવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલનો લેખ તેમ જ એ જ વર્ષના સપ્ટેમ્બર 
માસના અકમા ડૉ મણિશકર ભટ્ટનો એ વિષય પરતો વિરોધાત્મક લેખ 
તેમ જ નવેમ્બર માસનો શ્રી રમણલાલ એન્જિનિયરનો એ વિષય પરનો 
લેખ વાંચ્યા. 

પહેલા લેખના લેખક શ્રી રાવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલ એ કોઈ 
ધધાદારી ચિકિત્સક ન હોઈ એક રાટ્્રસેવા કરનાર વ્યકિત છે એમણે 
પોતાની પ્રકૃતિ સુધારવા જે પ્રયોગ કરેલ અને તેનું શુભ પરિણામ આવેલ 
તે એમણે નિ.સ્વાર્થ ભાવે, લોકહિતાર્થે જાહેર જનતાને ગમે અથવા 
નહીં તે છતા તેના હિતમાં હોવાથી જાહેરમાં આ વિષય મૂકેલ છે. 

એ પ્રયોગ કરતી વખતે એમણે મનમાની રીતે અથવા માત્ર પુસ્તકો 
વાચી તેટલા જ આધાર ઉપર ન રહેતાં વિદ્દાન તબીબની સલાહ અને 
સંમતિથી તેઓએ પ્રયોગ પુરો કરેલ ગ્રા પ્રયોગ કરવામાં એમનો ઉદ્દેશ કોઈ 
પણ રીતે પૈસા પેદા કરવાનો ન હતો, ન તો પોતાની વાહવાહ કરાવવાની 
ભાવના હતી, એ બધુ એમનો એ લેખ વાચવાથી અને એ વિષય ઉપર 
રચેલ પુસ્તક અને મારા ઉપર તેઓએ લખૅલ પત્ર વાચવાથી જણાઈ 


૧૭૦ 


આવે છે. એમના લેખ પરથી જેઓએ પોતે પ્રયોગ કરેલ તેઓએ તેનું 
કા એમને જણાવેલું અને તેના દાખલાઓ, એમણે પોતાના પુસ્તકમાં 
રજૂ કર્યા છે ર ી જિ 

મુળ લેખક શ્રી આર્મસ્ટ્રોગનુ “વોટર ઓફ લાઈફ” પુસ્તક મે 
પણ ખરીદી વાચેલ અને તેના આધારે મેં એક ભાટિયા યુવતી પર પૂર્ણ 
સાવધાનીથી તેનો અખતરો ડરેલ અનેં તેનું પરિણામ પણ સાણું આવેલ. 
આર્માં એક ચિકિત્સકના નાતે અનુભવથી મનૅ જે કઈ સારું જણાયું 
તેનો પણ લાભ લીધેલ એ કેસની વિગત નીચે પ્રમાણે છે : 


એ બહેનના કહેવા પ્રમાણે તેઓ નદીકિનારે પાણી ભરવા ગયેલાં 
હતાં ત્યા અચાનક પગ સરકી જવાથી પડ્ડી ગ્યાં આથી અદરની ચોટના 
કારણૅ માસિક ક્રિયા અનિયમિત થઈ ગઈ, સાથે સાથે તેમની પાચનક્રિયા 
પણ બગડી અનૅ એ કારણૅ મળશુદ્ધિના અવયવો બરાબર કામ કરતા 
અટકી ગયા કબજિયાત રહેવા લાગી અને આ કારણે શરીરમા સ્વાભાવિક 
વિષ એકઠુ થઈ રક્તની અશુદ્ધિ થઈ. 

કાલાનુસાર પ્રથમ ડોક્ટરી ઇલાજ કરવામાં આવ્યો, તેનાથી ફાયદો 
ન થતાં દેશી વૈદાકની અજમાયશ કરી. આમા વૈદ્યોના મતે જેનાથી દસ્ત 
પણુ આવે અને માસિક ક્રિયા પણ બરાબર ચાલુ થાય એવી એળિયાની 
બનાવટોનો પણ ઉપ્યોગ કરવામાં આવેલ હતો પૂર્ણ પથ્યના અભાવે 
અથવા ગમે તેં કારણે હોય પણ એ બેમાથી એકે ક્રિયા નિયમિત થઈ નહીં 
છેવટે અકોલાના એક ચિરિત્સક જે પોતાને વૈદ કહેવડાવવાની સાથે સાથે 
સૂર્યરશ્િમિ(કોમોપેથી)ના ઇંલાજો પણ કરતા, તેના હાથમાં આ કેસ મુકાયો. 
પૂર્ણ પથ્ય અને નિયમિત ક્રિયાના અભાવે બાઈની દશા એટલી બધી બગડી 
કે થોડા કલાકો અથવા દિવસ પર વાત આવી અટકી એવામાં એમનાં 
સગાવહાલામાંથી ઘણા જણાઓએ આવી જતની ચિકિત્સાનો “નેચર 
કયોર હૉસ્પિટલ -મલાડ માં લાભ લીધેલ અને ઇચ્છિત પરિણામ પ્રાપ્ત 
થયેલ, તેથી તેઓએ બાઈને મારી ભલામણ કરી 

બાઈની હાલત જેવાથી સને લાગ્યુ કે એસા સને કદાચ યૂશ ન શળે, 
એટલે સે ઇલાજ કરવાની ના કહી દીધી પણ જે વૈધ આ કેસ ચલાવતો 
હતો તેનું કહેવું થયુ કે જે મને હોસ્પિટલના ક્ોસોપેથીના સાધનો અને બીજી 


૧૭૧ 


સગવડનો લાભ આપવામાં આવે તો બાઈના જીવન-મરણની જવાબદારી 
મારા ઉપર છે. વૈદ્યથી અને બાઈના ધણીથી આ કેસમાં જો કંઈ વિપરીત 
પરિણામ આવે તો તેમાં મારી કશી જવાબદારી નથી એમ નક્કી ડરેલ, 
અને તે સિવાય એક ચિકિત્સક તરીકે દર્દીને એકાએક નિરાધાર છોડી દેવો 
એ મારા માટે મુનાસિબ ન હોવાને કારણે, કેસ ચલાવવાની એક નૈતિક 
ફરજ સમજી કસ દાખલ ડર્યો, 


વૈઘરાજ જેણે આ કેસની જવાબદારી પોતા પર લીધી હતી, તે 
મારી રજ લઈ પોતાનો સરસામાન લાવવા મુબઈ ગયા જેથી પોતે અહીં 
રહી કેસ ચલાવી શકે; પરંતુ તેઓ સામાન લેવા ગયા તે ગયા જ, 
પાછા વળ્યા જ નહીં. આથી આ કેસ ચલાવવાની નૈતિક ફરજ મારો 
પર આવી પડી. 


બાઈને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરી તે વખતની તેની હોલત આ 
હતી: માસિક ક્રિયા બધ હતી. દસ્ત પણ ભાગ્યે જ આવતો અને પેશાબ 
પણ ૨૪ કલાકમા પ૫ થી ૬ ઔંસ જેટલો ૪ આવતો અને તે પણ 
ઘોડાના પેશાબ જેવો ઘેરા ચોકલેટી ૨ગનો અને તે અત્યંત દુર્ગંધ મારતો 
આવતો હતો. બાઈનું દરેક અંગ રક્તજલથી ભરાયેલુ હતું, તેના હાથ, પગ, 
છાતી અને આંખના પોપચા સુધ્ધાંમાં પાણી ભરાઈ જવાથી આંખ પણ 
મુશ્કેલીથી ઊઘડતી હતી. 


બાઈની સારવાર શ્રી આર્મસ્ટ્રાગના પુસ્તક “ ધી વોટર ઓફ લાઈફ - ” 
માં લખ્યા પ્રમાણૅ પણ તેમાં થોડા ફેરફારથી ચાલુ કરી. મૂત્રચિકિત્સાના 
નિયમ પ્રમાણે બને તેટલો પેશાબ અને બાકીનું ગરમ પાણી અપાતુ, તે 
સિવાય માલિસ, સૂર્યસ્નાન પણ અપાતુ. થોડા સમય બાદ સાદા પાણીના 
બદલે નાળિયેરનુ પાણી ચાલુ કર્યું આવા ઇલાજથી ધીરે ધીરે પેશાબ 
વધીને ૭૦ થી ૮૦ ઔંસ થવા લાગ્યો (યાદ રહે ઇલાજની શરૂઆતમાં પ 
થી ૬ ઔંસ જ પેશાબ થયો હતો). શરીર પરના સોજા ઊતરવા લાગ્યા 
અને બીજા ચિહ્નો પણ સુધરવા લાગ્યા પણ લોહી બગડેલું હોવાને કારણે 
છાતી અને બીજા ભાગો ઉપર જ્યાં મેલુ લોહી જામી જઈ કાળા ધબ્બા 
પડી ગયા હતા તે જગ્યાનુ લોહી જળો મૂકી કાઢી નાખવામાં આવ્યુ. 


૧૭૨ 


આ બધી કિયાના કારણે એ કેસ સુધરી ગયો અને સાધારણ વ્યકિત પ્રમાણે 
એ બાઈ પણ પોતાનુ જીવન ગુજારતી થઈ ગઈ. 


હવે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે બિનખર્ચાળ અને દરેકે 
દરેક ઘરમાં સુલભ્ય એવી આ વસ્તુથી જો આટલો લાભ મળતો હોય 
તો એનો ફાયદો આમજનતાએ શા સાટે ન લેવો? આની સામે જો 
કોઈને કઈ વિરોધ હોય તો આ પ્રયોગથી તેને શુ નુકસાન થયું છે તે 
સપ્રમાણ સિદ્ધ કર્યા સિવાય ફક્ત વિરોધ ખાતર જાહેરમા તેનો વિરોધ કરવો 
એ આમજનતાના હિતમાં તો ન જ ગણાય આના પ્રયોગથી ફાયદાઓ 
શુ થાય છે તે શ્રી રાવજીભાઈના ૧૯૫૮ ના જૂનના અંકમાં પ્રસિદ્ધ 
થયેલા લેખર્માં અને તેમણે પ્રકાશિત ડરેલા સ્વમૂત્રચિકિત્સાના પુસ્તકમાં 
જે પ્રમાણિક ગણાતા માણસોના દાખલાઓ આપ્યા છે તેનાથી સિદ્ધ 
શાય છે 

જયારે બીજા લેખના લેખક ડો. મણિશકર ભટ્ટે આ ક્રિયાને ભવિષ્યમાં 
નુકસાન કર્તા અને કંટાળાભરેલી અપવિત્ર 4/ણાવીને બીજી વનસ્પતિ અને 
ખનિજજત્ય દવાઓ સૂચવી છે પણ આ બંને સજજનોના મૂળ આશયમાં 
શુ ભેદ છે તે સાફ જણાઈ આવે છે શ્રી રાવજીભાઈએ ગરીબ પ્રજા માટે, 
તેના હિત ખાતર એક બિનખર્ચાળ અને દરેક વ્યક્તિને સુલભ્ય એવાઃઇલાજને 
પોતાના લેખ તથા પુસ્તક દ્રારા જાહેરમાં મૂકેલ છે. જેને વાંચી-સમજીને 
કોઈ પણુ વ્યડિત, કંઈ પણ અડચણ વગર અને બિનખર્ચે, ગમે તે ઠેકાણે, 
કોઈ પણ સમયે તે મેળવી સ્વતન્ન રીતે આ ઇલાજ કરી શકે છે અર્થાત્‌ 
પૂ શ્રૌ બાપુજીના આશય પ્રમાણે સ્વતત્ર થઈ શકે છે; જ્યારે ડો. મણિશકર- 
ભાઈની રીત ખર્ચાળ અને વ્યક્તિને પરાધીન કરવાવાળી હોઈ ગરીબોને માટે 
તે નિરુપયોગી છે એટલુ જ નહીં પણ અર્ધદગ્ધ કે સ્વાર્થીના હાથે થતી 
એ ચિકિત્સા મૂત્રચિકિત્સા કરતાં અનેકગણી જેખમી પણ છે. અહીં એ વાત 
પણ લખવી મને જરૂરી લાગે છે કે આજ્યી ચાળીસ વર્ષ ઉપર મુબઈના 
એક નામાંકિત ડોક્ટર કે જેઓ વિલાયતની એમ ડી ડિગ્રી ધરાવતા 
હતા અને બહુ પ્રખ્યાત થઈ ગયા હતા તેઓ “મૂત્રચિકિત્સા 'નો વિરોધ 
ફરતા હતા, પણ પહેલા જર્મન યુદ્ધમાં જ્યારે મૂત્રના પ્રયોગથી સેંકડો 
સૈનિકોની ચિકિત્સા કરવામા આવી અને એથી ફાયદો થતો જોવામાં આવ્યો 


૧૭૩ 


અને એથી એ ઇલાજ બહુ પંકાવા લાગ્યો ત્યારે અમારા એ જ ડાહ્યા 
એસ ડી. ડૉકટરે એની તારીફ કરવા માંડી, કે જેઓ એક વાર તેતો 
સખત વિરોધ કરતા હતા. 

શ્રી રાવજીભાઈએ અને શ્રી આર્મસ્ટ્રોંગે મૂત્રપાન, માલિસ અને 
નિર્મળ જળ ઉપર રહી ઉપવાસ કરવાનો જે બિનખર્થાળ ઉપાય બતાવ્યો 
છે તે ભયંકર રોગો માટે છે પણ સાધારણ રોગો--શરદી, તાવ, ઝાડા 
અને એવી જાતના બીજા રોગો માટે ઉપવાસ વિના કેવળ મૂત્રપાન અને 
માલિસ ખરેખર એક રામબાણ ઇલાજ છે. તેની સાબિતી માટે એક 
દાખલો આપી આ લેખ પુરો કરં છું. 

માર સાથી શ્રી વિશ્વામિત્ર વર્મા જેઓ આજે ૨૫ વર્ષથી એક 
હિદી માસિકના સંચાલક અને સાહસી સંશોધક છે, તેમણે શ્રી આર્મસ્ટ્રાંગતું 
“તોટર ઔફ્‌ લાઈફ' પુશ્તક વાંચી, તેનું પરિણામ જોવા કશા પણ બંધન 
વિના પોતાની જાત ઉપર અનિયમિતપણૅ ઉપયોગ કરેલ તેનું પરિણામ 
માત્ર ત્રણ અઠવાડિયાંમાં જ એ આવ્યું કે એમનો ૪૫ વર્ષનો જૂનો 
દબાયેલ કમળો કે જેના કારણે એમની આંખો લગભગ હળદરના રંગ 
જેવી ચાલુ રહેતી હતી, તેમાં સુમારે રપ થી ૪૦ ટકા ફરક પડી 
ગયો છે. આ પ્રયોગ હજી ચાલુ છે અને તે પૂરો થવાથી તેનું 
પરિણામ જાહેર જનતાના હિતાર્થે જાહેર કરીશ. આ દાખલો એ આ 
“મૂત્રચિકિત્સા' માટે એક સચોટ અનેં સાક્ષાત્‌ પુરાવો છે; કેમ કે 
આ પ્રયોગ દરમ્યાન અહીં ઇલાજનાં બીજાં અનેક સાધનો હોવા છતાં 
તેનો કશો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો. 

ડો કૃષ્ણવર્મા (મલાડ, મુંબઈ) 


૧૭૪ 


ર૯ 
ચિક્ત્સિકની એરણે 


શારી અંતરની ઇચ્છા અનુસ્નાર આ અહેવાલો એક પછી એક એવા 
ગૌકવાઈને આવ્યા છે કે હુ આ પ્રકરણોમાં છેલ્લો અહેવાલ લખવા 
બેઠો છું તેની પહેલાંનો અહેવાલ બૅ ક્લાક પહેલા લખાઈ ગયો અને 
આ અહેવાલ તુરત જ મને ટપાલમાં સળ્યો. મારી ઇચ્છા હતી કે વૈદકીય 
વિષયમાં નિષ્ણાત હોય તેવા અને જીવનભર વૈદકીય ચિકિત્સામાં રચ્યાપચ્યા 
હોવ એવા કોઈ અવિકારપુર.સર લખી શકે તેવા પુરુષનો જાતપ્રયોગ 
હોય તો મારો આ પ્રયત્ન હું સંપૂર્ણ માનું. સુરત આયુર્વેદિક મહાવિઇાલયના 
આચાર્ય શ્રી બાપાલાલ ગરબડદાસ વૈદને આ ચિકિત્સા અંગે પોતાનો 
અનુભવ લખી મોડ્લવા મેં વિનતી કરેલી. તેમને તો સમાજસેવક તરીકે 
અનુભવ છે એટવૅ મૂત્રચિકિત્સાનો પ્રયોગ બીજા ઉપર કરવાને બદલે 
પોતા ઉપર તે પ્રયોગ કરીને જે પરિણામ આવે તે મને જણાવવાનો 
તેમણે સંકલ્પ કર્યો. તે પ્રમાણે અનુભવ કર્યો અને મને મોકલ્યો. તે 
વાંચીને તેમા પ્રભુની દયાનાં દર્શન મને થયાં; કારણ કે હજારો ગરીબ 
દરદીઓના દુ:ખનિવારણનુ ભાથું તેમાં છે. તેમણે પોતે લખેલો અહેવાલ 

પોતાનો અનુભવ--શબ્દેશબ્દ નીચે આપું છું: 
જશારી જાત પર પ્રયોગ” 


“ઇયોસિનોફીલિયા.” આ રોગનું નામ ઘણાના હોઠ પર રમતું 
થઈ ગયુ છે આ રોગમા રક્ત કણો ઓછાં થાય છે. શ્વેત કણો વધે છે 
શરદી, ખાંસી, અશક્તિ, અજીર્ણ વગેરે લક્ષણો જણાય છે. દરદીને 
જાણ દમ કેમ 'ન હોય તેવો ભાસ ઘણી વખતે થાય છે. લોહી તપાસતાં 
વુંરત જ આ રોગ જણાય છે. અને આને માટે સોમલનાં ઈન્જેકશન 
કે સોમલની કોઈ મોં વાટે લેવાની દવા અકસીર ગણાય છે. આ રોગ મને 
થયો હતો અને તેની ઓછીવત્તી અસર હજી મને સતાવ્યા કરે છે. જેત- 
તામાં નાકમાંથી પાણીનું ટપક્વું, તેમાથી કફ થવો અને પડવો, ભૂખ 

૧૭૫ 


ઊડી જવી, ફીકાશ આવી જાય--આ બધુ જેતજેતામા મારામાં બને છે, 
શિયાળામાં ખાસ ભીતિ રહે છે. એટલે મને થયુ કે લાવ હું મારી જાત 
ઉપર જ મૃત્રપ્રયોગ કરી જોઉં, અને મેં તા ૧૫ ઔકટોબર, ૧૯૫૮ થી 
આ પ્રયોગ શરૂ કર્યો. અને તે આ લખું છુ ત્યા સુધી ચાલુ જ છે. 
અર્થાત્‌ આજે એક મહિનો અને પાંચ દિવસ પ્રયોગને થયા છે 

સવારમાં જાજરૂમા જતી વખતે જે પેશાબ થાય તેમાંથી શરૂઆતનો 
થોડો જવા દઈ બાકીનો પેશાબ સ્વચ્છ કાચના ગ્લાસમાં ઝીલી લઉં છુ 
અને બહાર આવી હાથ, પગ, મો સાફ કરી બાર-પંદર તોલા જેટલુ 
પી જાઉં છુ. થોડું વધ્યુ હોય છે તેનાથી મોં ઉપર ઘસુ છું, કારણ કે 
મારા મુખ ઉપર અમુક જાતની કાલિમા મને લાગે છે. આ પછી દાતણ 
વગેરે કરુ છુ આથી નથી આવતો કોઈ જાતનો ઓડકાર કે અણગમો 
ગોમૂત્ર તો અમોએ દવામાં બહુ વાપર્યું છે અને હજીય વાપરીએ છીએ. 
ગોમૃત્ર પીવા કરતાં મનુષ્યમૃત્ર પીવુ હજાર દરજ્જે સારુ છે. ગોમૂત્રની 
ગધ, વળી તે તાજુ મેળવવાની મુશ્કેલી, ઘણી વખતે તો ખાડામા 
ભરાઈ રહેલુ જ આવવાનો સભવ, આ બધાં કરતા પોતાનો પેશાબ 
સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિએ ખૂબ સ્વચ્છ હોય છે એને પીતા લગારેય કટાળો 
આવતો નથી. 

આ પ્રયોગને પરિણામે આજ સુધી મને શરદી થઈ નથી, ખાંસી 
થઈ નથી, દસ્ત સાફ આવે છે અને અગમા જેમ પણ સારુ આવે છે, 
ભૂખ બિલકુલ લાગતી ન હતી તે પણ કઈક ઠીક લાગે છે. શિયાળો 
મારો ખરાબ જતો તે હજી સુધી સારો ગયો છે. આટલા વખતના પ્રયોગને 
અતે મને શરીરમાં સારી શક્તિ લાગે છે. શરદી થઈ નથી એ એક 
મોટામાં મોટો લાભ છે. 

એટલે હું તો શરદી અને કફ્વાળાઓને આ પ્રયોગ અજમાવવા 
ખાસ ભલામણ કરું છું. 

લોકોમા માનવમૂત્ર સામે એક જાતની સૂગ અને ચીડ ભરાઈ 
ગયેલી છે ગોમૂત્ર પીએ, પરતુ પોતાનુ મૂત્ર નહીં પીએ. આ ચીડ- 
સૂગ-ભડક કાઢવાની જરૂર છે. માનવમૂત્ર ખરેખર વિષધ્ન અને રસાયન 
છે એમ સુશ્ચુતે કહ્યું છે તે ચથાર્થ છે. 

૧૭૬ 


આજે ગુજરાતમાં શરદી અને કફ ખૂબ જેવાર્મા આવે છે શ્રીમંતો 
ભલે દવાદારૂ પાછળ હજારો રૂપિયા ખર્ચે; પરંતુ ગરીબો ધારે તો વગર 
પૈસાની આ દવાએ પોતાની ખાંસી, શરદી, દમ, વા મટાડી શકે છે, 

મૂળ લેખકે તો લંઘન સાથે આ પ્રયોગ કરવા કહ્યું છે અજીર્ણ 
લાગે, શરીર ભારે લાગે, ભૂખ ન લાગતી હોય ત્યા સુધી ઉપવાસ કરે તો 
સારું. ઉપવાસ ન કરાય તો ખોરાક થોડો કરી નાખીને પણ પેશાબ પીવો. 
સારો ફાયદો જરૂર થશૅ. પેશાબનો ખરો પ્રયોગ તો રાતદિવસ કેવળ મૂત્ર 
પીવાનો છે એટલે બહુ જીર્ણ અને અસાધ્ય ડેસોમા તો લઘન સહિત મૃત્ર- 
પ્રયોગ કરવો જરૂરી છે દરદ બહુ ન હોય તો સવારે એકાદ વખત 
૧૦-૧૫ તોલા પેશાબ પી, હલકો ખોરાક ખાઈને પણ દરદી પ્રયોગ ચાલુ 
રાખશે તો જરૂર તેને લાભ થશે. કેન્સર વગેરે કેસોમાં લંઘન ન ડરતાં 
સ્વલ્પ ખોરાક સાથે આ પ્રયોગ કરશે તોપણ ચાલશે, આવા ભયંકર 
શેગો પૂરેપૂરા નહીં મટે અને રાહત મળશે તોય ઓછું નથી 

મને તો લાગે છે કે આ મુૃત્રપ્રયોગ સૌ કોઈ-કરી શકે. એનાથી 
નુકસાન કોઈ જાતનું નથી એટલી ખાતરી આપું છું. આ કોઈ પ્રચારક 
ક કા રહ્યો. એક ચિકિત્સક પૂરેપૂરી જોખમદારી સમજીને લખી 
રહ્યો છે. 


સુરત, ૨૦-૧૧-૫૮ “ સહી: બાપાલાલ ગ. વૈદ્ય 
૭૦ ક 
શરદી અને ખાંસી ઉપર માનવમૂત્રનો પ્રયોગ 


તા. ૨૫-૧૧-'૫૮નો “ગુજરાતમિત્ર'નો અંક વાચ્યો, તેમા શ્રી 
રવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલે લખેલ શ્રી બાપાલાલ ગ. વૈદાવાળો માનવ- 
મૂત્રના ઉપયોગનો સ્વાનુભવ પણ વાચ્યો. હુ ડૉકટર નથી અને વૈદ્ય 
પણ નથી પણુ શ્રી બાપાલાલ વૈદાની ટૂકી સારવાર નીચે આશરે બેએક 
માસ પર હતો અને તેમણે આપેલી સલાહ. મુજબ માનવમૃત્રના ઉપયોગનો 
મને જે કઈ અનુભવ થયો તે દરદીની હેસિયતથી નીચૅ મજલ લખી 
ઉણાવુ છુ" - 
મારી ઉમર લગભગ ૫૮ વર્ષની થવાની તૈયારીમાં છે. હુ ખૂબ 
૧૭૭ 


તંદુરસ્ત છું. મારા જીવનમાં હું ચા, બીડી, સિગરેટ કે પાનને અડકયો 
નથી; ટૂકમાં બિલકુલ નિર્વ્યસની છું .; છતાં આશરે બે એક વર્ષ પર એક 
જ રાતમાં મારા મોઢા પર કાળાશ આવી. રાત્રે પથારીમાં સૂતો ત્યારે 
કાંઈ નહીં અને બીજે દિવસે સવારે ઊઠયો ત્યારે અચબા સાથે મને 
ખબર પડી કે મારા મોઢા પર કાલિમા દેખાતી હતી. મને આનુ દુ,ખ 
બિલકુલ થતુ નથી. શરીરે તેટલો જ તંદુરસ્ત છું. પણ પાછળથી પેટ 
અને હાથ પર મોઢા પરની કાલિમાની છાંટ નીકળી આવી છે. કાળાશ 
જણાયા પછી બીજે જ દિવસે ડોકટરની સારવાર નીચે આવ્યો હતો, લોહી 
અને પેશાબ એના નિષ્ણાતે તપાસૅલાં પણ તેમાં કંઈ પણ નથી. શકય 
તેટલા ઇલાજ કર્યા છતાં કંઈ પણ ફેર ન પડયો. વિલાયત જઈ 
આવેલા ડૉકટરો પણ- નિષ્ફળ ગયા અને અતે બેએક માસ પર શ્રી બાપા- 
લાલ ગ, વૈદ્યના દવાખાનાને પગથિયે ચડયો. તે અગાઉ બે-ત્રણ માસથી 
મને પુષ્કળ શરદી, ખાંસી અને કફ હતાં જેને માટે હું ઘરગથ્થુ ઇલાભૅ 
કર્યા કરતો હતો, જેની મને ઝાઝી દરકાર નહોતી; પણ હું શ્રી બાપાલાલ 
પાસે ગયેલો તે તો મારા મોઢાની કાળાશ બતાવી ઇલાજ લેવા. એમણે 
મને માનવમૂત્રનો નૂસખો બતાવ્યો, લાંઘણ સાથે ખાસ્સા ૧૨ દિવસર્મા 
અર્ધોએક મણ મૂત્ર પેટમાં રેડી દીધું. ૧૫૪ રતલ વજન પરથી ૧૩૮ 
પર આવી પડયો. પરિણામ એ આવ્યું કે બે-ત્રણ માસથી ઘર કરી 
બેઠેલા શરદી, ખાંસી અને કફ તો ત્યાર પછી તદ્ન -- કોઈ પણ જાતની 
બીજી દવા વિના ચાલી ગયાં. આજે શરદી, ખાંસી, કફ કે અશક્તિનું નામ- 
નિશાન નથી, ખૂબ તંદુરસ્ત છું અને ભૂખ પણ સારી લાગૅ છે. ખાલી 
૧૨ દિવસના પ્રયોગૅ જો આ પરિણામ આવે તો લાંબો પ્રયોગ શુ ન 
કરી શકે? 

સુરત, ૨૯-૧૧-૫૮ સહી: ડાહ્યાભાઈ દુર્લભભાઈ દેસાઈ 

પોસ્ટ માસ્તર 


૧૭૮ 


૩૧ 
માનવમૂત્રની સમન્વયશક્તિ 


દિનપ્રતિદિન મૂત્રમા અજબ શકિતનો અનુભવ થાય છેં આપણને 
સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન આવે અને સમજી ન શકાય એવી વિવિધ 
પ્રકારની અનેં અદ્‌ભુત ર્શડેત તેનાર્મા છે એવુ સમજાય છે. માનવમૂત્ર 
વિષધ્ન અને રસાયન છે એવુ ભગવાન સુશ્ુતે લખ્યું છે. એ હકીડત 
આ પુસ્તકમાં અન્ય સ્થળે આવી ગઈ છે. અને એવી લોકવાયકા સેં 
વારવાર સાભળી છે કે, ગારુડી લોકો સાપને પકડતાં સાપ તેમને કરડે તો 
તેવે વખતે પીવાને માટે પોતાના મૂત્રનો ભરેલો પ્યાલો તૈયાર જ 
શખે છે, જે પી જવાથી તેમને સાપનું ઝેર ન' ચઢે. ' શિવામ્બુકલ્પ ' 
નામના સંસ્કૃત પુસ્તકમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે છ માસ સુધી મૂત્રપાન 
અને શરીર ઉપર તેના મર્દનથી માણસને ઝેરી સાપનું ઝેર કાંઈ અસર 
કરતુ નથી કેટલાક જૈન અને અન્ય સાધુના મુખે પણ આ વાત સાંભળી 
છે. આમ ભગવાન સુશ્રુતે ગમે તેમ કહ્યુ હોય, લોકવાયકા ગમે તેવી હોય. 
અને ગારુડીઓ કે સંતસાધુઓ આવુ આવું કાંઈ કાંઈ કહેતા હોય છર્તા 
તેને સાચુ માનીને તેવા પ્રયોગ કરી કરાવીને પોતાની જાતને કે અન્યને 
જોખમમાં ઉતારવામાં મૂર્ખાઈ છે. તેમાં વળી આ જમાનાના વિજ્ઞાનીઓ તો 
એને પોતાની આખે જુએ છતાંય માન્ય નહીં કરે એવી સ્થિતિમા 
તેના ચોક્કસ સશોધને સિવાય તેનો અમલ ન થાય, કોઈ પણ વિચારને 
અમલમા મૂકયા સિવાય તે કૃત્ય બનતું નથી. તેમ ઉપરના અભિપ્રાયનો 
અમલ થાય એટલુ જ નહીં, પણ ઘણી અજ્સાયશો થાય તો જ તે 
સિદ્ધ હોવા છતા વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ ગ્રાહ્મ ગણાય 

છેલ્લા છ માસમા એવા કેટલાક પ્રયોગો થયા જેમાંથી એવું ફલિત 
થયુ કૅ મૂત્રમાં હૃદયના હલનચલનની શકિત ટકાવી રાખવાની તાકાત છે. 
એનુ નિરાકરણ એ રીતે થયુ કે આ પુસ્તકની પહેલી આવુત્તિર્મા 
ભગવાન સુંશ્ુતનું મંતવ્ય ટાક્યું છે 'સાનવમૂત્ર વિષધ્ન અને રસાયન. 


૧૩૭૯ 


છે. તે સૂત્ર પર એક સુશ્રુતના અભ્યાસીએ એકાંગી થઈને વિચાર્યું 
કે; જો માનવમૂત્રથી સાપના ઝેરનો નાશ થાય તો એનો એવો અર્થ 
થયો કે સાપ ડરડવાથી તેના ઝેરના કારણે જે માણસને સાપ કરડયો 
હોય તેના લોહીનું દબાણ, એકદમ નીચું આવી જવાથી હૃદય પોતાની 
શકિત ગુમાવી બેસે છે, તે બધ પડે છે અને તેનુ મૃત્યુ થાય છે તેવા 
સાપ ડરડેલા માણસને મૃત્ર પાવાથી ઝેરી સાપનું ઝેર શમી જાય છે, 
લોહીનું દબાણ કાયમ રહે છે અને હૃદય પોતાની શક્તિ ગુમાવતુ નથી 
આ વાતને ઉલટાવીને એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ કારણે હૃદય પોતાની 
શકિત ગુમાવતું હોય ત્યારે તે માણસને પેશાબ પાવાથી નબળુ પડતુ હૃદય 
પોતાની શક્તિ જાળવી રાખે છે 


ભગવાન સુશ્રુતના સદરહુ અભ્યાસી વૈદકીય ધંધાદારી છે. 
તેમનું નામ હે।). મગનલાલ સલારિયા છે. તે અમદાવાદમાં આયુર્વેદ 
પદ્ધતિએ ઔંપરેશન કરે છે. હું તેમને છેલ્લા બે વરસથી ઓળખુ છુ. 
તેમને માનવમૂત્રની શકિતમાં શ્રદ્ધા છે. તેમની ઓપરેશનની પદ્ધતિ 
હાલની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ ઘણી પ્રાકૃત કહેવાય નહીં ઓપરેશન થિયેટર 
કે નહીં કોઈ જાતનો દમામ. કદાચ સામાન્ય દરદીને તેમની પાસે 
ઓપરેશન કરાવવાનુ મન ન થાય, પણ તેમને ઔપરેશનનુ લાઇસન્સ 
સળૅલુ છે અને ઘણાં વરસથી પોતાનો ધંધો કરે છે. નાના મોટાં સેંકડો 
ઔપરેશનો તેમણે કર્યા' હશે, છતા તેમાથી એકેય જીવને જેખમકારક 
નીવડરચું નથી એ હકીકત છે. તે દાક્તર ભાઈએ પોતાના કાર્યમાં માનવમૂત્ર 
કેવો ભાગ ભજવે છે તેનો સફળ પ્રયોગ કર્યો, જેની હકીકત તે ડૉકટરે 
ઓપરેશનના કેસ મારી પાસે રજ કરીને કહી, તે નીચે પ્રમાણે છે : 

સામાન્યત: ઓપરેશન કરનાર દાક્તર દરદીને ઔપરેશન કરતી 
વખતે કોઈ પણ કારણે દરદીનું હૃદય પોતાની શકિત જાળવી રાખે તે માટે 
દરદીને એટ્રોમેન, એફીડીન કૅ લોબેલીનનાં ઇન્જેકશનો આપે છે. 
આ દાક્તરે ગયા મે માસના અરસામાં ૪૫ વરસની ઉંમરની એક 
બાઈને એપૅન્ડિસાઈટિસનું ઓપરેશન કર્યું. તેને ઉપરના ઇન્જેકશનને બદલે 
તે બાઈનુ પોતાનું મૂત્ર ઓપરેશન સમયની એક ક્લાક અગાઉ આપવામા 
આવ્યુ, ઔપરેશન જે દિવસે કરવામા આવ્યુ તે સવારે પ્રથમ જે પેશાબ 


૧૮૦ 


તે 
જૉ 


તેને થયો તેં પેશાબ તેને ઔપરેશન શરૂ થવાના એક કલાક અગાઉ આપવાર્માં 
આવ્યો ત્યાર બાદ ઓપરેશન કર્યું આ ઓપરેશનના કારણે તેના હૃદયના 
હલનચલન પર્‌ કાઈ નબળાઈની અસર ન થઈ. હૃદયે પોતાની શકિત 
જાળવી અને ઓપરેશન સફળ નીવડ્યું આ એક સફળ પ્રયોગ પછી 
તે દાક્તર સલારિયાએ 1નિશ્રય કર્યો અને છેલ્લા પંદરવીસ નાનામોટા 
ઓપરેશનમાં દરદીને ઈન્જેકશનને બદલે તેનું પોતાનું મૂત્ર આપ્યું. 
આ ઔપરેશનોમાં ગળાની ગાંઠો, કંઠમાળનુ ઓપરેશન, લાઇકોમા (ખાધ 
પર બશેરની ગાઠ હતી) નું ઓપરેશન, એક ભાઈને જમણી છાતીનું 
કૈન્સર હતું તેની જમણી છાતી કાઢી નાખી, ભગંદરનું ઓપરેશન, 
એક દરદીની જમણી જાઘ અને પેઢ્ુ વચ્ચે મોટું ગૂમડું હતું અને 
અંદરનો ભાગ સડતો હતો તે સડેલો ભાગ કાઢી નાખી તેની પર બીજી 
ચામડી મઢી દીધી વગેરે પ્રકારના આશરે વીસ ઓપરેશન તેમણે કર્યા* 
છે. તેમાં બધાયે દરદીને ઇન્જેકશનને બદલે તેનો પોતાનો પેશાબ પાયો 
અને તેનાથી જ દરદીના હૃદયની શાક્ત સચવાઇ. હવે તે દાક્તરે ગમે 
તેવા ઓપરેશનમાં દરદીને ઇન્જેકશન આપવાની પદ્ધતિ બધ કરી તેનું 
સ્થાન મૂત્રને આપ્યુ છે. 


ઉપરની હકીકત પરથી એમ પણ સાબિત થયું કે માનવમૂત્ર લોહીના 
નીચા કે ઊંચા દબાણને સમધારણ કરે છે એક ૪૫ વરસની ઉંમરનાં 
બહેનને ૨૬૦ લોહીનુ દબાણું હતુ. તેને દોઢ માસની મૂત્રપ્રયોગની 
સારવારથી ધીમે ધીમે તે લોહીનું દબાણ ૧૬૦ સુધી આવ્યાની હકીકત 
આ પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિમાં વર્ણવી છે. તેથી ઊલટી હકીકત હમણાં 
જાણવામાં આવી છે નડિયાદના દેવદાસ પંડયાને (નડિયાદ ક્લામદિર- 
વાળા) લોહીનુ દબાણ નીચુ હોવાને કારણે નબળાઈ અને બેચેની રહેતી 
હતી તેમના એક સગા વૈદનો ધંધો કરે છે. તૅમણે એવી યુકિત કરી 
કે પડયાનો પોતાનો પેશાબ એવુ કહીને સવારે મગાવે કે તેને તપાસવો 
છે અને તેં જ પેશાબ ગાયનો પેશાબ ડહીને પાછો આપે ભાઈ 
પડયા ગાયનો પેશાબ માનીને પી જતા તેનાથી તેમનુ લોહીનુ દબાણ 
૧૧૦ થી વધીને ૧૨૨ પર આવ્યુ અને નબળાઈ તથા બેચેની ટળી ગઈ, 
આ લોહીનું દબાણ ગાયનો પેશાબ પીવાથી વધ્યું એવું મેં જાણ્યું એટલે 


૧૮૧ 


શેં ભાઈ દેવદાસ પંડ્યાને પત્ર લખ્યો કે તેમને જે વૈદે તમારો પેશાબ 
લઈ તેટલો જ પેશાબ ગાયનો પાઈને લોહીનું નીચુ દબાણ વધારી 
તમારું દરદ નાબૂદ કર્યું તેમાં કાઈક ભેદ લાગે છે તમે ખાતરી કરીને 
મને જણાવો, તમને તે વૈદે તમારો જ પેશાબ પાયો છે, ગાયનો નહીં. 
તમારા મૃન્રથી જ તસારું લોહીનુ દબાણ સમધારણ થયું અને તમારી 
બેચેની અને નબળાઈ ટળી ગઈ. એમા મને તો શકા નથી. તમે સત્ય 
હકીકત મને જણાવશો. 

તે ભાઈએ તુરત સને પત્ન લખીને જણાવ્યું કે, “ તમારી ધારણા 
સાચી છે. મને મારું મૂત્ર પીવાનુ કહ્યું હોત તો હું ન પીત જેથી 
ગાયનુ મૃત્ર કહીને આપ્યું. પછી મારી સૂગ પણ જતી રહી. મને હવે 
અનેક પ્રવૃત્તિમાં જવા છતાં આરામ રહે છે.” 

ઉપરની ચોક્ક્સ હકીકત એવું સાબિત નથી કરતી કે દરદીને પોતાના 
મૂત્રનો પ્રયોગ કરવાથી તેના હૃદયની શક્તિ સચવાઈ રહે છે? અને 
તેના લોહીનુ દબાણ સમધારણ રહે છે ? આમા મૃત્રપાનથી કેટલા પ્રમાણમાં 
અસર થાય છે અને મૂત્રના માલિસથી કેટલી અસર થાય છે તેનો નિર્ણય 
કરવો રહ્યો. આવા પ્રયોગોથી તેનો વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ નિર્ણય થઈ શકે, પણ 
એક વાત ચોક્કસ થઈ કે માનવમૂત્રનો યોગ્ય પદ્ધતિએ ઉપયોગ કરવાર્મા 
આવે તો તે ઊચા કે નીચા લોહીના દબાણનું સમન્વય કરે છે. 


ઉપરની હકીકત દરદીઓના અનુભવની કહી તેં વિગતે અને 
ચોકસાઈથી એટલા માટે આપી છે કે તેમાં સહેજ પણ અતિશયોક્તિ 
અને અચોકસાઈ ન આવે. છતા આ વાતની બીજી બાજુ પણ છે, ડૉકટર 
સલારિયાએ પોતાના દરદીને ઔપરેશન કરતાં પહેલાં તેના હૃદયની શક્તિ 
જળવાઈ રહે તે માટે ઇન્જેકશનને બદલે મૂત્ર આપ્યુ તેં અગ 
અમદાવાદના એક પ્રખ્યાત ડૉકટર મિત્રની સાથે મેં ચર્ચા કરી, અને 
પાછળ લખેલી બધી વિગત મેં તેમને કહી, તેમના મનમા તેં વાત ઊતરી 
નહીં, તેમણે ઓપરેશન કરતી વખતે દરદીને કેવી રીતે રાખવામાં 
આવે છે, હૃદયની રચના, મૃત્રપિડની રચના, યકૃત (લીવર)ની રચના 
વમેરેનુ ચિત્ર દોરીને સમજાવ્યુ અને જણાવ્યુ .ક, ઔંપરેશન કરતી 
વખતે દરેક દરદીને તેના હૃદયની શકિંત સચવાઈ રહે તે માટે અમે 


૧૮૨ 


૫ ઇત્જેકશન આપતા નથી. જેનું હૃદય નબળું હોય તેને જ ઈન્જેકશન 
આપીએ છીએ. મૂત્રમાં એવી ર્શકેત હોય એવુ અમારો ભણવાર્માં આવ્યું 
નથી કે આજ સુધી વૈજ્ઞાનિક રીતે કોઈ નિર્ણય થયો જણાતો નથી મૂત્રમાં 
મુરિષા નામનો ક્ષાર છે તેનામા એવો ગુણ છે કે જેને પેશાબ ને 
થતો હોય તેને યુરિયાનું દ્રવ્ય આપવાથી પેશાબ થાય છે એથી વિશેષ 
મૂત્રમાં ગુણ હોય એવુ અમારા ભણવામાં કે અનુભવમાં આવ્યું 
નથી ઊલટ અમો એવુ માનીએ છીએ કે મુન્ન મારફતે શરીરનો બગાડ-ઝેર 
કળે છે. હોસિયોપથીના એન્ટિબાયોટિકના સિદ્ધાંત અનુસાર માણસને 
તેના મૂત્રથી ફાયદો થતો હોય એવુ કાઈ અમે માનતા નથી. વૈજ્ઞાનિક 
દૃષ્ટિએ દરદીઓ ઉપર અખતરાં કરીને ખાતરી ન ઘાય ત્યા સુધી તમારી 
વાતમાં અમને વિશ્વાસ નથી, 


મિત્ર ડૉક્ટરની વાત તેમના અનુભવ પ્રમાણે બરોબર છે જે 
વિષયનુ અગત જ્ઞાન કે અનુભવ ન હોય તે વિષે કોઈ પણ 
જવાબદાર માણસ પોતાનો ચોકક્સ અભિપ્રાય ન જ આપે એ વાજબી” 
છે. એની સાથે એ પણ એટલુ જ વાજબી છે કે જેને જે વિષયમાં 
શાન કૅ અનુભવ હોય તેણે તે વિષય પ્રત્યે દુરાગ્રહી જેવુ વલણ પણ ન 
રાખવુ પેશાબમા લોહીના દબાણનો સમન્વય કરવાની અને હૃદયની 
શડિત સાચવી રાખવાની ર્શાકેત છે, એ ઉપરના અનુભવ ઉપરાત મારો 
પોતાનો ચાલુ અનુભવ કે મારા હૃદયની ચાલુ શક્તિ તિભાવવાને મારે 
ડીજોકશનની ટીકડીનું નિયમિત સેવન કરવુ જોઈએ એવી મારા 
ડૉક્ટર મિત્રોની સલાહસૂચના છે અને તે જ પ્રમાણે હું કરતો હતો, 
પણ ચાર માસથી ડીજોકશન (ડીજીટાલીસ) ટીકડીનુ સ્થાન મૂત્રને આપ્યુ 
છ અન ઇલ્લા નરણ માસના સતત વરસાદને કારણે ભારે ભેજવાળી હવામા 
અને ઠડા પવનના સૂસવાટામા પણ મને શરદી સરખી થઈ નથી. દિવસના 


બૅ વખત મૂત્રપાનથી જાણે મારા શરીરને શરદીમાંથી બચાવવાને બખ્તર 
પહેર્યું હોય એવો નિર્ભય હુ બની ગયો છુ 


આ બર્ધા દ્ષ્ટાતોથી પણ કોઈને ઉપરની હકીકતમાં વિશ્વાસ ન 
બેસતો હોય તેમનામાં પરાણૅ વિશ્વાસ ઊભો ડરવા મારો અગ્રહ નથી. 
જેને જે વિશ્વાસપૂર્ણ લાગે તે જ પ્રમાણે તે વર્તે એ જ યોગ્ય છે, 


૧૮૩ 
પ 


૩૨ 
માતવમૂત્રનો ચમત્કારી. પ્રભાવ તેતી વિષધ્રશક્તિ 


આ વસુધરા તો રત્નોથી ભરેલી છે. જેને જેવી સાધના તેને તેવાં 
સાધનો મળી જ રહે છે. જ્યારથી આ કાર્ય લોકહિતાર્થે શરૂ કર્યું છે 
ત્યારથી મને આપોઆપ મદદ મળી જ રહી છે? હું અવળાસવળી 
અચોક્કસ વાત પર ધ્યાન નથી આપતો, પણ જેટલી શકથ હોય અને 
કરવી ઘટે એવી ખાતરી કરીને મળેલી હકીકતને ગ્રાહ્ય કરું છું. એવી એક 
માનવમુૃત્રનો પ્રભાવ સાબિત કરનારી હકીકત મને મળી છે જે નીચે મુજ્બ 
વિગતે આપું છું: 

માનવમૂત્ર વિપદન અને રસાયણ છે એવું ભગવાન સુશ્રુતે કહ્યું 
છે. તે અંગે “ માનવમૂત્રની સમન્વયશકિતિ ' એ પ્રકરણમાં કેટલીક હકીકત 
લખીને તેને સાબિત કરવા સેં પ્રયત્ન કર્યો છે. ત્યાર બાદ હું એ કથનની 
ચોક્કસ સાબિતી મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યા કરતો હતો. તેવામાં કપડવજતાં 
ભાઈ ચંદ્રકાન્ત પરીખ જે કપડવંજના જૂના અને વિશ્વાસપાત્ર સમાજ 
સેવક છે અને હાલ હરિજન આશ્રામમાં મહાગુજરાત ખાદી પ્રચારક મડળના 
ચરખા સરંજામ કાર્યાલયમાં કામ કરે છે, તે કપડવંજ રહેતા હંત ત્યારે ત્યાં એક 
સંન્યાસી મહારાજનો તેમને પરિચય થયો. તેમના પર તેમને પ્રીતિ. અને 
વારંવાર સત્સગ માટે તેમની પાસે જતા. તે સ્વામીજીનું નામ વિવેકાનંદ 
સરસ્વતી છે. તે સ્વામીજી હાલ અહીં છે. ભાઈ ચંદ્રકાન્ત પરીખનો 
ઝીણો તાવ અને કફ કેમેય જાય નહીં. સ્વામીજી સાથે એક વૈદરાજ છે; 
તેમનો પ્રયત્ન પણ નિષ્ફળ નીવડયો. છેવટે તેમણે મૂત્રનું માલિસ અને 
પાન શરૂ કર્યું. અને એક અઠવાડિયામાં તેમનો તાવ અને કફ નાબૂદ 
થયા. તે વાત તેમણે સ્વામીજીને કરી. સ્વામીજીએ એમની વાતને ૧ધાવી 
લીધી અને બોલ્યા: “એ તો અમૃત છે.' પછી તો આ અને અનેક 
વાત તેમણે કરી, તેમાં એક બાઈ ત્રણ તોલા અહ્ઠીણ ઘોળીને પી ગયેલી 
તેનુ ઝેર પેશાબ પાવાથી ઊતરી ગયુ એવી વાત કરી. આ સાંભળેલી વાત 


૧૮૪ 


સાથે ભાઈ ચંદ્રકાન્ત મારી પાસે આવ્યા અને મને એ વાત ડરી, ઉપરાંત 
તેમની સાથે બીજી અનેક વાતો કરી. મૈં આ વાતની ખાતરી કરવાનો 
નિશ્ચય કર્યો હું તા. ૩૦-૯-૫૯ ને બુધવારના રોજ આશ્રમમાં 
ગયો અને ભાઈ ચંદ્રકાન્તને લઈને સ્વામીજી પાસે ગયો. સ્વામીજીને જૅતાં 
મને લાગ્યું કે તે ૫૫-૫૬ વર્ષના હશે પણ્‌ તે સારા કરતાં ૬ વર્ષે 
મોટા એટલૅ ૭૮ વર્ષના હતા ઘણી આડીઅવળી વાતો થઈ પછી મેં 
માનવમૂત્ર અંગેના તેમના અનુભવની વાત પૂછી અને ખાસ કરીને તેં 
વિષધ્ન છે એ અંગે તેમને શી સાબિતી મળી તે પૂછયું. ત્યારે તેમણે 
કહ્યુ કે, અમારા ઉત્તર પ્રદેશમાં બરેલી જિલ્લામાં તો સાપ કરડયો હોય તો. 
તેનુ ઝેર માનવમૂત્રથી શમાવવામાં આવે છે. અને ચંદન ઘો નામનુ 
મેરી જાનવર છે તેનુ ઝેર તો ઊતરે જ નહીં તે કરડે તો જેને કરડે 
તે મરી જ જામ, તેનુ ઝેર પણ માનવમૂત્રથી ઊતરે છે. એવા અનૅક 
પ્રસગો એ બાજુ બને છે. મૈં તેમને પૂછયું કે, આપને એવો ખાસ 
અનુભવ અહીં થયો છે? એક બાઈએ અફીણ ખાધેલું તેનુ ઝેર આપે 
પેશાબ પાઈ ઉતાર્યું, એ શું હકીકત છે? તેમણે કાઈક સંકોચથી જવાબ 
આપ્યો: “એ જરાક ગભીર છે.” મેં કહ્યું, એની કાંઈ હરકત નહીં. એ 
કાયદા વિરુદ્નો અને આપઘાતનો એમ બેવડો પોલીસ કેસ છે, છતા 
મને સત્ય હકીકત કહો, તેમણૅ ગભીર ભાવે કહ્યું કે, વાત એ છે કૅ 
અહીં એક માણસ ગેરકાયદેસર અફીણ વેચવાનો ધધો ડરતો હતો. તેની 
પત્નીને તે ગમતુ નહોતુ. તે બાઈ રોજ તેને ચેતવ્યા ડરે કે તમેં આ 
ધધો મૂકી દો. પણ પેલો માને નહીં આ રકઝક એક દિવસે વધી પડી. 
તે બાઈએ તેના પતિની ગેરહાજરીમાં તપાસ કરતાં ત્રણ તોલા અફીણ 
સિલકર્માં હતું તે તેણે પાણીમાં ઓગાળ્યું અને પોતે જ પી ગઈ. અર્ધા 
કલાકમાં બાઈ બેભાન થઈને પડી એટલામાં તેનો ધણી આવ્યો. તેને શક 
ગયો જાણ્યુ કે ત્રણ તોલા અફીણ નથી બધુંયે તે પી ગઈ. તે માણસ 
બેબાકળો મારી પાસે આવ્યો, રડી પડચૌ અને બધી હકીકત મને કહી 
અને આજીજી ડરવા માડયો. બાપજી, મને કોઈ રીતે બચાવો. તે બાઈ 
મરી જરે એટલુ જ નહીં અફીણ વેચવાનો ગુનો અતે આપઘાતનો 
ગુનો મને તરત સૂઝી આવ્યુ. સાંજ પડવા આવી હતી, તેને મેં કહ્યુ 


૧૮૫ 


કે, અડોશીપડોશીનાં છોકરાંનું મૂત્ર તેને રાત્રીભર પાયા કર. પંદરેક છોકરાંનું 
સૃત્ર તેને રાત્રીભર પાયુ. અને સવારે તે બાઈ ભાનમાં આવી તે બચી 
ગઈ. બચી ગયેલી બાઈને જૉવાની મેં ઇચ્છા કરી. બોલાવવા મોકલ્યુ પણ 
ઘેર નહોતી, એનું નામ મેં લઈ લીધું આ વાત ત્યાં બેઠેલા ત્રણચાર 
જણ પણ ભ્ાણતા હતા. 

આ સાથે તેમણૅ બીજી વાત પણ કરી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપા- 
લિટી તરફથી રખડતાં કૂતરાંને ઝેર આપીને મારી નાખવાનું કામ ચાલે 
છે અહીં મારો કૂતરો તેમાં સપડાયો. 

મ્યુનિસિપાલિટીનાં માણસોને ખબર પડી કે એ લાલ કૂતરો સ્વામી- 
જીનો છે એટલે તેને ઝેરવાળી મીઠાઈ નાખી નહીં બીજાં કૂતરાને નાખી. 
પણ બીજાં કૂતરાંનો શૅષપ ભાગ દાદાગીરી કરીને તે ખાઈ ગયો. એટલે 
તેને પણ ઝેર લાગુ પડયું અને અડબડિયાં ખાતો મારી પાસે આવ્યો. 
હું સમજી ગયો કે તેના ખાધામાં ઝેર આવ્યું છે, એટલે પેશાબનો એક 
પ્યાલો તેને મેં પાઈ દીધો અને થોડા સમયમાં તેનું ઝેર ઊતરી ગયુ. 
બીજે દિવસે મેં મ્યુનિસિપાલિટીમાં અરજી કરી તેનુ લાઇસન્સ લીધુ અને 
તેને ગળે પટો બાંધ્યો. 

ઉપરની વાત પૂરી કરી એવામાં કૂતરો ત્યાં આવી ઊભો. પટો 
બાંધેલો લાલિયો કૂતરો ઝેરમાંથી બચી ગયેલો શેં જેયો. 

આ ઉપરાંત મૂત્રના સફળ પ્રયોગોની ઘણી વાતો તેમણે કરી. 
પછી મેં તેમની વિદાય લીધી. તેમની પાસે એક આયુર્વેદના અભ્યાસી 
ઉત્તર લિદુસ્તાનના જુવાન વૈદ્ય હતા, તેમણે ઉપરની હકીકત પોતે નજરે 
જોયેલી છે એમ મને જણાવ્યું ત્યારે મારા મુખમાંથી એવો ઉદ્ગાર નીકળી 
પડથો કે, “મૂત્રચિકિત્સાને એક ચિકિત્સા ગણીએ તો તેં આયુરવેદનુ 
જન્મસ્થાન ગણાય.” 


૧૮૬ 


૩૩ 
કટલીક ગંભીર- ચૅતવણી 

મૂત્રપ્રયોગ કરનારાઓ! કૃપા કરી ધ્યાનમાં રાખો કે, 

૧. આ દૈવી સાધન કોઈ શેગની દવા નથી પણ પોતાનો 
શરીરસ્વાસ્થ્યને સાચવી રાખવાનુ અને ખોવાયેલા સ્વાસ્થ્યને પાછુ મૅળવી 
લેવા માટેનું કુદરતી સાધન છે. 

૨ આ સાધનનો ઉપયોગ કરનારે પ્રથમ તો પોતાંના શરીરના 
ચિકિત્સક પોતાએ જ બનવુ જોઈએ પોતાના શરીરની આદત, તેની 
ગુંજાશ, તેની પ્રકૃતિ અને કુદરતી હવાપાણી તેણે સમજી લેવા જોઈએ. 
જં આ બધી વાત ન સમજે તેવાઓને આ પ્રયોગ પૂરો લાભદાયક ન 
પણ થાય લાભ ન થાય તેનો દોષ સાધનનો નથી. 

૩ કોઈએ અતિ ઉત્સાહમાં આવી જઈ એકાએક પૂરો પ્રયોગ 
કરવાને ન મંડી જવુ. આજ સુધી રોગને મટાડવાના હેતુથી અનેક જાતના 
સારાં કે માઠા તત્ત્વોવા્ળાં દ્રવ્યો તમે તમારા શરીરમાં દવા કે ઇન્જેકશન 
દ્રારા નાખ્યાં છે તેનો પણ વિચાર કરજો તે બધાં તમારા શરીરની 
અદર છુપાઈને બેઠેલા જ છે અને તેનૅ લીધે તમારું શરીર અમુક રીતે 
જ ટેવાયેલું છે તે બધા બૂરાં તત્ત્વોને ધીરજપૂર્વક કાઢવાં જોઈએ તેમ 
૪ તમારા શરીરને -- ખાસિયતનેૅ કેળવવી જોઈએ. માટે તમે નવો પ્રયોગ , 
શરૂ કરો તે સામે તમારુ મન તથા શરીર બંડ ન કરે તે રીતે ધીરજથી 
તમારે આ પ્રયોગ શરૃ કરવો જોઈએ તમને એવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે 
તમારુ પોતાનું મૂત્ર તમારા શરીરનુન્પોષક અગ છે. તેં તમારુ હિતકર્તા છે, 
તેનાથી કદીયે તમારુ અહિત નહીં થાય તમારે તેનો ઉપયોગ પદ્ધતિસર 
અને વિવેકપૂર્ણ કરવો જોઈએ. 

૪, મૂત્રપ્રયોગ જે શરૂ કરે તેણે પોતે જે બીજી દવા કરતા હોય 
તે ત્યાગ કર્યા બાદ કમમાં કમ ચાર દિવસ પછી મૃત્રપ્રયોગની શરૂઆત 
કરવી મૂત્ર એ રસાયણ છે બીજા અકુદરતી તત્ત્વો સાથે નભશે નહીં. 


૧૮૭ 


ઊલટું નુકસાન કરશે. માટે મૂત્રપ્રયોગ શરૂ કર્યા અગાઉ કોઈ પણ દવા 
બંધ થવી જૉઈએ. મૂત્રપ્રયોગ ચાલતો હોય ત્યારે કોઈ પણ દવા લેવી 
નહીં. અનૅ મૃત્રપ્રયોગ બંધ કરી બીજી દવા લેવી હોય તો પ્રયોગ બંધ 
કર્યા બાદ ચાર દિવસે લેવાની શરૂ કરવી, આ સ્પષ્ટ ચેતવણી સમજી લેવી, 

પ. મૂત્રપ્રયોગ કરનારે પુરતકમાં આપેલી સૃચના કે દૃષ્ટાંતે 
અનુસરીને, કે કોઈ અનુભવવાળા હોય તેમની સલાહ મેળવીને મૂત્રને 
નિયમિત રીતેં, પ્રમાણસર, અનુભવે ચોક્કસ થયૅલા ધોરણ અનુસાર 
લેવું અને તે સાથે તેની પરહેજી સંપૂર્ણપણૅ પાળશે તો જરૂર તેનુ હિત 
સધાશે. પણ વિના શ્રદ્ધાએ, વિના ચોક્સાઈએ, પરહેજી પાળવામાં 
બેકાળજી રાખીને, વાગ્યું તો તીર નહીં તો ટપ્પો એવી અધકચરી મનો- 
દશાથી જે કોઈ પ્રયોગ કરશે તેને ફાયદો નહીં થાય, કદાચ નુકસાન પણ 
થાય અને એ ઉપરાંત આ ભાનવહિતકારી પ્રયોગને વગોવી માનવજાતની 
કુસૅવા થશે; માટે તમે કૃપા કરી માનવજાતની તેવી કુસેવા કરશો નહીં, 
જેને લોહીનું દબાણ જોઈએ તે કરતાં નીચુ.હોય અગર હૃદયની નબળાઈનો 
રોગ હોય તેણે આ મૂત્રપ્રયોગમાં ઉપવાસ કરવા નહીં. શરીરની શકિત 
સાચવીને આ પ્રયોગ કરવો, એટલૅ શકિત સચવાઈ રહે તેટલો - જૂજ એક 
વખત મુકરર કરેલો ખોરાક લઈ આ પ્રયોગ કરવો, જેના પરિણામે 
સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. એટલું જ કે પ્રયોગની સંપૂર્ણ સફળતા માટે વિલંબ થશે, 
છતાં સહીસલામતીથી આ પ્રયોગ કરવો એ જ હિતકર છે. ઉપવાસ 
કરતાં કરતાં એટલી નબળાઈ વધી જાય કે સૂતાં સૂતાં પાસું ફેરવતાં 
અંધારાં આવે, અમૂઝણ જેવું થાય તો વધારે ઉપવાસ ન કરતા પરહેજી 
સાથેનો નક્કી કરેલો પથ્ય ખોરાક એક ટંક ખાઈને પ્રયોગ ચાલુ રાખવો 
પણ ઉતાવળા થવુ નહીં. વરસોથી કે મહિનાથી તમેં સારવાર કરતા જ 
આવ્યા છો તો થોડા દિવસ વધુ વિલંબ થશે. 

૬. કેટલાક માણસો ઉપવાસ એટલે અન્ન ન ખાવું પણ ફળ તો 
ખવાય એવુ સમજે છે એ ખોટું છે. અન્ન કે ફળ કે ફળનો રસ 
કાંઈ ન લેવું આ પ્રયોગમાં ઉપવાસ એટલે ચોવીસેય કલાકનો પેશાબ અને 
જરૂર પડે, તરસ લાગે અને પાણી પીવાની ઇચ્છા થાય તો પાણી પીવું. 
તે સિવાય બીજું કાંઈ ન લેવાય. 


૧૮૮ 


૭, ચાલુ વૈદ્યકીય પદ્ધતિએ આપણી સંયમવૃત્તિનો નાશ કર્યો 
છે, તેના કારણે વૈદયાક્ના ધધાને લાભ થયો છે પણ તે આપણા શરીર- 
સ્વાસ્મ્મનના ભોગે આ પ્રયોગમાં એવી કોઈ પણ મર્યાદા ઓળંગવી નહીં. 
જેનાથી પૂરો સયમ રાખી પરહેજી ન મળાય, જેનાથી પ્રયોગ પ્રત્યે 
એકનિષ્ઠ ન રહેવાય, તેણે કૃપા કરી આ પ્રયોગ બંધ કરવો અને પોતે 
જે કરતા હોય તેં કર્યા કરવુ 


૮ આ પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિમાં મેં મૂત્રપ્રયોગ વિષે દર્શાવેલો 
ભય સાચો ઠર્યો છે મને ચોક્ક્સ માહિતી મળી છે કે કેટલાક વૈદ- 
દાક્તર દરદીને તેના જ મૂત્રના સાધનથી તેનું દરદ મટાડીને લક્ષ્મી અને 
યશ પ્રાપ્ત કરતા થઈ ગયા છે એવા કેટલાક દાખલા મારી પાસે આવ્યા 
છે આ પાપકર્મ છે તેઓ તેમને બુજ્િ આપનાર પરમેશ્વરના દ્રોહી છે 
ભગવાન તેમનું ભલુ કરે! પણ કોઈ દરદી આવી વાતમા ફસાય નહીં. 
એક વૈદરાજે આમવાતના એક દરદીને તેના પોતાના પેશાબ સાથે 
ભસ્મની પડીકીઓ આપી એવુ કીને કે તે રત્નની ભસ્મ છે ,અને 
૭૦૦-૮૦૦ રૂપિયે ૧ તોલાની કિંમતની છે તે પડીકી દરરોજ પેશાબ 
સાથે એક વખત લેવાની કહી. દરેક પડીકાના ચાર રૂપિયા કિંમત લેતા. 
દરદીને લગભગ સારું થવા લાગ્યું તેવામાં ' જન્મભૂમિ 'ના અઠવાડિક 
અકમા “માનવમૂન્ન' પુસ્તકમાંથી લીધેલા કેટલાક ઉતારા વાચીનેં પેલા 
દરદીએ તેનુ મૂળ જાણ્યુ અને મારી પાસે તે દરદી આવ્યો મને બધી 
હકીકત કહી પેલી ભસ્મની પડીકી બતાવી ખરેખર તે ભસ્મ શાની હતી 
તે તો વૈદ જાણે, પેલા દરદીએ સત્ય હકીકત જાણીને તેની પાસેની 
બીજી પડીકીઓ સારી રૂબરૂમા ફેંકી દીધી અને હાલ મૃત્રનો નિર્ભેળ પ્રયોગ 
કરી સશક્ત થયા છે. કૃપા કરીને કોઈ પણ વૈદકીય ધધાદારી આવી રીતે 
પવિત્ર સેવાના આ યજ્ઞનેં ધનપ્રાપ્તિનો અખાડો બનાવી તેને અભડાવે 
નર્ણીં આ પવિત્ર કુદરતી બક્ષિસનો ઉપયોગ કોઈ ધનપ્રાપ્તિ માટે ન 
કરે ગરીબ અને પીડિત જનતાને ફરેબ આપી આ શુદ્ધ કાર્યને અશુદ્ધ 
ન કરે] એવી સમારી તમ્ર વિનતી છે. 

૯ આ પ્રયોગમા કોઈ પણ દરદીએ સફળતા મેળવીને એવુ 
ન માનવુ કે” સાજા થયા પછી પોતાને સ્વછદે વર્તવાનો પરવાનો મળી 


૧૮૯ 


ગયો. સારુ સ્વાસ્થ્ય જે કારણે બગડ્યું તે બગડેલા સ્વાસ્થ્યને સુધાર્યા 
પછી કારણોને ખોળે. અપથ્ય, અયુક્ત અને અતિશય ખોરાક ખાવાથી 
પાછુ શરીર બગડવાનુ; માટે શરીરસ્વાસ્થ્યના સામાન્ય નિયમ તો હમેશાં 
પાળવા જ જોઈએ. ભગવાન પણ તેમાંથી કોઈને મુકિત નહીં આપી શકે. 

૧૦. અને છેલ્લી વિનતી કે, જેણે પોતાના કોઈ પણ ગભીર 
દરદ પર આ પ્રયોગ સફળતાપૂર્વક કર્યો હોય તેઓ પોતાના દરદનુ 
નિદાન, તે માટે લીધેલી વૈદકીય સારવારની ચોડ્ક્સ હકીકત અને મૂત્ર 
પ્રયોગ કરતાં થયેલી ક્રિયાપ્રક્રિયા વગેરેનો વિગતવાર અનેં ચોક્ક્સ હેવાલ 
એટલૅ કે પ્રયોગની સુદત, માલિસ, મૂત્રપાન, તેની મુદત વગેરે મને 
મોકલી આપે. આ પ્રયોગની જે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ આપણે ઊભી કરવાની 
છે, તે અનેકોના અનુભવ પરથી નિશ્ચિત થઈ શકે. એ કાર્યમાં આવા 
બધી જાતના અનુભવની સાચી હકીકત મદદગાર નીવડશે; માટે લોક- 
હિતાર્થે આવી વિગત આ પ્રયોગના અનુભવીઓ મને મોકલી આપશે 
તો તેમાં માનવસેવા છે અને હું તેમનો આભારી થઈશ. 


ઉપસંહાર 


આ પુસ્તકના પ્રકરણો શરૂ કર્યા ત્યારે મને ખબર નહોતી કે ઉપ- 
સંહાર લખવા જેટલી સામગ્રી મને મળી રહેશે. પણ તેટલી સામગ્રી મને 
મળી તે માટે હું પ્રભુનો ઉપકાર માનું છું. મને જે નિવેદન કે વાત 
શંકાસ્પદ લાગ્યાં તે મેં આ પુસ્તકમાં લખ્યા નથી મેં જે કાઈ વિધાન 
કર્યું છે તે ચોકસાઈ કરીને કર્યું છે છતાં માનવમાત્ર ભૂલને પાત્ર છે. 
કાઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો છું ક્ષમાને પાત્ર છુ. 

મૂત્રચિકિત્સા મારે મન વૈદકીય વિષય નથી. વૈદકીય દૃષ્ટિએ 
આ પુસ્તક લખાયુ નથી. જેકે તે શરીરનુ સ્વાસ્મ્ય સૅળવવા માટે 
સંપૂર્ણ રસાયણ છે. એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થાના બધા રોગો હણીને વૃદ્ધને યુવાન 
જેવી કાન્તિ અને શક્તિવાળો બનાવે છે તેમ જ વિષહર છે. છતા 


૧૯૦ 


પણ તેને હું વૈદકીય સાધન તરીકે આવકારતો નથી માનવ એકલાને નહીં 
પણ જીવમાત્રને તેના શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે આ શરીર સાથે જ બલ્ષેલું 
કુદરતી અગ છે તે માટે તેને સહગોત્રી તરીકે આવકારું છુ. તેની માર- 
ફ્તે હુ કિરતારે રચેલી સમગ્ર કુદરત સાથે તાદાત્મ્યભાવ સાધી શકુ એવી 
તેનામા શક્તિ છે. તેની સાથે એ તાદાત્મ્યભાવ આપણામાં કેળવાયેલો 
હોય તો જ તેં શરીરસ્વાસ્થ્યનુ સપૂર્ણ સાધન બની શકે તેમ છે. આમ 
કહીને હુ એ કહેવા માગું છું કે, જો તેને અનુભવની એરણે..ચઢાવેલી 
શાસ્રીય પદ્ધતિએ વાપરવામાં આવે તો તેના ઉપયોગમાં કદી નિષ્ફળતા 
હોય જ નહીં. ઇંગ્લેન્ડમાં સ્વ, જોન આર્મસ્ટ્રોંગે વરસોના અનુભવે તેનો 
ઉપયોગ ડરવાની પર્હ્ધાતિ નક્કી કરી હતી. અને તે પ્રમાણૅ કામ કરતા કોઈ 
પણ કેસમા મુખ્ય દ્રવ્યના દોષે નિષ્ફળતા મળી જ નથી. અહીં આપણે * 
તેવી પદ્ધતિ (ટેકનિક) ઊભી કરવી પડશે. તે માટે શરીરની રચના અને તેના 
દોધોના અભ્યાસીઓએ સંશોધનવૃત્તિથી કાર્ય કરવું પડશે, એમાં સમય 
નહીં લાગે અને મુશ્કેલી નહીં પડે; કારણ કે આમાં શરીરની નાદુરસ્તીને 
નિવારી તદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરવામાં અન્ય ચિકિત્સાપદ્ધતિની જેમ હજારો 
દૃ્યોનો અખતરો કરવાનો નથી એક જ દ્રવ્ય સાથે તદાકાર થવાનું 
છે એટલે એલોપથીના કોઈ નિષ્ણાતને પોતાના હજારો દ્રવ્યો અને શરીર- 
ના રોગોનો અભ્યાસ કરી તેનો મેળ બેસાડર્તા વરસોનાં વરસો જાય 
છતાયે નિશ્ચિત કહી શકાય નહીં અગર બે નિષ્ણાતો કદાચ એકમત ન 
થઈ શકે કે અમુક દ્રવ્ય અમુક રોગને નિમૂં”ળ કરવા માટે સંપૂર્ણ છે. 
પણ મૂત્રચિકિત્સા માટે એવું કાઈ નથી. તે એક જ વસ્તુ બધા માટે 
સંપૂર્ણ છે. ફક્ત જે શરીર માટે ઉપયોગ કરવાનો છે તેનું નિદાન કરવાનુ 
છ. ખરો રીતે તો નિદાનની પણ જરૂર નથી પણ તે શરીરની શકન, 
અહીની આબોહવા, તેને કેટલા પ્રમાણમાં કેવી રીતે વાપરવું તેની રીત, 
ર્ત વાપરતી વખતે અને તે પહેલાં તથા ત્યાર બાદ પથ્યાપથ્ય શુ હોય એ 
બધી વાતનો ચોક્કસ નિર્ણય થવો જોઈએ, એટલું જ નહીં પણ આ 
પ્રયોગમાં પડનારે આહારવિહારમાં વિવૅડશીલ રહેવું જૅઈશે; કારણ કે 
માણસનાં માનસિક દર્દ અને જ્ઞાનતતુઓની ખામી પણ રારીરની ખામી 
છે અને આ સાધનથી તે ખામી પણ પૂરી શકાય છે. આવી 


૧૯૧ 


ક 


અયોઘ શકિતિવાળા આ સાધનના ઉપયોગ માટે ભારે કાળજી રાખવી 
જેઈએ, 

પણ કાંઈ પ્રયત્ન વિના મળી ગયેલા હેવાલો જતાં છું જોઉં છું કે 
આપણી પ્રણાલી જેમ તેમ કરીને જીવવાની છે. કોઈ પણ કામ પદ્ધતિસર 
નહીં, તેના નિયમ પ્રથાણે નહીં પણ આપણી અનુકૂળતા પ્રમાણે કરવાને 
આપણે ટેવાઈ ગયેલા છીએ. એવી ટેવ આ પ્રયોગમાં ચાલશે નહીં, તેમ 
કરવાથી આ સર્વોત્તમ સાધનને નાકામિયાબ બનાવી તેને વગોવી નાખીશું 
જેનાથી આ પ્રયોગ સાથેનું નિયમન પળાય નહીં, તેની પરહેજી પળાય 
નહીં, તેને માટે જોઈતી ધીરજ રખાય નહીં અનેં આચારવિચાર આણાર 
અને વિહારમાં શુદ્ધતા જેનાથી જળવાય નહીં, તેણૅ કૃપા કરી આ 
સાધન વાપરવું નહીં. મને નિવેદ. આપનાર કેટલાક મિત્રોનો દુ'ખદ 
એકરાર આ પુસ્તકમાં પડય્રો જ છે કે, “તમે બીડીનું વ્યસન છોડવાનું 
કહ્યુ છે તે છોડથું નથી; તળેલો, ભારે કે થસાલાવાળો ખોરાક નહીં ખાવાનું 
જણાવ્યું છે; પણ મેં શિખંડ અને ભજિયાં ખાધાં છે; છતાં શને ફાયદો 
થયો છે.” આવાં ભાઈબહેનોને હું કહું છું કે, તમે તેની પરહેજી નથી પાળી 
છતાં ફાયદો થયો છે તેં મોટી વાત નથી; ભલે ફાયદો થયો. પણ ન 
થયો હોત અનેં અપથ્ય ખોરાક કે ખોટા વ્યસનથી નુક્સાન થ્યું હોત 
તો તેનું શું પરિણામ આવત તે તમે જાણો છો? તમે એમ ન કહેત કે 
અમારા દોધે આ નુક્સાન થયું છે. પણ એમ જ જાહેરાત થાત કે, 
“ઝઅસુક માણસ મૂત્રચિકિત્સા કરવામાં તો ચરી ગયો. ” અનેં તેનો 
લાભ હિતસંબંધીઓ લૅત. માટે આકરા શબ્દોમાં એ ચૅતવણી આપવી 
પડી છે કે, કૃષા કરીને વારંવાર જણાવૅલી સૂચના અનુસાર નિયમન 
પાળીને જ આ સાધનનો ઉપયોગ કરવો. 

હું નજર ફેરવું છું તો મને જણાય છે કે જગતભરમાં કોઈ પ્રજની 
જીભ વધારે સ્વાદિલી હોય તો ગુજરાતીની છે. તેના જીભના ભસકા અન 
ચસકાનો પાર નથી. અમદાવાદનાં દૈનિક છાપાંઓમાં નવી નવી વાનગા- 
ઓની બનાવટ વાંચીને મને તો ત્રાસ છૂટે છે. ખાટો, ખારો, તીખો, 
તૃરો, કડવો વગેરે બધા સ્વાદોનું મિશ્રણ કરી વાયુ, પિત્ત અને કફથી 
દોષિત દ્રવ્યોનું એકબીજાનું મારણ ભેગું કરીને સ્વાદનો એવો ખીચડ 

૧૯૨ 


ભેગો કરાય છે કે સીધો સ્વાદ જણાય જ નહીં અને અમૃત જેવા 
પોષક ખોરાકને ઝૅર કરીનૅ ખવાય છે. આવી વાનીઓ જે બહેન બનાવે 
તે પોતાની જાતને હોશિયાર ગણે અને પરિણામે દિવસનો મોટા ભાગનો 
દુર્વ્યય થાય તેમ જ ઘરર્નાં માણસોર્ના શરીર પર તેવા ખોરાકની માઠી અસર 
તો થાય છે જ. આવી બધી ઘેલછા ગુજરાતી બહેનોએ ત્યજવી જોઈએ 
અને ઘરનાં છોકરાં અને અન્ય પાત્રોના શરીરસ્વાસ્થ્યની જવાબદારી માથે 
લઈ ઘરમાંથી એવા ખોરાકની બનાવટનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ. કુદરતે 
ખોરાકર્મા આપણા શરીરને પોષક એવા જે તત્ત્વો સૂકયાં છે તેને સ્વાદિષ્ટ 
બનાવવાના નામે નષ્ટ કરવાં એ કુદરત સામે અને માનવજાત સામે ભારે 
, ચુનો છે. એ માટે તો ગાંધીજીએ “ જેણે ઇંદ્રિયો જીતી તેણે જગત જીત્યું” 
તેની પાછળ એક સૂત્ર ઉમેર્યું ક, “જેણે જીભ જીતી તેણે ઇંદ્રિયો 
જીતી.” આ બધી વાનગીઓ, મરીમસાલાથી ભરપૂર શાક, તરકારી, ભજિયાં, 
ખમણ વગેરે વસ્તુઓએ ગુજરાતી જુવાનો અને યુવતીઓર્નાં શરીર 
માયકાગલા અને રેરિષ્ઠ બનાવી દીર્ધા છે, આ માટે ચૅતવા જેવું છે. 

પણ છું હવે વિશેષ લાંબું નહીં કરું. અર્થાત્‌ આ મૂત્રચિકિત્સાનો 
પ્રયોગ કરનાર આ પુસ્તકમા સૂચવેલી અને હવૅ પછી તેના અનુભવની 
જે જે સૂચન્રીઓ જતહિતાર્થે જાહેર કરે તે બધી સૃચનાનો સંપૂર્ણ 
અમલ ડરવાનો નિર્ણય કરીને પછી આ પ્રયોગ શરૂ કરશે તો તેને જરૂર 
લાભ થશે. તેમ નહીં કરે અને ગાફેલ રહેશે તો તેને તો નુક્સાન 
થશે પણ સાનવહિતકારી સુદર પ્રયોગને વગોવી અનેકોને નુકસાન કરશે 
એટવે કે તેનો લાભ લેતાં લોકોને અટકાવશે. 

આ કાર્ય પીડાતી જનતાની સેવાનું છે. રોગથી પીડા પામતો ભલે 
સોનાની ગાદી ઉપર સૂતો હોય, પણ તે સોનાની ગરમી, તેના દરદની 
પીડાર્માથી તેને રાહત આપતી નથી કેટલીક વખત એ ગરમી પીડા વધારે 
પણ છે એટલે પીડાતા દરદી ધનપતિ હોય. કૅ ગરીબ હોય તેં બધાયને સરખું 
દુઃખ થાય છે. તે બધાય પોતાની પીડાથી પીડાય છે, એટલે આ ચિકિ- 
ત્સાથી બધાયને ભારે રાહત મળે તેમ છે. છતાં શ્રીમંતો પોતાના સાધનના 
બળે ચાલુ તબીબી પર્દધાતિએ પોતાર્ના દરદ કદાચ સટાડે; પણ ગરીબને 
હવે તે પાલવે તેમ નથી. તે તો આધિક તંગીથી તગ થઈ રહ્યો છે. આ 


૧૯૩ 


સા «પડું પ્ર 


રાક્ષસી ખર્ચાળ પદ્ધતિને તે ગરીબો પહોંચી ન વળે માટે આ ચિકિત્સા 
ગરીબો માટે તો આશીર્વાદ સમાન છે. છું માનું છું કે ઘણા યુવાનો 
શરૂઆતમાં તો ગરીબોની કે દરદોથી પીડાતી માનવજાતની સેવા કરવાના 
હેતુથી તબીબી અભ્યાસ શરૂ કરે છે અને તેની પાછળ ખુબ નાણાં ખર્ચે 
છે. પણ પાછળથી તે ખર્ચો તેમને ભારે થઈ પડે. તેને પહોંચી વળવાને 
તેમ જ પોતાના ધંધાની ચાલુ ધરેડર્માં રહી 'પોતાની પ્રતિષ્ઠા સાચવ- 
વાની સહત્ત્વાકાંક્ષાસાં પડે છે, પરિણામે ગરીબોની સેવા રહી જ્ય છે. 
પણ આ ચિકિત્સામાં એવું નથી. આમાં દરેક જણે પોતાના જ દાક્તર 
થવાની વાત છે. અને અભણ માણસ પણ સામાન્ય કાળજી રાખી 
પોતાના જ સાધનથી પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સાચવી શકે તેવી આ કળા છે. 
હું શાસ્રોને માનું છું-ાહ્ાપૂર્વક માનું છું. પણ શાશ્ર મનાતાં પુસ્તકોમાં 
જે કાંઈ લખ્યું છે તે બધુંયે શાસ્રીય છે એમ માનતો નથી; કારણ કે 
મૂળ શાસ્રોમાં ઘણાઓએ ક્ષેપક ગણાય એવાં લખાણ ઘુસાડી દીધાં છે. 
તેમ જ શાસ્રમાં ગણાતાં પુસ્તકોમાં નથી લખાયું માટે તે હયાતીમાં ન જ 
હોય તથા ખોટું છે એમ પણ હું માનતો નથી; કારણ કે શાસ્રકારો અભ્યાસી 
ત્રર્ષિમુનિઓ, ચિંતકો કે અનુભવી ચિકિત્સકો હોઈ તેમણે લખ્યું છે તે વિચારવા 
જેવુ તો હશે, છતાં પણ તેઓ પણ પરિમિત શકિતવાળા મનુષ્યો હતા. 
તેમને બધી જ ખબર હતી તેવું તો ન જ કહેવાય. તેમ જ તેમણે જે 
લખ્યું નથી તે જગતમા હોય જ નહીં એવું પણ નથી. શાસ એટલે શકિત- 
શાળી શિતકોના સ્વાનુભવથી નક્કી થયેલી પ્રણાલી છે, જે વસ્તુ આજ 
સુધીનાં શાસ્રોમાં નથી તેં વસ્તુનો સ્વાનુભવ કરી જગત પાસે ૨જૂ કરી 
તેને વિશેષ અનુભવની એરણ પર ચઢાવી ચકાસી જોઈ એટલે તે વસતું 
શાશ્ીય બની. પ્રશ્નોનો ઉકેલ આમ વિશાળ દૃષ્ટિથી થાય તો કોઈ પણ 
જ્ઞાનમાં પ્રગતિ થાય. આપણૅ એક જ વસ્તુ લઈને બેસી જઈશું અને 
કહીશું કે મારા કૂવામાં છે તે ખરું છે અને બીજે કૂવો ગંધાતો છે, તો 
આપણો કૂવો પણ ગંધાશે. આયુર્વેદના અનુયાયીઓએ આયુર્વેદની આવી 
દયાજનક દશા કરી નાખી છે. ધંધાની હરીફાઈના કારણે કૅ જ્ઞાનના 
આડંબરના કારણે કે અદરોઅદરની દ્રૂધવૃત્તિને કારણે આયુવેંદના અનું" 
યાયીઓ તેનો પોતાનો આગવો કૂવો કરી બેઠા અને પોતાને સૂઝ્યું તે જ 


૧૯૪ 


ખરું અને બીજું ખોટું એવી સંકુચિત વૃત્તિ રાખી, વિશેષ સંશોધન 
અર્થે તપ આદર્યું નહીં. તેને પરિણામે સાચી વાત મારી જાય છે અને 
નકલી વાત વર્ચસ્વ ભોગવે છે. આયુર્વેદાલકારો હોય કે આયુર્વેદાચાર્ય 
હોય તેમને મારી વિનંતી છે કે આયુર્વેદના આદપુરુપે જે કુદરતની 
પેદાશમાથી આયુવેદ રચ્યો તે જ કુદરતના સર્વોત્તમ અંગના અનુપમ 
સાધનનો તમેં વિચાર કરજો, સૂર્યનારાયણની શડિતનું વર્ણન કરવાનું હોય 
ખરું કે? તેવી રીતે આયુર્વેદર્મા નરમૂત્રનુ વર્ણન ફક્ત એટલુ જ કર્યું 
હોય કૅ નરમૂત્ર વિષધ્ન છે અને રસાયણ છે. તેનાથી વિશેષ બુદ્ધિશાળી 
પુરૂષો શું કહી શકે? બીજા જાનવરોના લાભ પરિચિત એટલે તેનુ વર્ણન 
તે પ્રમાણે કર્યું, નરમૂત્રના ગુણનું જર્યાં વર્ણન કરતાં પાર ન આવે 
ત્યાં વિશેષ વર્ણન ન આપતાં બે શબ્દોમાં વર્ણન કર્યું. “ વિધધ્ન' અને 
'શ્સાયણ'. આપણે પણ કિરતારનું વર્ણન “ નેતિ “નેતિ' શબ્દોથી જ 
કરીનૅ વિરમીએ છીએ. આયુવેંદના અનુયાયીઓએ આ મારી વાત 
વિચારવા જેવી છે, કારણ કે આયુવેદ જો સૃષ્ટિના જીવમાત્રના સુખને 
સારુ સર્જાયો હોય તો તે પૈકી આ સૂત્રના સાધનથી જગતભરના 
વધારેમાં વધારે દુખિતોની સેવા થવાની છે. વિચારર્વતોને એથી વિશેષ 
શું કહેવુ? હું સ્વાનુભવને અંતે એક વાતની સ્પષ્ટતા કરવા માગુ છું. 
કેટલાક અનુભવી અને વિચારક વૈદો એમ માને છે કે નરમૂત્ર ઉષ્ણ, 
તીક્ષ્ણ, પિત્તકર્તા, જલદ વગેરે ગુણવાળું છે આ વિધાન કોણે કયા 
અનુભવથી નક્કી કર્યું આઠ જાનવરોના મૂત્રના ગુણદોષ આપ્યા છે, 
તે માણસે આપ્યા છે. જે તેં જાનવરે સ્વમૂત્રના પોતાની જાત પર સ્વાનુભવ 
કર્યા પછી તેના ગુણદોષ વર્ણવ્યા હોય એવો ઉલ્લેખ કોઈ સ્થળે છે? 
તે જાનવરોના સૂત્ર માણસજાત માટે ભગવાન ચરકે વર્ણવ્યા પ્રમાણે 
ગુણદોષવાળાં હશે પણ તે જાનવરનું પોતાનુ મૂત્ર પોતા માટે કેવા 
ગુણદોષવાળુ છે તેની કોને ખબર? તે તો તે જાનવરને જ ખબર. અને 
તે જાનવર પોતાના દુ:ખને સમાવવા પોતાનુ મૂત્ર ભગવાને આપેલી 
પ્રેરણાને અધીન થઈને વાપરે છે અને વ્યાધિમાથી મુક્ત થાય છે. તેવી જ 
વાત માનવમૂત્રની છે. એક માનવનું મૂત્ર બીજા માનવ માટે, આયુ- 
વેદમાં જણાવ્યુ છે તે સુજબ, કદાચ ઉષ્ણ, જલદ, તીક્ષ્ણ અને પિત્તકર્તા 
૧૯૫ 


ર 


જ 


હશે; પણ આ મૂત્રચિકિત્સામાં તો એક માનવનું મૃત્ર બીજાને પાઈને 
તેનું સ્વાસ્થ મેળવવામાં ઉપયોગી છે એવું છે જ નહીં. ઊલટું એમાં 
તો નિષેધ છે કે એકનું મૃત્ર બીજાને પાવુ નહીં. ફક્ત બાહ્ય ઉપચારમાં 
લેવું પડે તો તે પણ તંદુરસ્ત શરીરનું અને તેમાં વળી ગાયના દૂધ પર 
રહેનાર તંદુરસ્ત પુરુષનું મૂત્ર પુરુષ માટે અને તંદુરસ્ત સનું મૂત્ર 
સી માટે લેવાનો નિષેધ નથી. આ બધી વાત સંશોધન સિવાય કેટલાક 
મિત્રો પુસ્તકનું વાંચીને કહે છે; પણ હું હવે મારા અને મારા કરતાં પણ 
વિશેષ શ્રદ્ધા અને ધીરજથી બીજાઓએ ડરેલા અનુભવને આધારે કહેવાની 
હિંમત કરું છું કે માણસનું પોતાનું મૂત્ર પોતા માટે સાવ નિદૌષ છે, કાંઈ 
નુકસાન કરતું નથી, અને વિધિપૂર્વક યોગ્ય પ્રમાણમા વાપરવામાં આવે તો 
જરૂર કોઈ પણ રોગમાં ફાયદો કરે છે. આ શાસ વાંચીને કરેલી વાત નથી પણ 
અનુભવસિદ્ધ વાત છે. એ પાછળના પ્રકરણોમાં પરદેશના અને અહીંના 
જે કાગળો આપ્યા છે તે પરથી ખાતરી થશે. હજુ કોઈ પણ જ્રતનો 
ચોકસાઈવાળો પ્રયત્ન થયો નથી. દુ:ખીઓએ પોતે પોતાની મેળે જેવું 
સમજ્યા તેવી રીતે અધકચરો પ્રયત્ન કરવાથી જે પરિણામ આવ્યુ તેનો 
હેવાલ આવો આશાસ્પદ છે, તો શાસ્રીય ઢબે આ પ્રયોગ કરવામા 
આવે તો તેનું કેવું અદ્ભુત પરિણામ આવે તે પણ પાછળ આપેલા 
હેવાલોમાં છે. તેમ શ્રીયુત બાપાલાલ વૈદના જાતઅનુભવના હેવાલનો 
કોઈનાથી અસ્વીકાર નહીં થઈ શકે. તેમણે એક સાચા ચિકિત્સક તરીકે 
જે અનુભવ્યું તે લખ્યું છે તેવું જ ડૉક્ટર ગુણનિધિ ભટ્ટે ફેફસાના 
ક્ષયના દરદીને અને હાડકાના ક્ષયના દરદીને મૃત્રચિકિત્સાથી શી રીતે 
સટચું તેના આપેલા અહેવાલનો પણ કોઈનાથી ઇનકાર થઈ શકે તેમ 
નથી. મારી પુત્રવધૂ સૌ. કુમુદનો તો મેં જાતે મારી દેખરેખ નીચે પ્રયોગ 
કરાવ્યો અને બાર વરસનો જૂનો દમ ગયો; તેં હેવાલ મેં વિસ્તારથી 
સારવારમાં થયેલી ક્રિયા અને પ્રક્રિયાના વર્ણન સાથે આપ્યો છે, તેમાં સહેજ 
પણ શંકાને સ્થાન નથી. તેવી જ બધા કેસોમાં જોઈતી સાવચૅતી રાખી 
કોઈ પણ જાતની અતિશયોક્તિ વિના નગ્ન સત્યવાળી હકીકતનું વર્ણન 
આપ્યું છે. આવા અનુભવોથી શાસ્ર ઘડાય છે. આજ સુધી આવું 
શાસ્ર ન ઘડાયું હોય તો ભારતના કરોડો ગરીબ પીડિતોને તેમની પીડામાંથી 
મુક્ત કરવાને આપણે શાસ્ર ઘડીએ, રચીએ અને સજીએ તો તેમાં ખોટું 


૧૯૬૬ 


શું છે? એમાં માનવજાતની સેવા છે. સેવકો માટે ભારતમાં સૅવાનું આ 
વિશાળ ક્ષેત્ર પડયું જ છે. 

પણ તે શી રીતે થાય એ એક પ્રશ્ન છે. કેટલાક મિત્રો સેને 
કહી રહ્યા છે કે આ પ્રયોગને લોકપ્રિય અને લોકભોગ્ય બનાવવાને 
મૂત્રચિકિત્સાનાં આરોગ્યભવનો સ્થાપવાં જોઈએ, જ્યાં તે જ ચિકિત્સાથી 
દરદીઓની સારવાર થાય. હું એ વિચારનો નથી, એટલું જ નહીં પણ 
હું તેનો વિરોધ કરું. હું તો એમ માનું છું કે આ મૂત્રચિકિત્સા 
ઘરગથ્થુ થવી જોઈએ. છોકરાંની માતાઓએ આ ચિકિત્સાના નિષ્ણાત 
ઘવું જોઈએ. જેમ પહેલાં ડોશીમાના વૈદાનો ડાબલો રહેતો તેમ આ 
તો ડાબલો રાખવાની પણ જરૂર નહીં. કોઈ વસ્તુનો પરિગ્રહ કરવાની 
જરૂર નહીં, આવી રીતે તેને ઘરઘરની ચિકિત્સા કરવા માટે આ વાતનો 
સર્વવ્યાપી પ્રચાર થવો જેઈએ. ઘેરઘેર આ મૃત્રચિકિત્સાનો સદેશો 
પહોંચવો જોઈએ અને ભલેને હાલ કાંઈ વ્યવસ્થિત ધોરણ નથી તોપણ તે 
ધોરણ પર લોકોએ તેનો ઉપયોગ શરૂ કરવો જોઈએ. તેમાં કાંઈ નુકસાન 
નથી અને બીજી બાજુ તેમાંથી તેનું શાર ઊભું થશે. લોકોમાંના બુદ્રિશાળી 
માણસો પોતાની બુજ્નો ઉપયોગ નિરંકુશપણે ભલે કરે અને તેમાંથી યોગ્ય 
પ્રણાલી ઊભી ડરે, એમાં કાંઈ નુક્સાન નથી, ફાયદો જરૂર છે. 

પણ એટલું બસ નથી. આપણૅ આ વિરાટ કાર્યને અનુભવની 
એરણ પર ચકાસીને શાસ્ત્રીય રૂપ પણ આપવું જોઈએ. તેના ઉપયોગનું 
કંઈ નિયમન પણ ડરવું જેઈએ. આ ચિકિત્સાથી લાભ જ થાય અને 
વિશેષ સારી રીતે લાભ થાય એર્વાં સંશોધન કરવાં જોઈએ. જોકે એક 
વાત ચોક્ક્સ છે કે તેના મૂળ દ્રવ્યમાં કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે કુદરતી 
દ્રવ્યના મિશ્રણથી વિશેષ લાભ થાય એ વિષે મને શંકા છે. તે તેના 
મૂળરૂપૅ જ કલ્યાણકારી છે. છતાં કોઈ કુદરતી સાધનોથી તેના મૂળ 
ગુણને કાયમ રાખી અગર દોષને દાખલ કર્યા સિવાય તેના ગુણને 
વધારવાનો કોઈ જાદુઈ કીમિયો કરશે તો મને વાંધો નથી. પણ મારી 
દૂટ સાન્યતા છે કે તે શકય નથી. 

આવી સર્ષાદા સાચવીને આ ચિકિત્સાની શાસ્ત્રીય ઢલ રચવા સાટે 
ગુજરાતમાં મુખ્ય મુખ્ય સ્થળે સંશોધનકેન્દ્રો થાય અનેં તેમાં આ 

૧૯૭ 


ચિકિત્સા મારફતે જુદા જુદા રોગોમાંથી દરદીઓને સૂક્ત કરી તેમનું સ્વસ્થ્ય 
મેળવી શકાય અને તે સાથે આ કાર્યમાં શ્રદ્ધા અનૅ 'શ્સવાળા વૈદ્ો કે 
દાક્તરો કે શરીરશાસ્રના અનુભવી અને વળી ખોરાકશાસ્રના અનુભવી કેવળ 
સૅવાભાવથી સૂત્રચિકિત્સાની શાસ્ત્રીય પ્રણાલી રચવા ખાતર તપ આદરી, 
આવાં સંથોધનકેન્દ્રોને પોતાની સૅવા આપી જુદા જુદા રોગો અગે 
અને તેને અપાતી સ્રારવાર અંગે તેં સારવારથી થતી ક્યાપ્રક્રિયા અગે 
વિગતો, અસરો અને પરિણામોની નોંધ કરી -તેમાંથી આ ચિકિત્સાની 
શાસ્રીય સંક્લના રચે; એ પણ જરરનું છે. કોઈને પણ લાગશે કે લાખો 
રૂપિયા ખરચી હૅ।સ્પિટલો બાંધવા ડરતાં આ સીધુંસાદું કાર્ય જે થોડા ખથે થઈ 
શકે અને નિભાવી શકાય તે માનવજાત માટે વધારે રાહત અપનાર નીવડશે, 

પ્રભુએ મને જે ચિનગારી આપી તે ચેં લોકકલ્યાણાથેં લોક પાસે 
મૂડી. ગુજરાતમાં વ્યવહારુ બુદ્ધિ છે. તે આ વાતને તેના સાચા સ્વરૂપે 
કસોટીએ ચહાવશૅ. મારી વાતમાં કાંઈ ખામી હશે તો તેં પૂરશે અને સને 
શ્રદ્ધ બેઠી છે કે થોડા સમયમાં ગુજરાતમાં નાનાંમોટાં ગામડાંમાં અને 
શહેરોમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ આ ચિકિત્સાનો અમલ પોતપોતાને 
ધેર કરી તેનો સુંદર લાભ ઉઠાવશે. તેથ ગુજરાતના શ્રીમંત અને બુદ્ધિશાળી 
વર્ગના સહકારથી આ ચિકિત્સાની શાસ્રીય પદ્ધતિ નક્કી ડરવા સાટે 
આરોગ્યકેન્દ્રો પણ સ્થપાશે એવી આશા રાખું તો તે અસ્થાને નહીં ગણાય. 

છેવટે પુનરુક્િતિનું જેખમ વહોરીને પણ હું છેવટની વાત કરવા માગું 
છું કે, આપણી અજ્ઞાનતાના કારણે, દરદીની વૃદ્ધાવસ્થા અને અશકિતને 
કારણે કે તેનું શરીર અનેક રોગોનું નિવાસસ્થાન થઈ ગયેલુ હોવાને 
કારણૅ આ ચિકિત્સાથી તેને ફાયદો ન થયો હોય તો તેં ખામી મૂત્રચિકિત્સાની 
નહીં પણ ઉપરઃ વર્ણવેલી પરિસ્થિતિને લીધે છે એમ જ અ 
વળી બીજી પણ બહુ જરૂરી વાત છે; તે એ કે આ ચિકિત્સાનો આશરે 
લીધો અને આરામ થયો એટલે કોઈએ એમ ન સાની લેવું કે હવે તેને 
આહારવિહારમાં ગમે તેમ અર્સયમી રીતે વર્તવાનો પરવાનો મળ્યો તેણે 
પથ્યાપથ્યના અને આહારવિહારના નિયમો સારી રીતે પાળવા જ જોઈએ, 

આવી નપ્ર પણ નક્કર ચેતવણી આપીને કહો કે વિનંતી કરીને 
કણો,-છું પ્રભુને પ્રાર્થીશ કે * 

સર્વયા સૌ-સુખી થાઓ, સમતા સૌ સમાચરો, 
સર્વત્ર દિવ્યતા વ્યાપો, સર્વત્ર શાંતિ વિસ્તરો, 


૧૯૮ 


માનવસત્ર 


ભાગ ૪ 


પરિશિષ્દો 


૧ 
મૂત્રચિકિત્સાનું હં હ 
[માર્ગદર્શક પ્રશ્નોત્તરી ] 


આપણા લોકોની અચોક્કસ વાચન અને વિચારપદ્ધતિ વિષે એવો 
ખ્યાલ મને આવી ગયો છે કે, આખું રામાયણ સાંભળ્યા બાદ કથાકારને 
એવું પણ પૂછનાર શ્રોતાગણ નીકળે કે, “ સીતાનું હરણ થયું ત્યાર પછી 
તે સીતા કયારે થઈ? એનો કંઈ ઉલ્લેખ તો તમે કથામાં કર્યો નહીં? ” 
આ પુસ્તકના વિષય અંગે પણ મને એવો અનુભવ થયો છે. 
“મૂત્રચિકિત્સા'ના મારા લેખના ઘણા વાચકોએ લેખમાં સ્પષ્ટપણે લખેલી 
હકીકત વિષે પણ મને પૂછયા કર્યું છે અને તેમને જવાબ આપીને હું 
થાક્યો છુ તેથી આ પુસ્તકના પરિશિષ્ટ તરીકે આ પ્રશ્નોત્તરી મૂકવાનું 
મને જરૂરી લાગ્યું છે. વાચક ભાઈ-બહેનોને માટે તે સુગમ થઈ પડશે. 


પ્રશ્ન: મૂત્રચિકિત્સાથી કયા કયા રોગો મટે? 

ઉત્તર” મૂત્ર કંઈ એક કે અનેક રોગની દવા નથી. તેં તો કુદરતે 
આપેલું આ શરીર હરહમેશ તંદુરસ્ત અને તાજગીવાળું રહે તે માટેનું 
માનવને મળેલું કુદરતી સાધન છે. 

પ્રશ્ન. એટલે આપણને કોઈ પણ રોગ થયો હોય તો તે મૃત્ર- 
ચિકિત્સાથી મટે એવું તમે કહો છો? 

ઉત્તર: એવું હું કહેતો નથી, કુદરત કહે છે મેં પણ તમારી 
સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને હું તેવું સમજ્યો. ક 

પ્રશ્ન: તો પછી સને શું દરદ થયું છે તે પણ મારે જાણવાની 
જરૂર નહીં? 

ઉત્તર: શરીરની તંદુરસ્તી સાચવી રાખવાનું સાધન તેને ગણ્યું, 
એટલૅ પછી શરીરમાં કયો રોગ થયો છે તે પણ જાણવાની જરૂર હોતી 
નથી રોગ શોધી કાઢવાનું કામ પેશાબ પોતે કર્યા કરે છે અને ચોરને 
ઘરમાથી કાનપટ્ટી પકડીને ઘર બહાર ખેંચી કાહે છે. 


* ૨૦૧ 


પ્રશ્ન: આ કાંઈ બરાબર સમજાતૂ નથી. એકાદ દૃષ્ટાંત આપી 
સમજાવશો? 

ઉત્તર: હા, તમને એક હકીકત કહીને સમજાવવા પ્રયત્ન કરીશ. 
ઘણાં વર્ષો પૂર્વ મેં :જાણેલું કે યોગની સાધના કરનારા સાધકોએ યોગા- 
ભ્યાસ શરૂ કરતાં પહેલાં પોતાનું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સંપૂર્ણ મેળવી વેવુ 
જોઈએ. એમ ન થાય તો કોઈ પણ નાનો રોગ, યોગસાધનાની મુખ્ય 
ચાવીરૂપ એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવામાં વિક્ષેપ_નાખે. સાધના માટે એકાગ્રતા 
પ્રાપ્ત કરવા સાટે ધ્યાન કરવા બેઠા અને ઉધરસ ચઢી આવી કે આધાશીશી 
દુખી કૅ પેટમાં દુખાવો ઊપડયો કે ઝાડા થઈ ગયા; તો તુરત એકધ્યાન 
થવામાં વિક્ષેપ પડૅ અને બેધ્યાન થઈ જવાય. આવા બેધ્યાનથી યોગ 
કદી ફલિત ન થાય. માટે યોગનો અભ્યાસ કરનારાનું શરીર રોગરહિત હોવુ 
જોઈએ. એ શી રીતે"ભને? પોતાના શરીરમાં નાનો, કે મોટો કયો રોગ 
છે તે આપણને કયાંથી ખબર પડે? અને ,એવા કયા વૈદ કે ડૉક્ટરને 
બતાવીને તેનું સાચુ નિદાન મેળવી તે રોગ અમુક દ્રવ્યોથી મટે જ એવો 
નિર્ણય થાય? આય કદી સાચો અને સલામત નિર્ણય મળે જ નહીં. એટવે 
યોગીઓએ અભ્યાસથી કે કુદરતી પ્રેરણાથી એવો નિર્ણય કર્યો કે મનુષ્યના 
શરીરમાં જ તેનાં બનાવેલાં એવાં સપૂર્ણ દ્રવ્યો છે કે તેના યોગ્ય ઉપયોગથી 
શરીરની બગડેલી તંદુરસ્તી મેળવી શકાય અને સાચવી શકાય, 

પ્રશ્ન: આ તો ભારે કહેવાય | આમ હતુ તો પછી આજ સુધી આ 
ફિલસૂફી કયાં ભાગી ગઈ હતી? હમણાં જ કયાંથી એકદમ જાગી આવી? 

ઉત્તર: આ ફિલસૂફી ભાગી તો કયાયે નહોતી ગઈ. આપણી આજુ" 
બાજુ રમતી હતી; હજી પણ રસે છે ને આપણી સગી આખે જોઈએ 
છીએ; પણ આપણી વ્યભિચારિણી બુહ્દરિ આપણને સમજવા દેતી નથી. 

પ્રશ્ન: તમારો આ શબ્દપ્રયોગ સમજાયો નહીં. જરા સ્પષ્ટતા કરશો? 

ઉત્તર: કિરતારે આ અગાધ વિશ્વમાં સ્થાવર જંગમ અને અસંખ્ય 
પ્રકારના જીવોની રચના કરી. તેમાં છેવટે માનવશરીરને સર્જીને પોતાના 
હાથ ધોઈ નાખ્યા. કિરતારે રચેલી કુદરતમાં માનવકૃતિ એ એની શોષ્ઠ 
કૃતિ છે. જે સાધન જીવજંતુ, પશુપક્ષી અને જળચર, ,ગોચર કે ખેંચર 
જીવોને કિરતારે બક્ષ્યું છે તે જ સાધન તેણૅ માનવને પણ બદ્યું છે. 

૨૦૨ 


બીજા જીવ કિરતારે આપેલી પ્રેરણાને અધીન થઈ તે સાધનોનો સફળ 
ઉપયોગ ડરે છે. માનવી એકલો બુદ્ધિના ઘમંડમા તેનો ઉપયોગ કરતો નથી. 
અને બુદ્ધિ દ્રારા વૈજ્ઞાનિક સાધન મોટે ભાગે સ્વાર્થ સાધવાના હૅતુથી 
શોધ્યા ડરે છે. તેને હું બુચ્દ્િનો વ્યભિચાર ગણું છું. માનવસેવા માટે આપેલી 
બુદ્ધિને ધનલક્ષી બનાવવાની વૃત્તિને હું બુદ્ધિ સાથેનો વ્યભિચાર ગણું છું. 

પ્રશ્ત: હવે હું તમારો શબ્દપ્રહાર સમજ્યો તમે એમ કહેવા માગો 
છો કે જેમ આપણે ઘેર બાંધેલા કે રખડતા જાનવરો અને પશુઓ પોતાનું 
સ્વાસ્થ્ય પોતાના સાધનથી મેળવી લે છે, તેમ આપણે પણ મેળવીને 
પ્રભુએ આપેલા આ શરીરને સંપૂર્ણ અને સદાયે સ્વાયત્ત રાખવારનું છે. 
તેને બદલે આપણે તેને બીજા જડ કે સજીવ સાધનોનું ગુલામ બનાવી 
મૂકચું છે. ત્યારે શું મનુષ્યોએ પણ પશુ અને જાનવરોની જેમ કુદરતી 
પ્રેરણાને આધારે જીવતા રહેવુ અને પ્રભુએ આપેલી બુદ્ધિનો કોઈ 
ઉપયોગ ન 'ડરવો? 

ઉત્તર: તમે મારો મુદ્દો સમજ્યા ખરા. હું એમ નથી કહેતો કૈ 
આપણે જાનવરની માફક કેવળ કુદરતી પ્રેરણા ઉપર જ જીવવું. પ્રભુએ 
પા આપી છે તેનો પણ ઉપયોગ કરવો; પણ તેનો દુરુપયોગ 
ન કર 

પ્રશ્ન થોભો, થોભો બુદ્ધિના સદુપયોગ અને દુરુપયોગની વાત 
વળી અહીં કચા છે? અહીં તો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની વાત છે. 
માનવી પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ પણ ન કરે? 

ઉત્તર: બુદ્ધિનો ઉપયોગ જરૂર ડરે; પણ તેં કુદરતના સહકારમાં 
રહીને તેનો ઉપયોગ કરે તો માનવજાતનુ હિત થાય કુદરતની વિરુદ્ધ 
વર્તવામાં તેનો ઉપયોગ થાય તો તે બુદ્ધિનો દરુપયોગ કહેવાય અને તેથી 
માનવજાતનુ અહિત થાય પણ આપણે બીજે પાટે ચડી ગયા બુદ્ધ 
વિનાનાં પશુ જે સાધનનો ઉપયોગ અવ્યવસ્થિત રીતે ડરે છે તે જ સાધનોનો 
ઉપયોગ બુજ્રિદીક્ષિત માનવી વ્યવસ્થિત અને વિવેકપૂર્વક કરે તો માનવી 
ર્ટુદરતનો પૂરો લાભ ઉઠાવી શકે, 

પ્રશ્ન. હવે હુ સમજ્યો. તમારો કહેવાનો સુદ્દો એ છે કે માણસ 
જાતનુ શારીરિક સ્વાસ્ચ્ય સચવાઈ રહે અને બગડ્યું હોય તો તેને મેળવી 


૨૦૩ 


શકાય એવું અલૌકિક સાધન પ્રભુએ દરેક સાનવશરીરમાં વલ્ેશું છે. 
માણસ તેનો વ્યવસ્થિત અતે વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ ડરે તો તેને કોઈ 
પ્રકારનું શારીરિક દર્દ રહે નહીં. તમારો એ મુદ્દો હું ચમજ્યો; પણ મને 
એક પ્રશ્ન થયા કરે છે કે તો પછી આપણે તેને કેમ ભૂલી ગયા? 

ઉત્તર: એનાં કારણો કે વિગતમાં ઊતરવાનો હવે કંઈ અર્થ નથી. 
ગમે તે કારણ હોય પણ પ્રભુએ આપેલા એ અમૃલ્ય દ્રવ્યનૅ આપણે 
ગંદવાડ ગણી કાઢી તેના પ્રત્યે સૂગ પેદા ડરી, જે વધારે નાક ચઢાવે 
અને હાથર્માલથી પોતાનું નાક બીડી રાખે તે વધારે સંસ્કારી, વધારે 
સુઘડ અને વધારે ધમિષ્ઠ ગણાવા લાગ્યો. આ બાશ્ચ કૃત્રિમતામાં સાચી 
વસ્તુ મારી ગઈ. આપણે સાચું તત્ત્વ ગુમાવ્યું. 

પ્રશ્ન: તમારી એ વાત તો સાચી. પણ- એ કુદરતી સાધનમાં 
ખામી છે તે કંઈ તમારાથી ના કહેવાઘેૅ? એમાં કાંઈક અરુચિકર સ્વાદ 
છે. એની ગંધ પણ એવી કાંઈક છે. તેને પીતાં કમકમાટી ઊપજે છે 
એમ કહેવામાં અતિશયોકિન નથી તેનું શું? 

ઉત્તર: તમારી દલીલ કેટલેક દરજજે ઠીક છેં. તેનો આધાર 
વ્યક્તિગત ટેવ પર નિર્ભર છે. ખસખસના સુગંધીદાર અત્તરની ગવે 
આષ્ટવિકાનો સીદી પોતાનું નાક ચડાવે અને દુર્ગંધ ભારે છે કહીને દૂર ભાગે. 
દારૂ નહીં પીનારને દણ્ની વાસ વસમી લાગે છે. હું તો એમ માનું છું કે 
ગંધ, દુર્ગંધ, સ્વાદ, બેસ્વાદ એ બધા ચાળા જ્યાં સુધી આપણને 
તેની ગરજ નથી ત્યાં સુધી આપણને સૂઝે છે. દુ:ખોના ત્રાસમાંથી 
છૂટવા ગમે તેવી દુર્ગંધ સારતી કે બેસ્વાદ લાગતી દવા ગટતરટાવી જઈએ 
છીએ; પણ જ્યારે તે સાધનમાં આપણને શ્રદ્ધા બેઠી હોય ત્યારે જ તેમ 
થાય છે. એટલે મૂળ વાત તો હૃદયના નિશ્રયની કે શ્રદ્ધાની છે. માણસને 
પોતાનો પેશ્ચાબ્ર તેના શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટેનું લોખંડી બખ્તર છે. આ 
વાત આપણા મનમાં દાખલ થવી જેઈએ અને તેને વિષે શ્રદ્ાા હોવી 
જેઈએ. મેં જાતે છેલ્લા છ માસમાં એવા અનેક માણસોને જેયા છે કં 
પેશાબની વાત કરતાં જેમને કમકર્માં આવતાં તેમણે પેશાબ પીને પોતાની 
જાતને શારીરિક વ્યાવિમાંથી ભયમુક્ત બનાવી છે. એટલે તમારી દુર્ગધ 
કે બેસ્વાદની દલીલ નભે તેમ નથી; કારણ કે લોડો દરદો અને તેના 

૨૦૪ 


આધિક મારથી એટલા ત્રાસી ગયા છે કે આ અદ્ભુત દ્રવ્ય વિષે 
વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થતાં તમારી દલીલ ટકવાની નથી. હિદી પ્રજામાં એ 
ખમીર પડેલુ જ છે કે સાચી વાતને જરૂર પડયે અપનાવી લેશે. ' 

પ્રશ્ન: તમારી વાત ગંભીર વિચારણા માગી લૅ છે તેમા શંકા 
નથી; પણ વૈજ્ઞાનિકો એવી કોઈ હિકમત લગાવે કે તેની દુર્ગંધ અને બેસ્વાદ- 
પણું નાશ પામેં એ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી? 

ઉત્તર: મને પોતાને તો શકા છે. દરેક માણસનો પેશાબ પોતાને 
સાટે કોયસ્કર છે. વૈદકીય દૃષ્ટિએ તે તેના જ શરીર માટે ઉપયોગી છે. એટલે 
કુદરતે જે દ્રવ્ય તેના શરીરમાંથી કાઢયું તે તેને પાછું આપવાથી તેની 
ખામી પુરાય; પણ તમે કહો છો તે પ્રમાણે તેમા રહેલી દુર્ગધ કે 
બેસ્વાદપણું કાઢર્તા તેર્નાં મૂળ તત્ત્વો રહેશે કે નાશ પામશે તેનો નિર્ણય 
તો વૈજ્ઞાનિક રીતે થવો જેઈએ મને તો ખાતરી છે કે તેમ કરવાથી તેની 
મહત્તામાં ઘણો ફેર પડવાનો. છતા કોઈ વૈજ્ઞાનિક તેના ગુણદોષર્માં સહેજ 
પણ ફેરફાર થાય નહીં એ રીતે તેરમાં સુધારો કરે તો મને વાંધો નથી. બીજી 
પણ મહત્ત્વના મુદ્દાની વાત છે આ વ્યક્તિગત પેશાબ તેના પોતાના માટે 
જીવન્ત સાધન છે. તેનો સામુદાયિક સુધારો કરવાથી કંઈ અર્થ સરે નહીં; 
એટલું જ નહીં પણ સામુદાયિક સુધારો કરી એકનું દ્રવ્ય બીજાને 
આપવાથી પૂરો સંભવ છે કે એકની બીમારી બીજાર્મા દાખલ થાય. એ એક 
મોટો ભય છે. એટલે હું તો એમ માનુ છું કે, આમાં ગમે તેવા વૈજ્ઞાનિકની 
ચાંચ ખુપે તેમ નથી. કુદરત સંપૂર્ણ છે. તેને જેવી છે તેવી રહેવા દેવી 
એમાં જ આપણો સાચો પુરુષાર્થ છે. 

પ્રશ્ન: તમારી આ વાત પણ હું સમજ્યો કે, મૂળ દ્રવ્ય પર વૈજ્ઞાનિક 
કિયા-પ્રક્રિયા કરી તેમાં ફેરફાર કરવાથી કાઈ લાભ થાય તેમ નથી એટલે તે 
જેવુ છે તેવા નગ્ન સ્વરૂપે તેને અપનાવી લેવામા જ તેનો સદુપયોગ છે. 
બીજી કોઈ પણ રીતે ફેરફાર કરીને લેવાથી ઊલટું નુકસાન થવા પૂરો સભવ 
છે. તો પછી હવે મને સમજાવો કે તેનો ઉપયોગ શરીરના જુદા જુદા 
રોગો ઉપર શી રીતે કરવો? 

ઉત્તર: મેં તસને પ્રથમથી ચેતવ્યા છે કે તે કોઈ એક રોગને 
સટાડવાની દવા નથી, પણ શરીરસ્વાસ્થ્યને સાચવી રાખવાનું તેમ જ 


શ્બ્મ 


બગડેલા સ્વાસ્થ્યને સુધારી લેવાનું કૃદરતેન્્આ શરીરને બક્ષેલું અમૂલ્ય 
સાધન છે. તેને એ દૃષ્ટિએ જોઈને ઉપયોગ કરવો. અમુક ધ્યેયને ધ્યાનમાં 
રાખી તે દૃષ્ટિએ તેની આરાધના કરવી એ પણ યોગ છે, વિશ્વને 
અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ નીરખતાં શીખીએ અને તેના અંગનો ઉપયોગ તે દૃષ્ટિએ 
કરીએ તો આપાસું કાર્ય સુગમતાથી પતી જાય તેવુ છે. વડોદરાના 
એલેસ્બિકમાં કે કલકત્તાના બગાળ કેમિકલ વર્કસ કે ઝંડુ ફાર્મસીમાં તેયાર 
થયૅલું આ દ્રવ્ય નથી, કિરતારે બનાવેલું અને સર્વ દૃશ્ય-અદૃશ્ય સાધનથી 
સજ્જ થયેલી કુદરતની ફાર્મસીમાં તૈયાર થયેલુ આ સાધન છે. તે એક 
દૈવી સાધન છે એવી સમજણથી તેનું યથાયોગ્ય સેવન કરવાથી શરીરને 
સંપૂર્ણ તંદુરસ્ત રાખવાની તેમાં શકિત છે, એ શ્રદ્ધા સાથે કામ લેવુ. 
વળી બીજી પણ એક સ્પષ્ટ વાત કરી નાખું. કોઈ એમ ન માને કે શરીર” 
સ્વાસ્થ્ય સાચવી રાખનાર દ્રવ્યના સેવનથી માણસ શૃત્યુમાંથી મુકત 
થાય છે. જન્મ્યું તેનું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. કયારે થશે તે કોઈ જાણી 
શકતું નથી. પણ જેટલો સમય તે જીવે તેટલો સમય કોઈ પણ શારીરિક 
પીડા સિવાય જીવે અને જ્યારે મૃત્યુ આવે ત્યારે હસતો હસતો તેને ભેટે 
એવી તંદુરસ્તી છેવટ સુધી રહે તેવી શડિત પેશાબમાં છે. એ શક્તિનો 
ઓછોવત્તો અનુભવ કરવાનું દરેકના પુરુષાર્થ પર આધાર રાખે છે. 


પ્રશ્ન:--આ મુદ્દાની વાત તમે સ્પષ્ટતાથી કરી નાખી એ બહુ સારું 
થયુ. મારા સમજવામાં પણ ગોટાળો કંઈ ન રહ્યો. હવે મને આગળ 
સમજાવો. 


ઉત્તર“-એટલું ચોક્ક્સ છે કે તંદુરસ્ત માણસને પેશાબનું નિયમિત 
સૅવન કરવાની ખાસ જરૂર નથી. છતાં અગમચેતી ખાતર દરરોજ થોડા 
પ્રમાણમાં લીધા કરે તો તેથી કોઈ નુકસાન તો નથી જ, આપણૅ અનુભવીએ 
છીએ કે માનવજાત પર ફલ્યુનો હુમલો દૂર દેશથી આવે છે. 
ટાઇફોઈડનો હુમલો આવે છે. અને તે ચોક્ક્સ મુદતર્માં આવૅ છે પણ ખરો; 
તે વખતે કોઈ પણ નીરોગી માણસ દરરોજ સવારે ચાર પાંચ ઔંસ 
પૅશાબનું સેવન કરતો હોય તો તેને પેલા આવતા રોગનો હુમલો 
અસર કરી શકતો નથી. આ નક્કર હકીકત અનુભવની એરણ પર, ચહેલી 


૨૦૬ 


છે. એટલે કોઈ તંદુરસ્ત ભાઈબહેન દરરોજ નિયમિત સવારે તેનું સૅવન 
કરે તો તેથી તેમને ફાયદો થશે, 

જેમને પોતાની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે આ પ્રયોગ કરવો હોય 
તેમને માટે પણ અનેક દરદોથી બચવાનો આં એક ઉપાય છે તેને નીચે 
પ્રમાણે વાપરી શકાય છે: ક 

(1) દરદતી ગભીરતાના પ્રમાણમાં નિયમિત ઓછાવત્તા પ્રમાણચા 
પીવામાં * 

(૨) કેવળ પેશાબ અને પાણી સાથે જરૂરી ઉપવાસમાં.- 

ણ) જૂના પૅશાબથી આખા શરીર પર પૂરતો સમય ચોળવામા 
માલિસ કરવાર્મા, । 

(૪ શરીર પર ગડગૂમડ હોય, દાહતા ફોલ્લા હોય, કોહવાટ 
હોય કે ઘાયા હોય તેને કારણે માલિસ ન થઈ શકે તેવા ભાગ પર જૂના 
પેશાબથી ભીંજવેલાં પોતા મૂકી તેના પર પેશાબ સીંચ્યા કરવામા, 

(૫) પેઢ જેવા નાજુક ભાગ પર કે જ્યાં વધારે માલિસ ન થઈ 
શકે તેમ હોય તે ભાગ પર પણ તેનાં ભીંજેલા પોતાં મૂક્યા કરવામાં. 
(આ અગે વધારે ચોકસાઈ કરવી હોય તો આ પુસ્તકના તે અંગેના 
પ્રકરણમાથી જાણી લેવુ ) 

પ્રશ્ન ;--પણ તેની શરૂઆત કયાંથી અને કેવી રીતે કરવી તેની કંઈ 
માપિતી આપશો? ી 

ઉત્તર:-હા, તેવી માહિતી પણ આપવા જેવી છે. કેટલાક અતિ 
ઉત્સાણમા તેના ઉપયોગમાં મર્યાદા ચૂકી જાર છે અને ઊલટું પરિણામ આવે 
છે એવા દાખલા પણ બને છે આમા ચોક્કસ દોરવણી આપનાર તો કોઈ 
જવલ્લે જ હોય છે એટલે દરેક દરદીએ સાવચેતોથી પ્રયોગની દૃષ્ટિએ 
કામ લેવું જોઈએ અધીરા થવુ નહીં સહીસલામત રસ્તો તો એ છે કે 
જેને પેશાબ પીવામાં સૂગ આવતી હોય અગર ઊબકા આવતા હોય તેમણે 
પોતાની જાત પર બળજબરી કરવી નહીં. થોડું થોભી જવું. શરૂઆત 
માલિસથી કરવી. માલિસ કરવામાં આપણી અડધી સૂગ જતી રહે તેંવી 
છૂટથી માલિસ કરવુ સાથે સાથૅ તાજા પેશાબથી આંગળી વતી દાંત અને 
દાતના પેટા ઘસવાં; તેથી તેમાંનાં જંતુ નાશ પામશે અને દાંત મજબૂત 

૨૦૭ 


થશે, સૂગ પણ જતી રહેશે. એક વાત તો સર્વ કોઈએ જાણવા જેવી છે 
કે, જ્ગતભરમાં એવું કોઈ દ્રવ્ય નથી કે જે નિર્દોધ હોવા છતાં જંતુ- 
નાશક હોય, પેશાબને વર્ષો સુધી રાખી મૂકવા છતાં તેમાં જંતુ પડે નહીં 
અને જ્યાં જંતુ હોય તેનો તુરત નાશ કરે. ગંગાજળ કે જ્મનાજળ કરતાં 
પણ તે વધારે જંતુનાશક અને નિર્દય છે. 
પ્રશ્ન:--આ તો તમે બહુ સુંદર વાત કરી. આવી વાત 
આમજનતાથી છૂપી શી રીતે રહી શકી? તમે આગળ ચલાવો, મને 
સાંભળવામાં બહુ આનંદ થાય છે. 
ઉત્તરઃ--કેમ છૂપી રહી એવા ઊંડા પાણીમાં હાલ ઊતરવાની કાંઈ 
જરૂર નથી, પેશાબથી માલિસ ચાલુ કરી બે ત્રણ દિવસમાં પૅશાબ 
પીવાના નિર્ણય પર આવવુ. પીવામાં પણ સવારે વહેલા ઊઠી મૌ સાફ 
કરી સ્વચ્છ પ્યાલામાં પૅશાબ કરી ભક્તિભાવે પી જવું. તેની પાછળ 
થોડું પાણી પિવાય તોપણ વાંધો નહીં એ રીતૅ આપણી પ્રકૃતિને કેળવીને 
જે પ્રયોગ થાય તેંથી કાંઈ પ્રત્યાઘાત થતો નથી, પણ પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ 
એકદમ તેના પર બળજબરી કરી પેશાબ પીવાથી આપણી પ્રકૃતિ આપણી 
સામે બંડ કરે છે અને ઊલટી કરી તેનો ત્યાગ કરે છે અને પછીથી 
શરીરમાં અવ્યવસ્થા ઊભી થાય છે. આજ સુધી ઘણો લાંબો સમય શરીરને 
અને મનને જે માર્ગે પોષ્યું તેમાંથી એકદમ વાળવા જતાં પ્રત્યાંધાત 
થવાનો સંભવ છે. તે ન થવા દેવો. કોઈ પણ રોગનિવારણમાં આ ધોરી માર્ગ 
છે. તેના પર સાવચેતી અને શ્રદ્ધાથી ચાલ્યા ડરવું 
પ્રશ્ત:--આ ઉપચાર કયા કયા રોગ પર કેટકેટલા દિવસ કરવા 
તેનું કાઈ નક્કી હશે ને? 
ઉત્તર:--એ નવાઈની વાત છે કે, એવુ પહેલેથી કંઈ ચોક્ક્સ ન 
કહી શકાય, કેટલીક વખત મુખ્ય શેગના ટેકેદાર નાના રોગો પણ અદર 
હોય છે. આ ઉપચારથી 'તેવા રોગો પ્રથમ ભાગવા માડે છે અને પછી સુખ્ય 
રોગ ભાગે. જ્યારથી માલિસની ક્રિયા શરૂ થાય અને એક ટંક પીવાનું 
શરૂ થાય, ત્યારથી શરીરની અંદર વસેલા નાના મોટા રોગો તૈયારી 
કરવા માંડે છે. કેટલાક રોગો તો માલિસથી વિદાય થાય છે. કેટલાક રોગો 
* ગંભીર હોય તેં પેશાબ અને શુદ્ધ પાણી સાથેના ઉપવાસ તથા માલિસના 


૨૦૮ 


ટંકા કે લાંબા પ્રયોગથી વિદાય થાય છે. એટલે અમુક રોગ અમુક મુદતમાં 
નાભૂદ થશે જ એમ ચોડ્ક્સ ન કહેવાય, એના કાંઈક ખ્યાલ આ 
પુસ્તકમાં આપેલા દરદીઓના કેસોના હેવાલથી આવી શકશે. પણ 
કુદરતની ખૂબી એ છે કે જે રોગ માટે આપણે ઉપચાર કરતા હોઈએ તે 
નાબૂદ થયે કુદરત એની મૅળૅ આપણનૅ આગાહી આપે છે કે હવે વધારે 
ઉપવાસની જરર નથી. 


પ્રથ્ન: એ પણુ એક નવાઈની વાત. પણ આ પ્રયોગ કરતી 
વખતે કાંઈ બીજી દુ:ખ ઊભું થાય ખરું? અને તેવું થાય તો શું કરવું? 


ઉત્તર: ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સાવચૅતીથી ઉપચાર શરૂ ડર્યો હોય 
તો શરૂઆતમાં કૉઈ થતું નથી. પણ પ્રયોગ શરૂ થતાં પેશાબને શરીરની 
અંદરના જુદા જુદા ભાગોને સ્વચ્છ કરવાનું કામ કરવું પડે છે અંદરના 
રસ્નામાં મળ, કફ કે બીજો બગદો અટકાવ કરી પડયો હોય તેને બહાર 
ફેંકી દેવાનો હોય છે. તે ત્રણ રીતે જ બહાર નીકળૅ: ઝાડા, ઊલટી કે 
ચામડી વાટે. એટલૅ ઉપવાસના ગાળામાં ઝાડા ને ઊલટી થવાનો પૂરો 
સંભવ છે. કેટલીક વખત શરીર પર ખૂબ ચેળ આવી ગરમી પણ નીકળે 
છે. આમ થાય તો આપણે સહેજ પણ ગભરાવું નહીં સસજી લેવુ કે 
પેજ્ઞાબે તેનું સાફસૂટ્ટીનું કામ સફળતાથી કરવા માંડયું છે, અને આપણે 
આપણો પ્રયોગ ઠંડા પૅટે નિંશ્ચિતે સ્ચિતપ્રશની માફક જોયા કરવો ગમે તેવા 
વહાલેશરીની સલાહ આ પ્રસગે માનીને કોઈ પણ જાતની દવા કે કોઈ 
પતત જાતનું વિજાતીય દ્રવ્ય શરીરમાં નાખવુ નહીં. જાણીને કે ભૂલથી 
કોઈ આ સૂચનાનું ઉલ્લંઘન કરશે તેને ભારે જોખમ વેઠવું પડશે. 
ધીરજ ન રહે અને શ્રદ્ધા ખૂટી જાય તો પ્રયોગ છોડી દેવો અને પછી 
જે કરવું હોય તે કરવુ, પણ પ્રયોગ દરમ્યાન આવી ભૂલ કરવી નહીં. 
ટોઈ પણુ દવા પેટની અંદર નાખવી નહીં કે શરીરે ચોળવી નહીં, 

પ્રશ્ન: ત્યારે શું કરવું? તે આઘાત કે પ્રત્યાઘાત કયારે શમી 
જાય? કોઈ ઉપાય ડર્યા સિવાય શમી જાય? 

ઉત્તર: કાંઈ કરવું નહીં. ત્રાહિત રીતે જેયા કરવું. શાતિથી 
આપણૂ કામ ડર્યા કરવુ અને પેશાબને તેનુ ડામ કરવા દેવું. તેનું ડામ 
૨૦૯” 
મા.-૧૪ 


કરી આપોઆપ શમી જરે. જે જે પેટા આફતો આ પ્રયોગમાં પ્રયોગને 
કારણે ઊભી થશે તે તેનું કામ પૂરું કરી આપોઆપ વિદાય લેશે, 

પ્રથ્ન: આ તો તમે આશ્ચર્યની વાત કરી. પીડા આપોઆપ ઊભી 
થાય અને આપોઆપ બૅસી જાય એ તો નવાઈની વાત | ખરી કુદરતની 
લીલા છે! તેને કાંઈ કોઈ વિજ્ઞાન પહોંચી શકે? આ સ્થિતિમાં ઉપવાસથી 
દરદીની શક્તિ ક્ષીણ ન થાય? કયાં સુધી નભે? 

ઉત્તર: કેવળ પાણી સાથેના ઉપવાસથી દરદીની અશક્તિ વધે છે 
ખરી; પણ સામાન્ય રીતે પેશાબ સાથે ઉપવાસ કરવાયાં અશક્તિ બહુ 
વધતી નથી; કારણ કે પેશાબમાં શરીરને પોષક એવા ક્ષારો હોય છે. તે 
ક્ષારો દરદીની શક્તિ ટકાવી રાખે છે; છતાં કેટલાક બહુ ગંભીર અને 
હઠીલા રશેગોમાં વધારે ઉપવાસની જરૂર પડે છે અને દરદીને અશક્તિ 
વધારે લાગે ત્યારે સામટા દસ ઉપવાસ કરવાને બદલે પાંચ પાંચ દિવસના 
ત્રણ હપતાથી પંદર દિવસના ઉપવાસ કરે અને હપતા વચ્ચેના દિવસોમાં 
ફળ વગેરે પથ્ય ખોરાક લઈ પોતાની શક્તિ ટકાવી રાખે. ફેર એટલો 
પડે કે જે કાર્યસિદ્રિ સામટા દસ દિવસમાં થાય તેં ત્રણ હપતે પદર 
દિવસમાં થાય. આ તો મેં શક્તિ ટકાવી રાખીને ઉપવાસ કરવાની બીજી 
રીત બતાવી. બનતા સુધી આવો ઉપવાસ જેમ બને તેમ ઓછો કરવો 
ર પ્રશ્ન: તમે બહુ વ્યવહારુ ઉકેલ બતાવ્યો અને મારી ગૂચ ઊકલી 
ગઈ હવે એ વાત આવે છે કે ઉપવાસ છોડવાનો સંકલ્પ થાય ત્યારે 
કેવી રીતે ઉપવાસ છોડવા? 

ઉત્તર: એ વ્યવહારુ ઉકેલ મારો નથી; હજારો દરદીઓનાં દરદો 
મટાડવામાં આ પ્રયોગ જેણે કરાવ્યો છે તેણે આ વાતનો નિર્ણય કર્યો 
છે અને આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું છે; અને તે માર્ગદર્શન સાચું નીવડર્યુ 
છે. આ પુસ્તકની અંદર આપેલા કેસના હેવાલમાંથી આજે તમને તેં મળી 
રહેશે હવે તમે ઉપવાસ છોડયા પછી શું કરવું એ પૂછયું તે બહુ સારું 
કર્યુ. આ ઉપચારમાં ઉપવાસ પછીનું આપણું વર્તન બહુ સાવચૅતીભર્યું 
હોવુ જોઈએ. તેમા પૂરતી સાવચેતી ન રાખીએ તો આખી રાત દળી દળીને 
ટૂલડીમાં ભેગું કર્યા જેવુ થાય ઉપવાસ છોડતી વખતે અને પછી 
લેવાના ખોરાક વિષે આપણે બહુ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. 


૨૧૦ 


સામાન્ય રીતે તો જેટલા દિવસના ઉપવાસ ડર્યા હોય તેટલા બીજા 
દિવસ હંમેશના ચાલુ ખોરાક પર આવી જવામાં લેવા તેવી વ્યવસ્થા કરવી 
જોઈએ. પણ તેમા વધઘટ કરવી તે પ્રયોગ કરનારના જ્ઠરાગ્નિની તાકાત 
પર આધાર રાખે છે. આનો નિર્ણય દરદી પોતે પોતાની પ્રકૃતિનો ખ્યાલ 
શખી કરી શકે છે ઉપવાસ છોડવામાં એકદમ તો ખોરાક પર અવાય જ 
નહીં શરદીના દિવસ ન હોય તો મોસબીના રસથી ઉપવાસ છોડવા 
સધુપ્રમેહનો દરદી ન હોય તો ખજૂરની પાંચ સાત પેશીઓ રાતે પલાળી 
મૂકી સવારે પાણીમા ચોળીને તેનો રસ પીવો ઉત્તમ છે તથા દ્રાક્ષ પણ 
વાપરવી બીજી વખત પપૈયાને કાચના વાડકામાં ચમચા વતી ઉઝેડી લઈ 
તેનો એકરસ કરી તેમાં જરૂર પૂરતો લીંબુનો રસ નિચોવી તે ખાવું તથા 
બીજાં ફળ ચીકુ વગેરે (સફરજન સિવાય) વારાફરતી લેર્વા બીજે 
દિવસે આ ફળ ઉપરાત દૂધ અનૅ પાણીનો ઉકાળો લેવો તતિર્માં સફેદ ખાંડ 
ન નાખવી જેઈએ), તથા એક વખત દૂધ ઉકાળીને મલાઈ કાઢી નાખીને 
લેવુ (પેશ્ચ્યુરાઈઝૂડ ન લેવુ) વળી ધીમે ધીમે મગનું આછું પાણી, પછી 
મગનુ ઘટ્ટ પાણી અને ઢીલો ભાત, આમ કરતાં કરતાં સાત દિવસના 
ઉપવાસ કર્યા હોય તેણૅ બીજા પાંચ દિવસમાં મૂળ ખોરાક પર આવવુ. 
ઉપવાસ છોડવામાં ખાવાની ઉતાવળ કરવામાં આવશે તો તેની માઠી અસર 
થવાનો પૂરો સંભવ છે. 

પ્રશ્ન: દરદીને આરામ થયા પછી પણ તેણે કયો ખોરાક લેવો 
તે અગે કાંઈ સુચવશો? 

ઉત્તર. એ મુશ્કેલ પ્રશ્ન છે; કારણ કે બધા રોગોનું મૂળ અપથ્ય 
ખોરાક છે શુ ખાવુ તેની આપણનૅ ખબર નથી. અને કેટલું ને કેવી રીતે 
ખાવુ તેનુ પણ આપણને ભાન નથી જ્યા બેઠા ત્યાં ખાવુ અનૅ જે કોઈ 
જે આપે તે ખાવું એવી આપણી કુટેવ છે. જેને ત્યાં ગયા તેના મનમાં એમ 
રહે કે આગ્રહ નહીં કરીએ તો અવિવેકી ગણાઈશું એટલે એ સહેજ આગ્રહ 
કરે કે તુરત આપણે સ્વીકારી લઈએ યજમાન આગ્રહ કરે તેની જ રાહ 
જોઈને આપણે બેઠા હોઈએ; પણ આપણા મનમાં નિશ્ચય હોવો જોઈએ 
કૅ દિવસમા અમુક નક્કી કરેવા સમયે આપણને પચ્ય હોય તે ખોરાક લેવો --- 
પછી ગમે તેવા ચમરબધીને ત્યા પણ શરમથી કે આગ્રહથી તાબે થવું નહીં. 


જ ૨૧૧ 


આપણી 'ના' એવી સ્પષ્ટ હોવી જેઈએ કે યજ્માનના હૃદયમાં ખાતરી , 
થાય કે તે ભાઈ કે બહેન વિવેકની ખાતર “ના' નથી કહેતાં, પણ 
સાચે જ તેમની ઇચ્છા કાંઈ જ લેવાની નથી. વળી ઘેર પૂરતુ ખાધા 
ઉપરાંત હોટેલ અનેં વિશ્રામભવનોની મિત્રો સાથે મુલાકાત લઈએ અને 
તળેલો મસાલાવાળો નાસ્તો ઉપાડીએ, તેમ જ ઠંડાં પીણાં ઢીંચ્યા કરીએ 
--આ-બધી કુટેવો છે. સ્વાસ્થ્ય સાચવવા ઇચ્છતા માણસે આ બધી 
કુટેવોમાંથી બચવું જોઈએ. 

પ્રશ્ન: એ તો સર્વસામાન્ય વાત કહી. પણ આ પ્રયોગ કરનારે 
કયો ખોરાક લેવો અને કયો ન લેવો તે સૂચવી શક્શો? 


ઉત્તર: ખોરાક સબંધે હું કાઈ અધિકારપૂર્વક ન કહી શકું. પણ મને 
તો ગાંધીજીએ શીખવ્યુ છે કે; પેટ માગે તે ખાવુ, જીભ માગે તેં ન ખાવું. 
“જેણે ઇન્દ્રિયો જીતી તેણે જગ જીત્યુ' એ સૃત્રની પછી ગાંધીજીએ એક 
ટૂંકું સૂત્ર ઉમેર્યું કે “અને જેણે જીભ જીતી તેણૅ ઇન્દ્રિયો જીતી' અર્થાત્‌ 
જેણૅ જીભ જીતી તેણૅ જગત જીત્યું. આ સૃત્રનો ભાવાર્થ આપણૅ સમજી 
લેવો જોઈએ. છતાય સ્પષ્ટતા ખાતર એમ કહી શકાય કે સ્ટાર્ચવાળો ખોરાક 
જેમ બને તેમ ઓછો ખાવો શાકભાજી તાજી અને પોતપોતાના પ્રદેશના 
ફળ. વિવેકથી - જરૂર પુરતા લેવા. કઠોળ અને તેની બનાવટના ફરસાણ 
ખાવામા સયમ રાખવો. રાત્રે સૂતા અગાઉ બે ત્રણ કલાકે ખવાય તો 
ઘણુ સાટું. જેલમા એક નિયમ બહુ જરૂરનો હતો: કમ ખાવું અને ગમ 
ખાવી. આ નિયમ જેલના જેટલો જ બહાર પણ જરૂરનો છે ખાસ કરીને 
આ ચિકિત્સામાં તો નીચેની ચીજો સદા માટે ત્યજવી જોઈએ ? 

(૧) સફેદ ખાડ (વ્હાઈટ સ્યુગર), (૨) મેંદો અને તેની બનાવટ; 
જેવી કે પાઉ, રોટી, મીઠાઈ વગેરે (૩) પેશ્યુરાઈઝૂડ દૂધ, (૪) સંચામા 
પોલિશ કરેલા ચોખા (હાથછડના ચોખા વાપરવા), (૫) તમાકુનું કોઈ 
પણ પ્રકારનુ વ્યસન -- પીવાનું, ખાવાનુ કે સૂઘવાનુ--ન હોવુ જેંઈએ તેમ 
જ કોઈ કેફી પીણાનું વ્યસન ન હોવુ જોઈએ, (૬) પેક કરી સઘરી રાખેલો 
વાસી ખોરાક ન ખાવો અને (૭) વનસ્પતિ ધી ન ખાવુ. 

ઉપર પ્રમાણે પરહેજી પાળવી જ જોઈએ. 

૨૧૨ 


દિ 


ખોરાકની બાબતમા ગુજરાતની પ્રજા બહુ સ્વાદિલી માલૂમ પડી છે. 
તૈને કારણે તેની શરીરની શકિત દિનપ્રતિદિન ક્ષીણ થતી જાય છે અને દરદો 
શરીરમા વધ્યા જાય છે તેથી સાચે જ એવી જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે 
કે સર્વસામાન્ય પથ્ય ખોરાક નક્કી કરી બધા કુટુબોમા અને વીશી-હોટેલમાં 
તે પ્રમાણે ખોરાક થાય તેવો પ્રચાર થવો જોઈએ. હું માનું છું કે ખોરાકના 
ગુણદોપષના અનુભવીઓ આ પ્રથત્ન કરશે. ન 
પ્રથ્ન એક વાતની શંકા મને રહી. તમે શરીરના સ્વાસ્થ્યની 
«વાત કરી અને તે સ્વાસ્થ્ય મેળવવા માટેના સાધનની વાત કરી, પણ 
આખ, કાન કે નાકના દરદના નિવારણ માટે મૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે 
કરવો? 
ઉત્તર* જે શરીર માટે હિતકર તે તેના અંગ માટે હિતકર હોય 
જ. આખ, કાન, નાક કે દાત વગેરે સર્વ અગો એ શરીરના અવિભાજ્ય 
અંગો છે, કોઈ પણ રોગ સીધો કાન કે આખને થતો નથી બીજા દરદોની 
માફક સમગ્ર શરીરના બગાડથી આંખ કૅ કાનનાં દરદ ઊભા થાય છે. 
કેટલાક ડૉકટરો અમુક અગોના ખાસ નિષ્ણાત થઈને આવે છે તેઓ તે 
ખાસ અગની સારવાર સમગ્ર શરીરને અવગણીને કરવા જાય તો તેમાં 
નિષ્ફળ નીવડે અગર એકંદરે શરીરને ભારે જોખમર્સા મૂકે. એટલે આંખનો 
ઝામર, આંખનો મોતિયો, કાનનો બહેરાટ કે કાનનું પાકવું, એર્વા સર્વ 
દરદો શરીરની નાદુરસ્તીના કારણે પૅદા થાય છે અને શરીરની નાદુરસ્તી 
દૂર થયે મટે છે એટલે નાક, કાન, આખ અગર ચામડીનાં દરદોનો ઉપચાર 
પણ એક જ છે જે ઉપર- બતાવ્યો છે આ પુસ્તકમા ,એવા કેસો 
મળી આવશે કે તે જ સાધનથી આંખ અને કાનમાનાં દરદ મટયા હોય 
પ્રશ્ન: હવે મારે વધુ કાઈ પૂછવાનું રહ્યું હોય તેવુ લાગતું નથી 
છતા છેલ્લૅ છેલ્લે એક વાત પૂછી જોઉં. તમને વિશ્વાસ છે કે તમારી 
આ કલ્યાણકારી મૂત્રચિકિત્સા લોકો અપનાવશે? અને આ જમાનામાં 
જેના કા પાતાળમાં ખૂપ્યા છે તેવી એલોપથીની નાગચૂડમાંથી લોકો 
છ્ટશૅ 
ઉત્તર" મને એવી ચિંતા નથી. મારો આ ધંધો નથી, વેપાર નથી 
કૅ વ્યવસાય નથી અચાનક મને જે સત્ય લાધ્યુ તે શેં પીડાતી જતતા 


૨૧૩ 


પાસે મૂડર્ચું. મારે પીડાસાંથી છૂટવું હશે અને મને તેમાં ઢાદ્ધા હશે તો 
છું તેં ચિકિત્સિાનો ઉપયોગ કરીશ. બીજાને ્રાદ્ધા નહીં હોય તો નહીં ડરે, 
વધારે પીડા ભોગવી જ્યારે ઢાદ્ધા પેદા થશે ત્યારે તે ઉપચાર કરશે. તેમાં 
મારે હાયવરાળ કરવાની શી જરૂર ? જેતે ગરજ હોય, પીડામાંથી છુટવુ 
હોય, દરેક દિશામાંથી જે નાસીપાસ થયૅલો હોય તેને આ એક ઉપાય 
કરવાનો બાકી રહ્યો. તેની અજમાયશ કરવી હોય તો પોતે પોતાને જોખમે 
કરે, હું કયા કોઈને કહેવા જાઉ છું કે તમે આ પ્રયોગ કરો? મને 
ગમ્યો અને લાભ થયો તેમ બીજાને પણ થાય તેમ હું માનું છું જેને 
કરવો હોય તે હજાર વખત વિચારીને પોતાની ગરજે કરે એમ હુ કહું 
છું. પીડામાંથી અને લૂંટમાંથી બચવું હોય તો લોકો મારી વાત અજમાવી 
જુએ. છતાં હું એટલું તો આગ્રહપૂર્વક સર્વને કહું કે કૃપા કરીને 
ઉપરચોટિયો પ્રયોગ કે ઉપચાર કરશો નહીં; જે કરો તેં સૂચના આપ્યા 
પ્રમાણૅ શાર્્રીય રીતે કરો અને તેની આપેલી મર્યાદા સંપૂર્ણપણે પાળો, 
એમ નહીં કરો તો તમારી નિષ્ફળતા આખી ચિકિત્સાને બદનામ કરશે. 
ચિકિત્સા કરનારને મૂન્રપ્રયોગથી ખાવામાં, પીવામાં અને રહેણીકરણીમાં 
સ્વચ્છદે વર્તવાનો પરવાનો મળે છે તેમ સમજવાનું નથી આ ચિકિત્સા 
અંગે ઘણા સંશોધનની જરૂર છે. તેનો ઉપયોગ કરવાની ભૂલાઈ ગયેલી રીત- 
રસમ ઊભી કરવાની છે. તે એકદમ નહીં થાય, કેટલાક અનુભવો પછી 
થશૅ. અને પછી તેનુ શાસ્રીય સ્વરૂપ ઘડાશે એટલે હાલ શકા-આશકા 
રહે છે તેં સાફ થઈ જશે. અને છું તો માનું છું કે આ ઉપચાર વ્યાપક 
બનશે. તેના દવાખાનાં બંધાય અને તેના પર કામ કરી તેના નિષ્ણાતો 
મોટરો દોડાવે એવુ છું ઈચ્છતો નથી. પણ ઘેર ઘેર વૃદ્ધ દાદીમાએ। પોતાનાં 
પૌત્ન-પૌત્રીઓનાં સ્વાસ્થ્થ આ સાધનથી પહેલાંની માફક સુધારતા થઈ 
જાય તેટલી મારી આકાંક્ષા છે. પ્રભુ મારી એ આકાંક્ષા પૂર્ણ કરે એટલે 
શુત્યુ પહેલાં સારી ફરજ અદા કર્યાનો મને આત્મસતોષ થશે. પ્રભુ સર્વનુ 
કલ્યાણ કરો. 


૨૧૪ 


: ર્‌ 
ચિકિત્સામાં પથ્યતું સ્થાન 


કોઈ પણ ચિકિત્સા ગમે તેવી લાભદાયક હોવા છતાં જો પથ્ય 

નથી હોતું તો તે યથેચ્છ લાભ આપતી નથી. મૂત્રચિકિત્સાની ઉપયો- 
પિતા પુરવાર થયેલી છે. છર્તા તેની સાથૅ પથ્ય તો હોવુ જ ઘટે છે. 
પથ્ય એટલે આહાર અને વિહાર દિનચર્યા અને ઝ*તુચર્યા અનુસાર 
જીવનક્રમ વાત, પિત્ત, કફ એ ત્રણૅ દોષોથી સર્વ શોગ થાય છે આ 
દોષો પ્રકોપ પામ્યા પહેલા એનો સચય થાય છે. આ સચયકાળમાં 
દોષોનું નિર્હરણ કરી નાખ્યુ હોય તો રોગો થતા અટકી જાય છૅ કફનો 
સંચયકાળ હેમંત છે અને પ્રકોપકાળ વસત છે. કફનો ઉત્તમ ઈલાજ વમન 
છે એટલે વસતના આગમન સાથે જો વમન કરી નાખી કફનું નિર્તરણ 
કરવામાં આવે તો વસંતમાં કફના રોગો થાય જ નહીં. વસતમા કફનો 
પ્રકોપ થતો હોવાથી વસતમાં આહાર રુક્ષ, ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ હોવો ઘટે 
છે. પિત્તનો પ્રકોપ શરદત્સ્તુમાં થાય છે, પરંતુ એનો સંચય વર્ષાત્ષ્તુમાં 
થાય છે. પિત્તપ્રકોપ ન થાય તેટલા માટે વર્ષાત્ર્તુથી જ કાળજી લેવી 
જોઈએ અને શરદનુ આગમન થતાં વિરેચન દ્રારા પિત્તનું નિર્તરણ કરી 
નાખવુ જૉઈએ; કારણ પિત્ત માટે વિરેચન શ્રોષ્ઠ છે. વળી પિત્ત ન કરે 
એવો આહાર મધુર રસયુક્ત, દ્રવ અને શીત હોવો જૉઈએ તેલમાં 
તળેલી ચીજો, તીખાતમતમતા પદાર્થો પિત્તને વધારનારા છે. વર્ષાત્શ્તુમાં 
વાયુનો પ્રકોપ થાય છે. પરતુ તેનો સંચમ ગ્રીષ્મઝ્્તુ્માં થવા લાગે છે. 
વાયુનો સૌથી કોષ્ઠ ઇલાજ બસ્તી છે. એટલે વર્ષાના આગમન સાથે બસ્તી 
લેવામાં આવે તો વાતપ્રકોપ અશકય બને વાયુ ન થાય તેવો આહાર 
મધુર, અસ્લ, લવણ રસયુકત છે, એટલે વર્ષામાં તીખા તમતમતા પદાર્થો 
ન ખાતા મધુર રસવાળા પદાર્થો સૅવવા જોઈએ ટૂંકમા આયુર્વેદ પ્રમાણે 
* આચરણ કરવામાં આવે તો રોગો થાય જ નહીં અને વખતે થાય તો તેતું 
બળ નહીં જેવું હોય છે ત્ભ્તુસધિ વખતે સશોધન : કફ હોય તો વમન 


૨૧૫ 


(ઊલટી), પિત્ત હોય તો વિરેચન (જુલાબ-૨ેચ), વાયુ હોય તો બસ્તી 
(એનિમા-ડૂશ) આવશ્યક છે ત્રથ્તુ અનુસાર ખાનપાન, વિહાર, વસ્રપરિ- 
ધાન વગેરે યોજવાથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. આજે સશોધન કોઈ સમજતું 
જ નથી. આજની ચિકિત્સા બહુધા શમન-ચિકિત્સા છે. શમન-ચિકિત્સામાં 
દોષોનુ નિર્હરણ થતુ નથી, પરંતુ દોષો દબાય છે એટલું જ, અને 
આ દબાયેલા દોધો જ વારવાર રોગરૃપે પ્રગટ થતા હોય છે. આથી ડરી 
આયુર્વેદોક્ત દિનચર્યા અને ત્રથ્તુચર્યા અનુસાર જીવન જીવતાં શીખવુ જેઈએ 
પથ્યતો અર્થ આહાર જ એવો નથી, એમાં વિહારનો તેમ જ આંચારતો 
પણ સમાવેશ થયેલો છે. ખાટો-ખારો રસ પિત્તપ્રકોપક છે, તેમ ક્રોધ પણ 
પિત્તપ્રકોપક છે. રક્ષ, શીત, લઘુ આહાર વાતપ્રકોપક છે તો ચિંતા, શોક 
વગેરે પણ વાતપ્રકોપક છે. મધુરાદિ પદાર્થો કફપ્રકોપક છે, તેમ તમસ, 
જડતા, આળસ પણ કફ વધારનાર છે. પિત્ત સત્ત્વપ્રધાન છે, વાત 
રજ્સપ્રધાન છે, જ્યારે કફ તમસપ્રધાન છે. આથી આયુર્વેદના આચાર્યો- 
એ આાશાર રાયન સૂચવ્યું છે. ટૂંકમાં પથ્યમાં દિનચર્યા, ત્8તુયર્ચા, 
આહાર, વિહાર, બધુ જ આવી જાય છે. આ બધાનું સમ્યક્‌ આચરણ 
રોગના વિચાર વખતે વિચારણીય છે જ. 

એકલા પથ્યથી જ રોગો મટી શકે છે. એક કવિએ યોગ્ય જ 
કહ્યું છે કે, જોં પથ્ય હોય તો પછી ઔષધસેવનનુ પ્રયોજન શુ? અને 
પથ્ય ન હોય તોપણ ઔષધધપ્રયોજન જ શું? કારણ અપથ્યસેવન રોગ 
ટાળી શકે જ નહીં, 

મૂત્રચિકિત્સામા પણ પથ્ય--યોગ્ય ખાનપાન વગેરે આવશ્યક છે એ 
, કલેવાનુ હોય જ નહીં. મૃત્રથિકિત્સા ગમે તેટલી ઉપયોગી હોવા છતાય 
પથ્યપાલન માગે છે. અને આ સાદી વાત તરફ ધ્યાન ન આપે તો 
ચિકિત્સા વગોવાય છે. 

મૃત્રચિકિત્સા રક્ત રોગોમાં, કફના વિકારોમાં તેમ જ વાતના 
વિકારોમાં ઉપયોગી છે રક્તજન્ય રોગો હોય તો રક્ત અને પિત્ત બનેની 
ચિકિત્સા કરવી જોઈએ એમાં વારંવાર રેચ લેવા, ઉપવાસ ડરવા, અસ્લ- 
તીખા પદાર્થો ત્યજવા રક્તવિકારોમા મૂત્રચિકિત્સા ચાલતી હોય; પણ તેં 
વખતે જો આમ કરવામા નહીં આવે તો તેટલે અંશે મૂત્રચિકિત્સા 


૨૧૬ 


વેફ્લ જશે. ખસ, ખૂજલી, ખરજવા, સોરાઇસીસ વગેરે ચામડીના શેગો 
પર સૂત્રચિકિત્સા ઉપયોગી છે--બહાર ચોપડવામાં અને પીવામા બંને 
રીતે પરંતુ આવા રોગોમાં મીઠુ છોડી દેવુ જોઈએ તીખા, ખાટા, ખારા 
પદાર્થો છોડી દેવા જોઈએ બને તો થોડો વખત ઉપવાસ કરવા જોઈએ. 
થોડો વખત ફળ અને સૂકા મેવા પર રહેવું જોઈએ આને બદલે એક 
તરફથી મૂત્રચિકિત્સા ચાલુ હોય અને બીજી તરફ તીખા તમતમતા 
ખોરાકો, ધી-તેલમાં તળેલા પદાર્થો ખવાતા હોય, કબજિયાત રહેતી હોય, 
અજીર્ણમા ખવાતું હોય તો મૂત્રચિકિત્સા એળે જ જવાની. ચરક સહિતામાં 
શોળિતના સેમ (સૂત્ર અ ૨૪, શ્લો. ૧૧ થી ૧૭)માં રક્તજન્ય 
વિકારોની એક યાદી આપી છૅ. લોહી બગડવાથી કયા કયા વિકારો થાય 
છે તે આથી સમજાશે જુઓ * 

મુખપાક: મૉ વારંવાર આવી જવુ, મુખમાં ચાંદાં પડવાં, સંગ્રહણી, 
જીર્ણ મરડો, પેટના વિકારોમાં આ પ્રમાણૅ થાય છે. 

અક્ષીરોગ: આંખો લાલચોળ રહેવી 

પૂતિદ્દાણાસ્યગધિતા* નાક અને મુખમાથી ખરાબ બદંબો મારવી. 

ગુલ્મ" વાયુનો ગોળો. 

ઉપકુશ : આજનો પાયોરિયા રોગ. દાંતના પેઢામાંથી પરુ અને લોહી 
સ્ાવે, મુખ ખૂબ ગંધાય પિત્ત અને રક્તનો આ વિકાર છે 

વિસર્પ: રતવા 

ચડતપિત્ત: રક્ત અને પિત્તના વિકારો. શરીરના કોઈ પણુ ભાગમાથી 
લોહી પડવુ તે. દૂઝતા હરસ, નસકોરી ફૂટવી, અવારનવાર અટકાવ 
દેખાવો વગેરે રોગોનો સમાવેશ આમાં થાય છે. 

વિર્દ્રાધ: લીવર વગેરેમાં ગૂમડા (એબ્સૅસ) થવા તે 

રક્તમેહ: પૅશાબમાં લોહીનું પડવું -- જવુ 

પ્રદર: સ્રીઓની જનનેન્ટ્રિયમાંથી થતો શ્વેતપિત્તસ્રાવ 

વાતશોણિત * વાત અને રક્તના વિકારો ગાઉટ--પતરોગ વગેરે રોગો 
આમાં આવી જાય ” 

વૈવરણ્ય શરીરનો ૨ગ બદલાઈ જવો કોક ડાળા મેશ પડી જાય છે. 

આઓર્નસાદ: જ્ઠરારિનમાદા, ભૂખ ન લાગવી. 


૨૧૭ 


પિપાસા: તરસ લાગવી, પાણીનો ખૂબ શોધ પડવો, 

ગુરુગાત્રતા: શરીર ભારેખમ લાગવું, 

સંતાપ: શરીરમાં દાહ બળવો -શરીર ગરમ ગરમ રહેવું. 

અતિદોર્બલ્ય : શરીરમાં કોઈ ખાસ કારણ સિવાય ખૂબ જ અશકિત 
જણાવી, 

અરુચિ: અન્ન ઉપર રૃચિ ન થવી, 

શિરોવેદના : માથું દુખવું, માથુ ભારે રહેવું, માથાના બીજા વિકારો, 

અન્નપાનવિદાહ: ખાઈ ઊઠયા પછી દાઝરો અનુભવવો: ખાટાખાટા 
ઓડકાર આવવા, છાતીમાં જલન વગેરે, 

કલમ: શ્રમ કર્યા વિના ખૂબ થાક લાગવો, 

ક્ોધપ્રચુરતા : ખૂબ ક્રોધ કરવો - ઘણાયે દરદીઓ આવી ફરિયાદ . 
કરતાં હોય છે. * 

બુદ્ધિસંમોહ : બુથ્ધિ બહેર મારી જવી, જે માનસિક ફરિયાદ જેવી 
આજે ઘણાને લાગે છે તેં ખરી રીતે રક્તનો વિકાર છે. 

લવણાસ્યતા: મુખનો સ્વાદ ખારો રહેવો. કફ વિદગ્ધ હોય તો 
ખારો કફ આવે છે. ખરી રીતે આ રક્તજ વિકાર છે. 

સ્વેદ: શરીરમાંથી વધુ પરસેવો આવવો. ગંધાતો પરસેવો. 

શરીરદોર્ગધ્ય : શરીરમાંથી એક જાતની દુષ્ટ ગધ મારવી. 

મદ: દારૂ પીધો હોય એવો કેફ રહેતો હોય. 

કંપ: કંપવા, હાથ, ગરદન વગેરેનો કંપ. 

સ્વરક્ષય: સ્વરનું બૅસી જવુ. 

તંદ્રાતિયોગ : આળસ, ઊંઘ, સુસ્તી વધુપડતાં રહે તે, બગાસાં 
ઉપ૨ બગાસાં, વિનાપરિશ્રમે થાક લાગવો - આ બધાનો સમાવેશ તંદ્રામાં 
થાય છે. 

નિદ્રાતિયોગ : વધુપડતી ઊંઘ આવવી. 

તમોદર્શન : આંખે અધારાં આવર્વા. 

કંડૂં, ડીઠ, ચર્મદલ વગેરેના ચામડીના વિકારો. ખસ, ખૂજલી, 
અખરજવાં વગેરે. 

૨૧૮ 


આ બધા રક્તજ વિકારો છે અનૅ આ બધા રોગો હોય ત્યાં 
રકતશુહ્દિ માટેનાં ખાનપાન યોજવાં જોઈએ રક્તવિકારોર્મા વારંવાર રેચ 
લેવો, અવારનવાર ઉપવાસ કરવા લાંબા વખતના વિકારો હોય અને 
ભલભલા ઉપાયોથી ન મટતા હોય તો ફસ ખોલાવવી. શુદ્ધ લોહી ડાઢતાં 
ચમત્કાર પેઠે ત્વગ્રોગોમાં ફારફેરે જણાવા લાગશે ડહેવાની જરૂર નથી 
કૈ આ વિકારોમાં મૂત્રચિકિત્સા, ઉપવાસ ઉપર થોડો વખત રહીને કરવાથી, 
ફૂળ ઉપર રહેવાથી, દુગ્ધોપચારથી અવશ્ય સારો ફાયદો થાય છે -- થાય 
જ. રક્તનો વિકાર એ પિત્તનો જ વિકાર છે એમ સાનવામાં વાધો નશી. 
ચામડીના વિકારો એ પિત્તના વિકારો છે. 1પપિત્તજ વિકારોમા ઉપર જે 
રેગો આપણે જોયા છે તે બધાનો ઓછાવત્તા અંશે સમાવેશ થઈ જ 
જાય છે પિત્તના ૪૦ રોગો આયુર્વેદ બતાવે છે. તે બધાનો સમાવેશ 
ઉપલા શોણિત વિકારોમાં અંતર્ગત થઈ જાય છે 

કફૂતા ૨૦ રોગો આયુવેંદમાં બતાવેલા છે. એમાં તંદ્રા, અતિનિદ્રા, 
ગુરુગાત્રતા, મુખમાધુર્ય, પ્રસેક (વારંવાર ફોટ આવી, થૂ થૂ ડર્યા 
કરવું), ઉષ્ણ પદાર્થો માટે ઇચ્છા, બહુમૂત્રતા, આળસ, મન્દબુદ્ધિત્વ 
(કારણ કફ તમોજન્ય છે), પેટ ભરેલુ લાગવું (તૃપ્તિ) વગેરે છે. આ 
બધા વિકારોમાં ઉપવાસ સાથે મૂત્રચિડિત્સા ઉપયોગી છે કફના 
વિકારોમા વમન વારંવાર લેવા, ઉપવાસ કરાવવો અને ઘી, દૂધ, દહીં, 
તેલ મિષ્ટાન્ન બધ કરાવવાં હિતાવહ છે, 

આયુર્વેદ પ્રમાણૅ ઘણા રોગોનું કારણ વાયુ છે આ વાયુ એટલે 
આજની નર્વસ સિસ્ટિમના વિકારો, માનસિક વિકારો, કાયચિડિત્સાના વિકારો. 
સજ્ઞાવહ સ્રોતો, મનોવહ સોતો - આ બધાની દુષ્ટિ વાયુને આભારી છે. 
પિત્ત અને કફના વિકારોમાં પણ વાયુ જ બળવાન હૌય છે ન્રણે 
દોષોમાં વાતજ દોષો પ્રધાન છે શરીરના સકલતંત્રનો યંત્રધર વાયુ 
જ છે. શરીર ખેંચાઈ જવું, વળી જવુ, ઝાડા-પેશાબનો સંગ (અટકી 
જવુ), અગોની અક્રિયશીલતા, ચામડી બહેર મારી જવી, કમર ઝલાઈ 
જવી વગેરે રોગો વાયુના છે. આયુવૅદે વાતના ૮૦ રોગો ગણાવ્યા 
છે અને એ સૌમાં બસ્તી જ સુખ્ય ઉપાય જણાવેલ છે. કહેવાની જરૂર 
નથી કે મૂત્રચિકિત્સા આ રોગોમાં પણ ઉપયોગી છે. દિવાસ્વપ્ન ( દિવસે 


૨૧૯ 


સૂવું), અતિશય કામ કરવું, વ્યવાય (ગ્રી-સમાગમ), રાત્રીજાગરણ, ચિંતા, 
શોક, વેગસધારણ, આમ, અભોજન, મર્મઘાત, આ બધાથી વાતપ્રકોપ 
થાય છેં. ડુક્ષ, શીત, લઘુ, એવા આહ્રાર વાતપ્રકોપકર છે. 

આથી જૅંઈ શકાશે કે વાત, પિત્ત, કફ અને રક્ત આ બધાના 
વિકારોમા પથ્ય જરરી છે. કફમાં ઉપવાસ અને વમન, પિત્તમાં ઉપવાસ 
અને વિરેચન, વાતમાં અવારનવાર બસ્તીઓ અને સામનિરામ દોયો જોઈ 
ઉપવાસ વગેરે. 

કફના વિકારો માટે મૃત્રચિકિત્સા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જાથુની 
શરદી, લાબા વખતનો દથ, હૃદયના વિકારો, અરુચિ, જશગ્નિસાદ 
આ બધા કફના વિકારો ઉપર મૃત્રચિકિત્સા સાથે યોગ્ય પ્રમાણમાં લઘન, 
વમન, રુક્ષ આહાર વગેરે હોવાં જ જોઈએ. લંઘનથી ભડકવાનુ પ્રયોજન 
નથી. જેટલા પ્રમાણમાં શરીરમાં દોષો સંચિત થયૅલા હશે તેટલા પ્રમાણમાં 
શરીર લંઘન સહન કરી શકે છે. અગગુરુતા, અરુચિ, જઠરાડિનમાંઘ, 
મળમૃત્રસંગ વગેરે મટીને શરીર હલકું ફૂલ જેવું ' થાય, ભૂખ સારી 
કકડીને લાગે, ઝાડો-પેશાબ ખુલાસાથી ઊતરે, સૂકો રોટલો પડયો હોય 
તે જોઈ સુખમાં પાણી વછૂટે- આવું થાય ત્યારે આમ પાકી ગયો 
સમજવો અને દોપો નિરામ થયા છે એમ સમજવું. નિરામ અવસ્થામાં 
ઈલકો ખોરાક લેવો. અને આ અવસ્થાચાં સાદાં ઔષધો પણ ચમત્કારિક 
કામ કરે છે. આજે જે વૈજ્ઞાનિક ચિકિત્સા કહેવાય છે તેમાં સામ- 
નિરામની જ કલ્પના નથી પરિણામૅ સો મણ તેલે અંધારું લાગૅ છે. 
આયુર્વેદની આ વિશેષતા છે અને આ પ્રમાણે સામનિરામ દોષોની કલ્પના 
એક વખત સમજી જઈ, ઉપવાસ (લઘન) ડરે તેમાં કશુ જ નુકસાન 
નથી, મૂત્રચિકિત્સા્માં લંઘનનુ મહત્ત્વ છે એ આ જ કારણથી; એને 
હસી કાઢવાનું નથી. આજે દરદીઓ વધુ ખાઈને વધુ રિબાય છે. રોગમાં 
લંઘનનું મહત્ત્વ આજે વીસરાયું છે. 

નેચરોપથી એ જાણે કે પરદેશી પેદાશ છે એમ આપણે ત્યા 
શનાય છે અને એના રંગઢગ પણ કેટલેક અશૅ એવા જ છે, આયુ- 
વેંદમાં નેચરોપથી ઠાસી ઠાંસીને ભરેલી છે. આપણાં દુર્ભાગ્ય છે કૅ 
આજે આયુર્વેદના સાદા સિદ્ધાન્તો કોઈ સમજતું નથી. લધનચિકિત્સા 


૨૨૦ 


એક વખત આપણે અહીં ખૂબ ફાલીફંથી હતી આ લંઘનમાં કૅવળ 
ઉપવાસ જ ન હતો ચરક કહે છે: 


તુજ સબુસિ પિવાતા માણ્ાતપી 1 
ઘાતતાન્યૂપવતક્ત વ્યાયામગ્સેસિ ઈવન ॥1 
હરક સૂત્ર નન ૨૨, અન ₹૮) 

શ્વાર પ્રકારનું સંશોધન (વમન, વિરેચન, નિરુહબસ્તી અને રક્ત- 
મોક્ષણ), તૃષાના વેગનો અવરોધ, વાયુસૅવન, આતપસેવન, પાચન દ્રવ્યોથી 
ઉપચાર, ઉપવાસ અને વ્યાયામ આ બધાનો લંઘનમાં સમાવેશ થાય છે. 

બીજી લંઘનની વ્યાખ્યા એવી છે કે; શરીરમાં લાઘવ (હલકાપણૂ) 
કરવાવાળું કોઈ પણ કર્મ, લંઘન અવિચારીપણે કરાવવામાં આવતું ન હતું. 
લઘનનો અર્થ આજે તો કેવળ ઉપવાસ જ કરવામાં આવે છે ઉપવાસ 
કરાવવા હોય તો રોગીના શરીરની શક્તિનો સાચો કયાસ ચિકિત્સકને 
હોવો ઘટે છે 

પ્રાજાવિસેવિના પતં છવનેતત ગુપપાવમેલ 1 

લળાસિષાતના સ્વ વદયોડગ ઇજિતા્રમ 11 (ચર) 

પ્રાણીથી અવિરોધી રીતે લંઘન કરાવવું જેઈએ. રોગીનું બળ ઓછું 
ન થઈ જાય એવી રીતે લંઘન કરાવવું જેઈએ;, કારણ કે બળ આરોગ્ય 
માટે મુખ્ય વસ્તુ છે અને જૉ બળ જ ક્ષીણ થઈ જાય તો એ લંઘનનું 
પ્રયોજન શું? આરોગ્યસંરક્ષણ માટે તો વૈદકશાસ્્રની પ્રવૃત્તિ છે 

ઉપવાસ આયુવેંદમા અગ્રસ્થાને છે. તમામ રઝ વિચારોમાં લઘન 
એ જ એક ઉત્તમ ઇંલ્વાજ છે આ રસજ રોગો જુઓ : 

અશ્રદ્ધા: અન્ન ઉપર અરુચિ, પરતુ ખાવા બૅસતાં અન્ન ખાઈ 
શડાય ખરું. 

અરુચિ: અન્ન પર અરુચિ. પરંતુ મોમાં અન્ન ન પેસે તેં અરુચિ. 

આસ્વવૈરસ્યઃ મીં ફિક્કું રહે, રસ ન લાગે. 

અરસજ્ષતા: ભોજનના રસની જ ખબર ન પડવી તે. 

હલ્લાસ: મોળ, ફીક. 

ગૌરવ: શરીર ભારેખમ લાગે. 


૨૨૧ 


તંદ્રા: પરિશ્રમ સિવાય થાક, 

અંગસર્દે: શરીર ભાંગવુ. 

જવર: તાવ રહેવો. 

તમ; અંધારાં આવવાં 

પાંડત્વ: શરીર ફિક્કું લાગવું. 

સોતોરોધ : આપણા શરીરમાં જે અસંખ્ય શ્વોતો છે તેનો વાત- 
પિત્તકફૂથી રોધ થવો તેં. સ્રોતોની દુષ્ટિ એનું નામ જ દુ:ખ. 

કલૅબ્ય : નપુંસકપણું-પુરુષાતનનો અભાવ. 

સાદ:અંગસાદ, સાંધેસાંધામાં કળતર થવું. 

કૃશાંગતા: અંગો કૃશ થવાં. 

અરિનનાશ : જઠરાગડ્નિનાશ. 

અકાળૅ વળિયાં: પળિયાં જણાવાં. 

આ તમામ રસજ વિકારો છે અને આયુર્વેદ પ્રમાણે આ 
વિકારોમાં લંઘન એ જ એક રામબાણ ઇલાજ છે. આ બધું એક વખત 
જાણી લઈ, દરદી પોતે લંધનનું મહત્ત્વ સમજી જાય છે. આમના વિકારો 
રસજ વિકારો, રક્તના વિકારો, વાયુના વિકારો, કકૃના વિકારો, આ બધામાં 
યોગ્ય ઉપવાસ (લંઘન) સાથે મૂત્રચિકિત્સા જરૂર ફ્લદાયી થઈ પડે. 
વાચક ઉપલા વિવેચન ઉપરથી કઈ જાતનો રોગ છે તેં અને શુ પથ્ય 
પાળવું તે પણ સમજી શકશે. 

તળેલો, તમતમતો, મસાલાયુકત એવો આહાર, ખાંડની બનાવટો, 
નિપ્પ્રાણ (વિટામિનો વગરનો) એવો આહાર તો સદા માટે જ વર્જ્ય 
હોવો જોઈએ. રોગ વખતે તો--ખાસ કરીને ચિકિત્સા વખતે દરદીએ 
ચોતાનો સમસ્ત વ્યવહાર બંધ કરી દઈ, શાંત ચિત્તે શાતિથી રહેવું જેઈએ 
માંદગી એ ખરી રીતે તો દોડતી ટ્રેનને અટકાવવા બતાવાતા લાલ 
સિગ્નલ જેવી છે. કુદરત કહે છે કે હવે તો ચેતો, તે વખતે દોડધામ, 
નોડરી, અભ્યાસ વગેરે બધ કરી દેવા ઉચિત છૅ; અને શાંત ચિત્તે 
પથારીમાં પડી રહી, બગડેલા અવયવોને આરામ આપવો આવશ્યક છે. 
આજે લોકોને મરવાની પણ કરસદ નથી. મિલમાં જતા મજૂલને કહીએ કે, 
“ભલા'દમી, જરા આરામ લૅ,” કે તુરત જ કહી સંભળાવૅ છે ક, 


૨2૨ 


“આરામ અમને પોસાય નહીં ઇન્જેકશન કે જે કંઈ આપવું હોય તે 
આપી દો ઘેર તો રહૅવાય જ કેમ?” આ સ્ર્ાતિમાં માંદગી સંબધી 
સૂચનાઓ આપવી નિરર્થક તો છે જ, પરતુ ધણા એવા હોય છે જે 
આ બધુ કરે છે, કરવા તૈયાર હોય છે, તેવાઓ માટે આ લખાણ છે. 


આજે માદગીમાં માસબી પાવાનો રિવાજ પ્રચલિત થયેલો છે. 
મધુર રસ કફના રોગોમા ન લેવો જોઈએ. મધુર રસ કફકારક છે. 
એટલે દમ, શરદી, ખાસી તેમ જ અજીર્ણ વગેરે રોગીઓ માટે એ સારો 
નથી વળી આપણા જેવા ગરીબ દેશમા મોસંબી જેવો કીમતી લીલો મેવો 
ખવડાવવો આવશ્યક પણ નથી અમે તો દરદીને આના ડરતા સગનું 
ઓસામણ, ભાજીનો સૂપ, અંદર લસણ, આદું, મરી, ધાણાજીરું વગેરે 
નાખીને આપવા કહીએ છીએ. કફના રોગીઓ માટે આદું, લસણ, મરી 
બહુ ઉપયોગી છે. 


પિત્તના રોગીઓ માટે કડવો રસ હિતાવહ છે, મેથીની ભાજી, 
કારેર્લાનુ શાક, સૅકટાની શીંગો, દૂધ, મીઠાં ફળો વગૅરે ખોરાક ઉપયોગી 
છે. મધુર, તિક્ત, કટુ રસો હિતાવહ છે. 


વાતના રોગીઓ માટે ખાટો-ખારો ખોરાક નુકસાનકારક છે. વાયુના 
રૈગીઓ માટે શધુર રસ સારો છે; પરંતુ પોતાનો જઠરાગ્નિ અને ભૂખ 
જોઈને તે ખાવો જોઈએ ઠડો લુખો ખોરાક વાના દરદીઓએ ન ખાવો 
જોઈએ; કબજિયાતવાળાઓને કાળી દ્રાક્ષ, હરડે, સોનામુખી, ગરમાળાનો 
ગોળ સારા છે. કોઠો ઢીલો હોય તો કાળી દ્રાક્ષથી સારો ઝાડો થાય છે. 
ટૂર કોષ્ઠ હોય તો દિવેલ, કડુ, સોનામુખી જોઈએ કબજિયાત એ ઘણૅ 
અંશે માનસિક છે. એટલે કજ્યાતવાળાએ રોજ રાત્રે કંઈ લેવાનું રાખવુ 
જોઈએ. બસ્તી (એનિમા) રાખી મૂકવી અને અવારનવાર તે લઈ લેવી, 
એ આવા રોગીઓ માટે સારી છે. મૂત્રચિકિત્સામાં મૂત્રથી કબજિયાત દૂર 
થાય છે તેવો અનુભવ છે, છતાય જરૂર જણાય તો કંઈક વિરેચન લેવું. 


ચાદગીમાં ખોરાક સુપાચ્ય અને થોડો લેવો જોઈએ. આવે વખતે 
ચા, કૉફી બંધ, કરવાં જોઈએ. તુલસી, ફંદીનો, લીલી ચા, પીપરી- 
મૂળ, મરી નાખી ઝામો (ઉકાળો) બનાવી પીવો ઇષ્ટ છે. 


સ્ર્ડ 


/ 


દરેક રોગમાં પથ્ય લખવું એ આ લેખની સર્યાદાની બહાર છે. 
મૂત્રચિકિત્સાના વાચકોને “ પથ્ય ' સબધી થોડો સરખો ખ્યાલ આવશે તો 
સારો આ પ્રયત્ન હું સફળ માનીશ. 


સુરત બાપાલાલ ગ. વૈદા 
૮-૧૧-૫૮ 


૩ 
મતુષ્યમૂત્ર 


શ્રી રાવજીભાઈનો લેખ આ અંડમા અન્યત્ર ઉદ્દત કર્યો છે; 
કારણ કે એની પાછળ ચોકસાઈ છે. જે પુસ્તકનો ઉલ્લેખ એમણે 
લેખમા કર્યો છે તે પુસ્તક અમારા વાંચવામાં પણ આવેલું છે. જહેન 
ડબલ્યુ. આર્મસ્ટ્રાગ એનો લેખક છે. પુસ્તકનું નામ, “વોટર ઓફ 
લાઈફ' છે. પુસ્તકમાં લેખકે પોતાના અનુભૂત કેસો ટાકેલા છે એટલે 
તે વિશેષ ધ્યાનાર્હ બનેલ છે એ લેખકનો તો દાવો છે કે માણસનો 
પોતાનો પેશાબ પીને તમામ દરદો મટાડી શકાય છે. કૅન્સર, ગેન્ગ્રીન, 
હૃદયના રોગો, પાડુ, વ્રણો, ચામડીના અનેક રોગો, ગુદાનો વરમ, સોરા- 
ઇસીસ વગેરે દારુણ રોગો પણ લેખકે કહ્યા છે તેમ એકલા મૂત્રથી મટે 
છે લેખકને પોતાને ક્ષયરોગ થયો હતો નોકરી માટે તે નાલાયક ગણાયા 
હતા. પુસ્તક અક્ષુણ્ણ પથે નવીન પ્રસ્‍થાન કરે છે એટલૅ એનુ મૂલ્ય છે 

આયુર્વેંદમા ઘેટી, બકરી, ગાય, ભેંસ, હાથણી, ઊટડી, ઘોડી અને 
ગધેડી આ આઠ પ્રકારના પ્રાણીઓના મૂત્રના ગુણદોષ આપેલા છે અને 
ચિકિત્સામાં આ સર્વનો ઓછોવત્તો ઉપયોગ પણ થયૅલો છે જલોદરમા 
આઠેય મૂત્રનો બાહ્મ અને અભ્યતર ઉપયોગ (સેવે? વાને ૧) સૂચવેલો 
છે. ભેંસનુ મૂત્ર અને દૂધ, એના ઉપર ઉદરરોગીઓએ કાઈ પણ 
ખાધા વષા રહેવાનું ચરકમાં વિધાન છે. ગોમૂત્ર સાથે ચરકનું હરડે 
(અભયા) ખાવાનું વિધાન છે શોથરોગમાં ગોમૃત્ર પર રહેવા કહેલુ છે. 
દરેક મૂત્રના પૃથક્‌ ગુણો આપેલા છે અને મૂત્રના સામાન્ય ગુણો જેવા 


૨૨૪ 


જેવા છે. આ જેતાં તો તેં વખતે મૂત્રની અનોખી ચિકિત્સાપર્ધતિ જ 
અસ્તિત્વમા હશે. 

મૂત્રના સામાન્ય ગુણો : મૂત્ર ઉત્સાદનમાં, આલેપનમાં, આસ્થાપન 
બસ્તીઓમાં, વિરેચનમાં, સ્વેદોમા, અગદોમા, ઉદર રોગોમા, આફરા વગેરે 
રોગોમાં, “હરસમા, ગુલ્મ રોગોમા, કુષ્ઠ રોગોમા, સફેદ કોઢમાં, પોટીસ વગેરે 
શેકોમા, પરિશેકર્માં ધારા કરવામા) ઉપયોગી છે. મૂત્રમાત્ર જઠરારિન * 
પ્રદીપ્તકર છે, વિષધ્ન છે, કૃમિદન છે, પાંડુરોગના દરદીઓ સાટે તે શ્રોષ્ઠ છે, 
ઉત્તમ કલ્યાણકારી છે (પાંડુરોગમા ગોમૂત્રનો ખૂબ જ ઉપયોગ ચરકમાં 
જોવામા આવે છે), મૂત્ર પીવામાં લેવાથી કફનુ શમન કરે છે, વાયુનું 
અનુલોમન કરે છે અને પિત્તને નીચે તરફ લઈ જાય છે 

સુશ્રુતે નરમૂત્રને (માનુય “૧ સિષાપટ્‌મ્‌) વિષધ્ન ગણેલુ છે. 

અષ્ટાંગ સગ્રહકારે “સિવ પામાદૂદ મૂત્ર સાનુપ છુ વિષાપણુમ્‌” 
અર્થાત્‌ માનુષમૂત્રને સ્વાદમાં કડવુ, ખસખૂજલી વગેરેને મટાડનાર વિષા- 
પહ ગણેલુ છે 

ભાવમિકો નરમૂત્ર ઝેરને હરનાર છે, તેને પીવામા લેવાથી તે 
રસાયણ છે, ખસ કે ખરજવાને મટાડનાર છે, ક્ષાર નેં લવણયુક્ત હોઈ 
તે તીક્ષ્ણ છે તેવુ કહેલું છે 

યોગરત્નાકરમા “ લઘુમાલિની વસત 'ના પાઠમા ખાપરિયું ( કેલૅમીના ) 
ને એકવીસ દિવસ સુધી (નરાબુમધ્યે) અર્થાત્‌ માણસના પૅશાબમા બોળી 
રાખી, તાપર્માં પૅશાબ સુકાઈ જાય તે પછી તેં ખાપરિયુ અને મરી 
સમાનભાગે લઘુવસતમાલતી બનાવવા કહ્યું છે અર્થાત્‌ માણસના પૅશાબનો 
ઉપયોગ ધ્યાન ખેંચે છે. 

ટૂકમાં મૂઝનો ઉપયોગ આયુર્વેદ ખૂબ જ કરેલો છે અને નસ્મૃત્રને 
વિપધ્ત કહી તેનામા પ્રત્યેક પ્રકારના વિષ (આધુનિકોના વાયરસ વગેરે- 
નો સમાવેશ આમા થઈ જાય છે) અને કોયજન્ય વિષો(ટોકસીનો)નો 
સમાવેશ પણ આમા થઈ જાય છે 

આમ છતા સૂત્રચિકિત્સા ઉપર એક પણ સ્વતંત્ર ગ્રન્થ ઉપલબ્ધ નથી. 

ગુજરાતી ભાપામા “અખૂટ જીવનદોરી' નામનુ પુસ્તક છે સુરતના 
યુગાન્તર કાર્યાલય તરફથી ૧૯૨૩માં પ્રસિદ્ધ થયુ છે. હાલ તો અપ્રાપ્ય 


૨૨૫ 
સા-૧૫ 


ર. 


છે. એના લેખક શ ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ ગોવર્ધનદાસ છે. આ પુસ્તકમાં 
પેશાબથી રોગો શટાડવા સંબંધી એકબે પાનાં છે,એમ યુગાન્તર કાર્યાલથવાળા 
શ્રી રતિલાલ તન્નાએ મને કહ્યું છે. પુસ્તક હજી મારા વાંચવામાં આવ્યું 
નથી. શ્રી તન્નાએ મને કહેલું કે, “અખૂટ જીવનદોરી ના લેખક રોજ 
પોતાનો પેશાબ નિયમિત પીતા હતા. અને હું ભૂલતો ન હોઉ તો 
“ગાંડીવ પ્રેસવાળા શ્રી નટવરલાલ માળવીએ પણ આ વાતનું સમર્થન 
કર્યું હતું. આ લેખક બહુ લાંબી ઉંમરે ગુજરી ગયા હતા અને મરતાં 
સુધી પોતાનો પેશાબ રોજ પીતા હતા. એમના દીર્ધાયુષ્યનું કારણ યૅશાબપાન 
હતું તેમ મને કહેવામાં આવ્યું છે. શ્રી તન્ના કહે છે કે, કોઈ પોલી- 
ગ્લોટ-અનેક ભાષાઓ જાણનાર નોર્વે તરફના એક સંન્યાસીની પ્રેરણાથી 
આ પુસ્તક લખેલું છે. 


“વોટર ઓફ લાઈફ'ના લેખકે પેશાબ પીવાના કામમાં લીધો 
છે અને તે વખતે ઉપવાસ ડરવા સૂચવ્યું છે. 


હરસ ઉપર પૅશાબથી ધોવાથી હરસ મટે છે એમ લેખક કહે છે. 
“સિદ્ધભેપજ્મણિમાલા ના વિદ્રાન લેખકનો. પણ નીચૅનો અનુભૂત લેખ 
જોઈએઃ 


કાંઈ પણ વાગ્યું હોય, ધા હોય તેના પર પૅશાબ કરવાની વિધિ 
તૌ લોકરમાં આજે પણ જાણીતી છે. પૅશાબ વડે વ્રણ ધોવાથી તુરત રૂઝ 
આવે છે. 


અમારો એક જાતઅનુભવ નતૌંધવો અહીં ઉચિત છે. મારી એક 
ઘોડીને એક વખત છાતીમાં ઝાડનું ટ્રંઠું પેસી ગયું હતું અને ખાસ્સો 
ઊંડો ઘા પડયા હતો. તે વખતે એક અનુભવી સજ્જને બતાવેલો 
પ્રયોગ આ છે; એક ટ્ૂંડામાં ઘરના સર્વ માણસોએ પૅશાબ કરવો થોડીક 
ચાળેલી રાખ કુંડામાં નાખી રાખવી અને લાકડીને છેડે બાંધેલા કાપડના 
એક કકડા વડે એ વારે વારે ઘોડીના ધામાં છાંટવામાં આવતું હતુ. મન 
સમજ્ણ છે કે તે ઘા આજે દવાખાનામાં રાખવામાં આવૅ તો ચાર 


૯. 


મહિને પણ ન રુઝાય તે જૉતજેતામાં રુઝાઈ ગયો. 
૨૨૬ 


અમો નાનપણમાં કાંઈ પણ વાગતું તો તેં ઉપર પેશાબ કરતા 
હતા. અને કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કૅ તે ભાગ્યે જ પાકતું; અને 
આ વાગ્યા ઉપર પૅશાબ કરવાનું ચુરોપમાં પણ પ્રચલિત હતું. 


ખસ-ખૂજલી ઉપર વૈદ્યો ગોમૂત્ર ઘસાવૅ છે. ગોમૂત્રમાં થોડુંક મીઠું 
અને હળદર નાખી ઘસવાથી કંડુ-ખૂજલી શાંત થઈ જાય છે. માણસનો 
પેશાબ પણ ખૂજલી માટે સારો છે. 


એક સજજને મને કહ્યું કે, એક ભાઈને મો ઉપર ખૂબ મોટા 
ફોલ્લા થયા હતા. દાક્તરોની દવાઓ-ઇજેકશનો લઈ થાકયા, પણ ન 
મટર્યું. એ ભાઈએ કહ્યું કે, અડાયાની રાખ પેશાબમાં કાલવીને ફોલ્લા 
ઉપર તે ચોપડે રાખે. જરા ગદું લાગશે પણ તરત જ સટી જશે. 
અને ખરેખર ચમત્કારિક રીતે ફોલ્લા મટી ગયા. આ પ્રયોગ કહેનાર હજી 
વિદ્યમાન છે. 


કાન પાકચા હોય છે તો કૂતરાનું મૂત્ર કાનમાં મૂકે છે. બકરીનું 
સૂત નાખવાથી પણ કાન વહેતો મટે છે. માણસોનો પૅશાબ પણ મૂકી શકાય 


૧ 


કુષ્ઠતા ઉપર પણ મૂત્ર અકસી૨ ઇલાજ છે. લેખકના પોતાના શબ્દો 
આ રહ્યા: 1તર્તઇરર્લ પરર્છણાળટ 15 116 584100 ૩281 ૯%૦૯101109 
85 તાંડ0 ધઊ€ £૯11૦ર્ત7 ૦4 €૦ તરત 0 5140 લીંડ૦ડ૭. ” 
(88૯ 55) 


અતે લેખક ડહૅ છે ડે, “ઈઇતળટ 45 201 (00 500100 407 
813 81001 લં5૯85૦, 11 15 દ 9090100 70: રિંલ્ડા!. ” (08૪5૦ 
124) 


પેશાબ પીવાનો ખ્યાલ આમ કરતાં અટકાવે છે, પરંતુ એકાદ 
વખત પીવા માડથો કે કટાળો ચાલ્યો જાય છે. લેખક તો પૅશાબનૅ 
૫”િક ફ્લ્યુઇડ “જાદુઈ પીણું” ગણે છે. 


(“ ભિષગ્ભારતી' બાપાલાલ ગ. વૈદા 
જુલાઈના અંકસાંથી ) 


૨૨૭ 


જ / 
મૂત્રચિક્ત્સા 


, આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવા અને જુદા જુદા વ્યાધિઓને હઠાવવા માટે 
અનેક ચિકિત્સાપદ્ધતિઓ આપણે ત્યા અસ્તિત્વમાં આવી છે. તેમાં 
સુખ્યત્વે એલોપથી, આયુવેદ, હોમિયોપથી, નેચરોપથી, બાયોર્કમિસ્ટ્રી અને 
એપ્સમપથી પણ છે. 

આયુર્વેદમાં મુખ્યત્વે પથ્યાપથ્થ ઉપર વિશેષ ભાર હોવાથી 
ઔષધોનુ સ્થાન તે પછી આવે છે. એટલે નેચરોપથી, અને તેને લગતા 
વિચારની બીજી “ પથી 'ઓ આયુર્વેદના પથ્ય વિભાગમા જ આવી જાય 
છે. તે સૂત્ર આ છે: 

ઘથ્વે શતિ ચવાર્તસ્મ' જિસૌવવાતિવેવષે: 11 (વાગત) 

જે લોકો પથ્ય રાખે છે એટલે આહારવિહાર અને સ્વાસ્થ્યના 
નિયમો બરોબર પાળે છે તેઓને ઔષધિસેવનની શી જરૂર છે? અર્થાત્‌ 
જરૃર નથી 

પરંતુ લોકો જ્યારે ચરક મહારાજના કહેવા પ્રમાણે પ્રજ્ઞાપરાધ 
એટલે બુદ્ધિનો અપરાધ કે દુરુપયોગ કરે એટલે સ્વાસ્થ્યાચારના નિયમો 
ન પાળે, ત્યારે જ રોગો આવે છે અને તે પછી જ પથ્યપાલન સાથે 
ઔધષધોનો વિચાર કરવો પડે છે. 

આથી સૈદ્ધાન્તિક રીતે આયુર્વેદને નિસર્ગોપચાર જ માન્ય છે. 
એથી પણ આગળ વધીને અડિનવેશસહિતાના સંપાદક ચરક મહારાજે 
(ઈ. સની શરૂઆત) એમ પણ કહ્યુ છે કે, બુદ્ધિમાનો માટે આખી 
દુનિયા ગુરુ સમાન છે અને અબુદ્ધિમાનોનેૅ બધા મૂર્ખા લાગે છે. 
મતલબ કે બધાને ગુરુ માની બધામાંથી ગુણો લેવા જોઈએ તો જ 
વિકાસ થઈ શકે, આ રહ્યુ એ સુવર્ણસૂત્ર : “ જરસ્તો' હિં છોવને વર્મા” 
સાચાર્યો મૂર્સસ્ગાવુષ્ટિમતામ્‌ । (ચરક) ” આટલુ લખવાનું પ્રયોજન એ છે કે, 
બધામાંથી નમ્રપણે ગુણ ગ્રહણ કરવા હરવખતે તૈયાર રહેવું જોઈએ એમ 

૨૨૮ 


આયુર્વેદમાં કહ્યું છે તેથી તે જ બધી “પથી'ઓના ગુણો સ્વીકારવા 
જોઈએ 

હવે મૂન્નચિકિત્સા વિષે વિચાર કરીએ આયુર્વેદમાં પ્રત્યક્ષ રીતે 
તો ગૌમૂત્ર, બકરીનું મૂત્ર, ભેંસનું મૂત્ર વગેરે આઠેક જાતનાં મૃત્રોનો 
ઉપયોગ* કરેલો તેમ ચરકસહિતાનો પ્રથમ અધ્યાય જેતા માલુમ પડે છે; 
પણ નરમૂત્ર કે સ્વમૂત્રનો કોઈ સ્વતંત્ર પ્રયોગ તેમાં નથી આમ છતાં 
કોઈ પ્રકરણોમાં બીજા ઔપધો સાથે તેનો પ્રયોગ કર્વાચત જ જણાય 
છે. આમ છતાં મૂત્રોની અદરના ગુણોનું વર્ણન જોતાં જૉ નરમૂત્ર કે 
સ્વમૂત્રના પ્રયોગથી લાભ થતા જ હોય તો ઉપલા વર્ણન મુજબ 
આયુર્વેદને તે અમાન્ય કરવાનું પણ કોઈ કારણ નથી; કારણ કે તે 
ગુણગ્રાહક શાર છે. 

ભારતના બીજા કેટલાક ગ્ર"થોમા સૂત્રચિકિત્સાનો ઉલ્લેખ પણ 
જેવામાં આવે છે પ્રયોગો પણ છે વળી હમણાં અધતન પદ્ધતિ એલો- 
પથીના ઝઝાવાતથી કંટાળેલા અગ્રેજ ગૃહસ્થ શ્રી આર્મસ્ટ્રોગે તે વિષે 
પોતાના અનુભવો લખ્યા છે અને તેવા ઝઝાવાતોથી કંટાળીને આપણા 
ભારતીય દરિદ્રનારાયણોર્ના દુ:ખ જોઈને આપણા લોકસેવક શ્રી રાવજીભાઈ 
સણિભાઈએ પણ પોતાના અનુભવો અને શ્રી આર્સસ્ટ્રોંગના તેમ જ 
ભારતીય પુસ્તકોના અનુભવને આધારે મૂત્રચિકિત્સાનું આ પુસ્તક લખ્યું 
છે, જેમાં અનેક અસાધ્ય, કષ્ટસાધ્ય, કેન્સર, ક્ષય, મૃત્રરોગ, પેટના રોગો, 
હૃદયના રોગો વગેરે ઉપર તેની સફળતાનાં અનુભવી વર્ણનો જોવામાં 
આવે છે 

શ્રાં રાવજીભાઈએ પોતાની ઉપર અને પોતાનાં સ્વજનો ઉપર 
સફળ પ્રયોગ ડર્યા છે. જ્યારે બીજાં ભાઈ-બહેનો, વૈદ્યો અને દાક્તર 
તેમ જ બાપાલાલજી જેવા વિદ્રાન વૈદ્યો પણ પોતાના ઉપર જે અખતરા 
કરી સફળતા મેળવેલી છે તેનું વર્ણન પણ આ પુસ્તકમાં આપ્યુ છે. 
કટલાક લોકો એમ કહેશે કે, આ ચિકિત્સા વગર પૈસે થાય છે કે સોઘી 
પડે છે માટે તેનો સ્વીકાર કરવા લખું છું, તો તેમ નથી, એમ ડહેવા 
જઈએ અને સોંઘામોઘીનો તાત્કાલિક વિચાર કરવા જઈએ તો કોઈ પણ 
ચિકિત્સાપર્ાતિ ખરી રીતે મોઘી નથી પણ તેના ધધાદારીઓએ તેને મોઘી 


૨૨૯ 


બનાવી છે. એ વિષે મહાત્મા ગાંધીજીના મારા ઉપરના એક પત્રમાંથી 
નીચેનો ઉપયોગી ફકરો હું ટાંકું છું: 

“એલોપથી જાતે મોંઘી નથી, દાક્તરોએ અને દવા વેચનારાએ 
મોંઘી કરી મૂકી છે. આયર્સ સારસાપરિલાની મૂળ કિંમત *દોઢ પૈસો છે. 
તેના આજે દસ રૂપિયા લે છે. એમ જ દાક્તરોની ફીનું સમજે, 

આયુવેદાચાર્ય (અમુક) દિવસના હજાર રૂપિયા લૅ છે જ્યારે 
બહારગામ જાય છે ત્યારે. ી 

યજ્ઞ વિના શુદ્ધિ નથી. યજ્ઞ એટલે પરસેવાનું પાણી થાય એટલો 
અથાગ જ્ઞાનમય શ્રામ અને તે બધો કૃષ્ણાર્પણ, 

સેવાગ્રામ, ૧૦-૬-૪૨” -" 

આમ એક વસ્તુ નિશ્ચિત થઈ કે તબીબો કે ગૃહસ્થો જયાં સુધી 
વિનામૂલ્ય અકિંચન જનતા વર્ગને સારવાર આપવાની નક્કર યોજના 
અમલમાં ન મૂકે ત્યાં સુધી બધી “ પથી'ઓની સારવાર ઉપરોક્ત કારણે 
અડિંચન વર્ગ માટે અતિ કઠિન છે. જ્યારે આપણે ત્યાં એ દરિદ્રનારા- 
યણનો જ વર્ગ વિશેષ છે. 

આય છતાં મૂત્રચિકિત્સામાં તેમ ન થઈ શકે. તેમાં બહારથી કંઈ 
લાવવાનું જ નથી. એથી સોઘામૉંઘાનો પ્રશ્ન નથી. એક ઔષધિ 
છે એટલે અન્ય જંજાળનો પણ પ્રશ્ન નથી, અસાધ્ય અને કષ્ટસાધ્ય 
દરદો ઉપર તાત્કાલિક ફાયદો થાય છે એવો લૅખકનો અનુભવ છે. 
સર્વસામાન્ય જનતાને જેટલે અશે ફાયદાઓ થશે તેટલે અંશે તેની ગરજે 
સહું કોઈ તેનો સ્વીકાર કરશે જ. 

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને કોઈ શાસપ્રમાણની જરૂર નથી. એથી એ જાતના 
પ્રયાસો કરવાની પણ જરૂર નથી. મેં પોતે આનો કોઈ પ્રયોગ કરી 
જેયો નથી. આથી વધુ હું કાંઈ લખી શકતો નથી, પણ ભવિષ્યમાં 
તક મળે તો આ વિષે મારી યથાશકિંત સેવા હું આપીશ. 

શ્રી રાવજીભાઈ તો પ્રસિદ્ધ લોકસેવક છે. તેમણે તો આ વસ્તુને 
યજ્ઞ સમજીને સ્વીકારી છે અને તેને અંગે આટલી અવસ્થાએ તેઓ તન, 
મન અને ધનથી પણ તેની પાછળ ભોગ આપી રહ્યા છે; તેથી તેઓને 
અવશ્ય ધન્યવાદ ધટે છે. 


૨૩૦ 


તાસ્વિક રીતે તો કોઈ “ પથી” પૂર્દા નથી. દરેડને દરેડમાંથી ગુણ 

કેજો જ પડે છે. પરમેશ્વર સિવાય બધું જ અપૂર્ણ છે એમ આપણાં 

શાસ્્રો કહે છે; છાં પરમેશ્વર પોતે કેવો હોય છે તે હજુ પૂર્ણપણે 
કોઈના જણવા આવ્યું હોય તેવું મારા ધ્યાનમાં તથી. 

ર૯-૧૧-૫૮ વલ્લમરામ વેદા 


પ્‌ 
અતેક રોગની એક જ દ્વા 


જતન્ય શ્નટત્પસિ-સ્થિત્િસ્ટ્સ્જાર્નમ્‌ 1 
સ્યમાડવર્યગો દાર શૈન્તેતત રર કિવમ્‌ 1 
૧. આ જગતમાં જગતમાત્રના જીવ્જતુથી માંડીને હાથી સુધીનાં 
પ્રાણીસાત્રન ડેવી રીતે સુખ પહોંચે અને એકબીજા અંદરોઅંદર 
એડબીજને મદદડર્ના થાવ અનૅ દરેકનું સ્વાસ્થ્ય સચવાય તેમ જ રોગી 
સેગમ્‌ક્ત થય તે સંપૂર્ણ શાન વૅદમાંથી-વેદના ઉપવેદ તરીકે ઓળખાતા 
આ આયર્ગેદમાં ૬ છે. 
આઘુર્વેદનું અવતરણ : બ્રહ્મા પાસેથી દક્ષ પ્રજાપતિએ હેતુ (કારણ) 
સહિત સંપૂર્ણ આયુર્વેદ શીખ્યો. જેની અંદર હેતુ વિપરીત સિંકેત્સા છે. 
અને લૌ? સૂર્યનારાયણે પણ બ્રહ્મા પાસથી વ્યાઈવિ વિપરીત ચિડિત્સાવાળો 
આપુર્ગેદ ઘોખ્યો જેથી જ આપણે જાણીએ. ઈીએ કે “નાસે ત્તાસ્ઝિસ- 
કસ્ટેન” એવી પ્રાર્ટના કરીએ છીએ. હરે આગળ જતાં આ બન્ને પ્રથાનો 
સમન્વય થતાં આજે રસ વિગરસ, વ્યતિ વિષ અને રેઇ વ્યિ 
ઇિડિરઈ એમ આ નરણે રીતે હાર રોગીની ચિકિત્સા કરવામાં આવે છે. 
આપુર્વદ વક્ષ, પશુ, પક્ષી તમામના અરગ અલગ બનાવેલા છેં, અનૅ 
તે આયૂર્રદનાં આડ અંગો કહેલાં છે અને દરેક અંગ ઉપર સ્વતંત્ર ગ્ય 
સ્દગામાં આવેફ છે. 
, ૨. ઉપર ચંગલચરફમાં આપે શિવનું નામ વાંચ્યું તે જેનાં 
સવ સુખ તથા શાનનો દાતા એકમાત થિર જ છૅ એમ લાગે છે. 
૨૩૧ 


ભગવાન શિવે આ દુનિયાર્ના તમામ જીવર્જનુના ઉપકારાર્થે પોતે પોતાની 
પત્નીને સંબોધીને સંવાદ રૂપે જાન જગતને આપ્યું છે. તેમના શિપ્યો રાવણ, 
નાગાર્જુન વગેરે ઘણા છે જેઓએ પણ આયુર્વેદમાં ઘણો સારો ફાળો 
આપ્યો છે અને દાવો કરે છે કે, જે દુ.સાધ્ય રોગો હોય તેની પણ તેઓ 
સફળતાપૂર્વક ચિકિત્સા કરતા. 

દૈવ અને દાનવ એ બન્ને એક જ બાપના છોકરા હતા, પરંતુ દેવો 
વિષ્ણુને માનનારા અને દાનવો શિવને માનનારા હતા તે બન્નેને એકબીજાને 
અન્યોન્ય કોઈ કારણસર વેર હોવાથી અવારનવાર લડયા કરતા હતા. 
દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ હતા અને તેમના વૈધ તરીકે અશ્વિનીકુમારો હતા 
અને દાનવોના ગુરુ અને વૈદ્ય તરીકે શુક્રાચાર્ય હતા કે જેમની પાસે મૃત ' 
સંજીવની હતી જેનાથી દરેક લડાઈમાં ઘાયલ થયેલાને પુનર્જીવન મળતું. 

ડુદ્રથી યજ્ઞનુ માથુ કાપવામાં આવ્યુ ત્યારે દેવોના કહેવાથી અથ્વિની- 
કુંમારોએ તેને ફરીથી જેડી દીધું અને શંકરે પોતે પોતાના જ પુત્રતુ 
માથુ કાપ્યુ અને ફરીથી તેને પોતે જ જેડી દીધું એવા એકબીજાના 
આયુર્વેદર્મા અને પુરાણમાં ઘણા દાખલા છે, જેનાથી માલૂમ પડે છે કે 
બન્ને પક્ષો પાસે આયુર્વેદનું જ્ઞાન હતું. આ બન્ને બાજુએ આયુર્વેદનો 
વિકાસ કરવામાં એકબીજા એકબીજાથી કેમ આગળ જાય તેની કોશિશ કર્યે 
જતા હતા; અને એ શોધખોળથી જેમ બને તેમ ઓછા દ્રવ્યથી 
રોગ કેમ મટાડવો તેની જ પેરવીર્મા રચ્યાપચ્યા રહેતા. મહંપિ આત્રેયે 
ચરકમાં દીર્ઘ જીવીતીયમૂ અધ્યાયમાં એકલાં મુખ્ય કાષ્ઠાદિક ઔષધો અને 
મૂત્રવર્ગનો રોગોની દવામાં ઉપયોગ કર્યો છેં, જ્યારે ભગવાન શંકરે 
અને તેસના અનુયાયીઓએ લોહ, ઉપલોહ, વિષ, ઉપવિષ, મૂત્ર, 
મોતીમાણેકપ્રવાલ વગેરેનો પોતાની ચિકિત્સાપ્રણાલીમાં ઉપયોગ કર્યો 
છે અને છેવટે એમ પણ સાબિત કર્યું છે કે એકલા ફક્ત પારદથી જ 
સર્વ રોગોનો નાશ થાય છે. 

૩. ઓછી દવાથી અને પીવામાં સહેલાઈથી લઈ શકાય તેવા 
આશયથી યુરોપમાં આ અંગે ઘણા અખતરાઓ અને શોધખોળ થયાં છે. 
સૌ પ્રથમ ડૉ. હાનિમાને હોમિયોપેથિક પદ્ધતિ કાઢી અને દુનિયાને 
જણાવ્યુ કૅ જે એલોપેથિકમા મોટા પ્રમાણમાં સૌથી મોટી માત્રામાં જે 


૨૩૨ 


દવા વપરાય છે તેના જે પરિણામ આવે તેનાથી તે જ દવાને હોમિયોપેથીની 
તદ્ન ઓછી માત્રામાં (એટલે તેમના મત પ્રમાણે ઘણી હાઈએસ્ટ પોટેન્સીમાં) 
લેવામા આવે તો જે પરિણામો એલોપેથિક રીતે વાપરવાથી આવે તેનાથી 
તદ્ન ઊલટા જ પરિણામો આવે છે દાખલા તરીકે અફીણથી ઝાડા બધ 
થાય પરતુ એ જ અફીણથી હોમિયોપેથિક રીતે આપવાથી કબજિયાત દૂર 
થાય છે ત્યાર પછીથી તેમના જ શિષ્ય સુશ્લરે ફક્ત રોગ મટાડવા માટે 
બાર જ દવાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે અમેરિકામાં ડો બર્જીઝે એપસમપથી 
(એટલે વિલાયતી મૌઠાથી જ બધા રોગો મટાડવા, - અસાધ્ય પણ ) અને તે 
માટે ફક્ત તૅમણૅ સાત જ સૉ લ્ટ્સ વાપર્યા છે અને રોગોને મટાડયા છે. છું 
જયારે ૧૯૨૧માં મુબઈમાં નેશનલ મેડિકલ કોલેજમાં ભણતો હંતો ત્યારે 
મેં એક નામાંકિત આયુર્વેદાચાર્ય વૈદારાજને ફક્ત ત્રણ જ-દવાથી દરેક 
રેગને મટાડતા જોયા છે. તેઓ ત્રણ જ શીશીઓ પોતાના દવાખાનામાં 
ટેબલ ઉપર રાખતા જેના ઉપર થાતથ્ત, પિત્તવ્ત અને જપ્ત 
નામો લખેલાં હતાં અને તેમાથી નાડી જૉઈને દરદીને ઓછા વધતી ત્રણે 
દવાઓ મેળવીને પડીકાં પીવા માટે અને બહાર ચોપડવા માટે આપતા. 
સેં તેમની પાસેથી તે કઈ દવાઓ છે તેં જાણવા માટે ઘણી કોશિશ કરી, 
પરંતુ તેમણે છેવટ સુધી તે વાત છાની જ રાખી. આવી વૈદ્યોની મનોદશા 
ખરેખર અનિચ્છનીય છે. પાછળથી છેવટે હમણાં મારા વાંચવામાં ર્સમચજ 
નામનો ગોડલરસશાળાનો છપાયેલો ગ્રંથ આવ્યો અને તેમાં શરૂઆતમાં 
જ ચિકિત્સા ખડર્માં વાતઘ્ન, પિત્તધ્ન, અને કફદન રસો મેં વાચ્યા ત્યારે 
મારા મનને સતોપ થયો આ ઉપર લખવાની મતલબ એ કે આયુર્વેદમાં 
પણ ત્રણ જ દવાથી દરેક રોગ મટે છે, અને છેવટે એક જ પારદથી દરેક 
રોગ મટે છે તે ઉપર આપણે જેયું. તાંત્રિક ગ્રંયોમાં જેમ અઘોરીઓ મળ, 
મૂત્ર વગેરેનો દવા તરીકે પોતોના પંથમાં ઉપયોગ કરતા અને જ્ટેનના વ્યવહાર- 
સૂત્રમાં પણ જૈન સાધુઓ નાની અને મોટી પડિમામાં પોતાનો જ પેશાબ 
પીને રોગો મટાડવાનો ઉલ્લેખ છે અને ભગવાને શંકરે પાર્વતીને રુદ્રયામલ 
તત્રમા શિવાસ્બુ કલ્પમા ફક્ત મૂત્રનો જ મહિમા ગાયો છે અને તેનાથી 
જ દરક જાતના રોગ સટે છે તેમ જ લાંબા કાળ સુધી જિવાય છે, એવો 
ઉપદેશ આપ્યો છે. આગળ જતાં આયુર્વેદર્માં અને રસતંત્રમાં સૂતનો 
૨૩૩ 


પ્રયોગ બીજી દવાઓ સાથે કરેલ છે. ભગવાન આત્રેયે જે આઠ મૂત્રોનો 
ઔષધિમાં પ્રયોગ કર્યો છે તે ફક્ત જે પશુઓ ઘાસચારા ઉપર જીવનારાં 
છે તેનાં જ સૂત્રો ઉપયોગમાં લીધાં છે. સુશ્રુતે તદુપરાંત સનુધ્યમૂત્રનો 
દવા તરીકે ઉપયોગ દર્શાવ્યો છે. તો પછી ભગવાન આત્રેયે સનુષ્યમૂત્રનો 
કેમ ઉપયોગ નહીં કર્યો હોય ? પશુઓનાં મૂત્ર કરતાં ચનુષ્યમૂત્ર તો મનુષ્ય 
માટે વધુ ઉપયોગી હોઈ શકે. અત્યારે આપણૅ નજરે જોઈએ છીએ કે 
જાનવરોનાં મૃત્ર પોતા માટે હિતકર છે. ભગવાન આત્રેય એમ પણ ડહે 
છે કે અમુક આઠ જાતનાં પશુનાં મૂત્ર માનવસ્વાસ્થ્ય માટે પણુ ઉપયોગી 
છે, તો તેમણે નરમૂત્ર વિષે કેમ ઉલ્લેખ નહીં કર્યો હોય? એનો સીધો 
જવાબ એ જ હોઈ શકે કે જે વસ્તુ વ્યાપક છે, પ્રચલિત છે તેનો 
ઉલ્લૅખ કરવાની કાંઈ જૂર ન પણ લાગી હોય. સૂર્યનારાયણના ગુણદોષ 
કે હયાતીનું વર્ણન કરવાની કાંઈ જફર હોય ખરી કે? તેમ નરમૂત્રના 
ગુણમાં એક વસ્તુ પૂરતી છે કે નરમૂત્ર વિષધ્ન છે અને રસાયન છે. 
વૃદ્ધ વાગ્ભટ્ટે પોતાના અષ્ટાંગ સંગ્રહમાં આઠ મૂત્રો ઉપરાંત હરણનું મૂત્ર 
પણ લીધું છે. આ ઉપરથી એમ સાબિત થાય છે કે જે પ્રાણીનો ખોરાક 
આપણા જેવો વૅજીટેરિયન હોય છે તેના જ મૂત્રનો દવામાં ઉપયોગ 
કરવાનું સુચવ્યું છે. 

આ એક સામાન્ય નિયમ છે કે જે કોઈ પ્રાણી, પશુ, પક્ષી કે 
માણસ પોતે પોતામાં બનતી ચીજનો ઉપયોગ રોગો ભટાડવામાં તેમ જ 
શ્કક્રિયાર્માં ડરે છે તેને અંગ્રેજીમાં ઔટોજીનસ કહે છેં. તેં જ ધોરણે હાલમાં 
પણ ઔંટોબ્લડ અપાય છે અને તેમાં કોઈ જાતનું નુકસાન થતું નથી. 

રોગની દવા કરવાર્મા સરખી જ જાતિના કોઈ પણ પ્રાણી કે મનુષ્યને 
એકબીજાને ઉપયોગી થઈ પડે તેવી બધી વસ્તુઓનો ઘણે ભાગે ઉપયોગ 
કરાય છે. જેને અંગ્રેજીમાં હોમોજીનસ કહેવાય છે. 

છેવટે ત્રીજી રીતે પોતાની જાતિથી બીજી જ જાતિ કે જેનાં ખાનપાન 
આપણા જેવાં જ હોય તેવા પ્રાણીની ચીજનો દવા તરીકે ઉપયોગ થાય 
છે. તેને અંગ્રેજીમાં હિટરોજીનસ કહૅ છે. મહિ આત્રેષે આ ત્રીજી રીત 
અખત્યાર કરીને પોતે પોતાની ચિકિત્સાપ્રણાલિકાર્મા આઠ મૂત્રોનો 
સમાવેશ કર્યો છે. જ્યારે ભગવાન શંકરે પોતે શિવામ્બુકલ્પનું વર્ણન કરતાં 


૨૩૪ 


મનુષ્યમૂત્રનો સૌથી કોષ્ઠ ગુણ વર્ણવીને પહેલી રીત અખત્યાર કરી છે જે 
તદ્ન નિર્દોષ છે અને દરેક રોગમાં તેનો જ ઉપયોગ ડરવાનુ સુચવ્યું છે. 
જેમ આત્રેયશાસનમાં સાજાને હરડે અને સાંદાને ઉપવાસ સૂચવ્યું છે 
તેમ ભગવાન શકરના સતમાં સાજાને મૂત્ર અને માદાને મૂત્ર વાપરવા 
ભારપૂર્વક કહેલ છે, જોકે તેમાં વાપરવાની વિધિમાં તફાવત રહે છે. 


ઉપરની હકીકત પરથી જણાશે કે શુક્રાચાર્ય પાસે મૃતસજીવની દવા 
એક જ હતી. ત્યારે અશ્વિનીકુમારો પાંસે પણ એવી કોઈ દવા હોવી જૉઈએ; 
જેનાથી તેઓ દેવોમા પ્રખ્યાતિ પામ્યો. ભગવાન શંકરે એક જ પારાની 
દવાથી તેમ જ શિવાસ્બુથી દરેક રોગ મટાડયાના દાખલા છે યુરોપ 
અને અમેરિકામાં પણ ડે] હાનિમાન, ડૉ. સુશ્લર, ડો. બર્જીસ અને છેવટે 
હો આર્પસ્ટ્રોગ એક પછી એક તે બધાએ એક જ હેતુથી જેમ 
બને તેમ એક જ દવાથી સર્વ રોગ મટે એવી દવા શોધવાર્માં પોતાની 
*િદિગી ગુમાવી. ડો હાનિમાને સ્વાદ વગરની તેમ જ ડૉ સુશ્લરે 
ફકત ૧૨ જ દવાઓનો ઉપયોગ કર્યો. ઝી 

અને ડૉ. બર્જીસૅ તો ફક્ત ૭ જ સોલ્ટસ દરેક રોગ મટાડવામાં વાપર્યા 
અને છેવટે ડો આર્થસ્ટ્રોગૅ તો બાઇબલમાંથી તેની પ્રેરણા મેળવીને 
પોતાની જાત ઉપર તેનો ઉપયોગ કરીને ક્ષયમાથી મુક્ત થયા બાદ, ઉંગ્લંડમાં 
અને બીજે અનેક જાતના રોગોથી પીડાતા માણસો ઉપર તેનો ઉપયોગ 
કરીને, તેના સતોષકારક પરિણામો આવવાથી પોતે મૂત્રથી (મનુષ્યના) દરેક 
રોગ મટે છે તેનુ “ વોટર ઔફ લાઈફ ' નામનું પુસ્તક લખીને દુનિયા 
ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. 

આ મૂત્રચિકિત્સાસા નહીં નાડી જોવાનું કામ કે નહીં નિદાનનું 
કામે આ તો એવુ સરસ મજાનું જ્ઞાન છે કે સાજો પોતે પોતાનુ મૂત્ર 
પીએ અને શરીરે ચોળે તો તદુરસ્ત રહે અનૅ જે કોઈ બીમાર હોય તે 
જો પોતાનો પેશાબ પીએ અને ચોળે તો સાજો થઈ જાય. ફક્ત એટલુ 
યાદ રાખવાનુ રહે છે કે જો માણસ બીમાર હોય તો જેટલો વખત 
બીમાર રહે અને પેશાબ પીએ તેટલો ,વખત ઉપવાસ ઉપર રહે અને 
સાર્જી થયા પછી પોતે ધસ ધીમે સગના પાણીથી અને પછીથી સાદા 
શકા દાળ, ભાત, શોકથી ઉપવાસ છોડે. ખાવામાં જે પોતાને માફક 


૨્૩્મ 


આવે તે જ ખાવું. આ દવા સાજો માણસ લે તેને કોઈ જાતની પરેજી 
ખાસ પાળવાની હોતી નથી, પરંતુ જે માણસ માદો હોય તેને ઉપવાસ 
કે ઉપવાસ સાથે થોડું હલકું ભોજન કે જે પ્રકૃતિને માફૂક હોય તે લઈને 
પોતાનો પેશાબ પીએ અને ચોળે. 


ઉપરનો અનુભવ મેં સુશ્ચુતમાં વાંચ્યા પછી હિમતથી શરૂ કર્યો છે, 
સુફુતમાં લખ્યું છે ડે “માનૃષ્વ મૂત્રયૂ વિષાયછમ્‌ ” આપણને સહેજે 
સમજ પડે ડે જેને વિષ ચડે છે તેનું હૃદય નબળું પડે છે અને મૂત્ર 
પાવાથી તે સતેજ થઈને શુદ્ધિમાં આવે છે. તે ઉપરથી મેં મોરા દરદીઓ 
ઉપર ઔષપરેશન વખતે તેનો ઉપયોગ લગભગ ૧૬ મોટાં ઓપરેશનોમાં 
કર્યો છે અને મારે કોઈને વચમાં સેલાઈન કે પ્લાઝમા કે બ્લડ આપવુ 

પડર્ચું નથી. 
હો. મગનલાલ ઓ. સલારિયા 


દ્ર 
મૂત્રચિક્ત્સિા 


ગુજરાતના બુઝુર્ગ કાર્યકર્તા શ્રી રાવજીભાઈ પટેલને મૂત્રચિકિત્સાથી 
ફાયદો થયો એ બાબત “ જનસત્તા'ના પાના ઉપર “ જનસત્તા'ના વાચકોએ 
વાંચી અને વિચારી છે. આખો મૃત્રચિડિત્સાનો ક્રમ પણ એ જ મુરબી- 
વર્યની લેખિની દ્રારા આપણને મળ્યો છે, કેટલાક વૈધ-ડોકટરો આ 
બાબતમા સંમત થયા છે, તો કેટલાયે એનાથી વિરુદ્ધ મત દર્શાવે છે. 


જેમ આર્યસસ્કૃતિ કે ધર્મ એક જ મનુષ્યની દેન નથી તેમ જ 
આયુવેદ પણ એક જ સનુપ્યે ઉત્પન્ન કરેલ શાસ્ર નથી.' આર્યસસ્કૃતિ 
જેમ ઘણી સમુજ્જ્વલ સસ્કૃતિઓનુ એક મહામગલ મિલન છે તેમ 
જ આયુવેંદ એ જગતમાં ચાલતી આરોગ્યની પદ્ધતિમાત્રના મૂળનો 
સહાદોતક એક મહારત છે. એમાથી જગતની કોઈ પણ તદ્ન નવી 
જ જણાતી પદ્ધતિનાં મૂળ મળવાનાં જ. એ જ રીતે મૂત્રચિકિત્સા 


ર૩૬ 


૨ 


# 


એ ભલે આજે એક નવું આવેલું “નાટક' ચિકિત્સકો માને, પણ એનુંયે 
મૂળ આયુર્વેદમાં છે (જુઓ ભાવપ્રકાશ, પૂર્વખંડ, મૂત્રવર્ગ) ચરક, 
સુશ્રુત, વાગ્ભટ કે શાસીય ગ્રથો એ મૃન્રચિકિત્સાના વિરોધી નહીં પણ 
જાણે કે પુરસ્કર્તા હોય તેવા સૂત્રો એ પુસ્તકોર્મા વેરવિખેર તેમ જ 
મૂન્રવર્ગમાં સંગઠિત રીતે મળે છે આ સૂત્રચિકિત્સા શાસ્રમાન્ય છે કે 
કેમ એ પ્રશ્ત જ્યારે ઉપસ્થિત થાય ત્યારે શાસ્રમા એનાં ગુણગાન 
આવ્યાં હોય ત્યા પછી તેં ચિકિત્સા શાસ્રમાન્ય નથી એમ ડહેવાની 
હિમત કરવાને કોઈ સુવૈદ મળવો મુશ્કેલ છે. હઠાગ્રહથી કોઈ પક્કડ 
કરવી હોય તો એમાં મારો વિખવાદ નથી. હું તો એટલું જ કહેવા 
માગું છું કે, મૂત્રચિકિત્સા એ શાસ્ર બહારનો વિષય નથી. તેમ જ 
એ ચિકિત્સા આયુવેંદમાન્ય છે એમ મારું નમ્ર માનવુ પુરાવા સાથે છે. 
જો આ એક ચિકિત્સાપદ્ધતિ હોય તો તેં દરેક શેગ ઉપર કંઈ ને કંઈ 
અસર પાડતી હોવી જોઈએ, અથવા તેના વિશાળ ઉપયોગો હોવા જૉઈએ. 
તેમ જ હઠીર્લાં મનાર્તા મહા દરદોમાંય તેનો ઉપયોગ હોવો જોઈએ ખરી 
રીતે આ બધા જ ઉપયોગો સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ ડરી શકે તેવી 
રીતે ગૌમૃત્રનો પ્રયોગ-ઉપયોગ ભાવપ્રકાશકારે રજૂ કર્યો છે ગૌમૂત્ર 
માટે તો હિદુઓ તુરત જ તૈયાર થઈ જશે પણ નરમૂત્રની વાતમાં 
સમતિ મેળવવી જશ મુશ્કેલ છે. 

સામાન્ય રીતે ડોશીમાઓ આજે પણ ઘરમા નાની વહુઓને કહે 
છે કે, “બેટા, છોકરનુ પેટ આફરી ગયુ છે, તેં સૂતરે ત્યારે તેનુ પૂત્ર 
હાથમાં લઈ જરા પાઈ દેજે” સામાન્ય રીતે આ પ્રકારે પોતાનું 
ચૂત્ર બચપણમાં પોતે નહીં પીધું હોય એવો ભાગ્યે જ કોઈ ગામડામાં 
જન્મેલો માણસ મળી આવશે. આજે ગામડામાં છોકરાને પોતાનુ મૂત્ર 
પાવાનો પ્રથા જુગજૂની છે. એટલે એ રીતે મૂત્ર પવાય છે અને નુકસાન 
નથી ડરતું પરંતું ક્ષષદો જ કરે છે તે નજરે જેયું છે, 

પેટનો દુખાવો બાળકને તૈનુ જ તાજું મૂત્ર પાવાથી તરત મટે છે. 

કટૂનો ઉપદ્રવ : કફના ઉપદ્રવ અને જૂના તાવમા બાળકનું સૂત્ર 
પવાય છે. 
કમળો : કમળામાં પણ બાળકનું મૂત્ર પાવાથી ખુબ ફાયદો થાય છે. 

૨૩૭ 


બાળકની ડમજેરી: બાળકની કમજેરીમાં મૂત્ર પાવું એ બહુ 
સારો ઉપાય છે. મારા કુટુંબમાં આ રીતે મૂત્ર પાવાની પદ્ધતિ છે. 
પરિણામે છોકરાંની તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે, એમ અનુભવે માની 
શકાય છે. 

વઢાણી આંગળી ઉપર મૃત્ર: ગુજરાતી ભાષામાં કહૅવત છે કે, 
“ભાઈ, અમુક ભાઈ %ો વઢાણી આંગળી પર મૂતરે તેવો નથી.' આ 
કહેવત બરાબર સમજવા જેવી છે. વાગ્યાના ઘા ઉપર ચૂત્ર તુરત રૂઝ 
લાવે છે. મૂત્ર મૂકી દેવાથી ખરેખર ઘા પાકતો નથી એનો અનુભવ તો 
ગામડામાં ઘણા ભાઈઓએ કર્યો હશે. 

કાનનો દુખાવો: કાનના દુખાવામાં મૂત્ર તાજેતાજીં કે સહેજ 
ગરમ કરીને નાખવાથી કાનનો દુખાવો મટી જાય છે એ સારો સનુભવ છે. 
સારી ઉંમર નાની હતી. હું ફોર્થ (૮મું ધોરણ) ભણતો હતો. એક સુદર 
મંદિરના ચોગાનમાં આરસ ઉપર હું તથા મારા એક ભાઈ અને મિત્રો 
સૂતા હતા. રાતના મારા કાનમાં કાનખજૂશે (બહુ જ નાનો ) પેસી ગયો, 
શેં બાળકપજ્ધતિએ ધમપછાડા પણ કર્યા; પણ મંદિરના દરવાને અમને કહ્યું 
“રાત્રે કંઈ થશે નહીં, પૅશાબ કરીને કાનમાં નાખી દે, સવારે જે લશે 
તે ખબર પડશે.” મારો જ પેશાબ મારા ભાઈએ કાનમાં નાખ્યો. 
આશ્ચર્ય સાથે સવારે ૨-૩ ટુકડા કાનખજૂરાના મારા કાન પાસે ચોંટેલા 
હતા, આ મૂત્રથી બન્યું કે પછી કાનખજૂશે કુદરતી રીતે બહાર આવો, 
તે શામ જાણે; પણ યશ તો એ મારા મૂત્રને જ હું મમતાપૂર્વક આજ સુધી 
આપતો આવ્યો છું. અને એ માટે હું એ મંદિરના દરવાનનો આભારી 
છું. ટૂંકમાં આવાં દર્દોમાં મૂત્ર કામ કરે છે, એ વાત નકકી છે. એમાં 
સંશય નથી. ી 

નરમૃત્ર માટે આયુર્વેદનો અભિપ્રાય 
તરસૂત્ર પરં દૃસ્તિ સેવિતં તત્ર્તામતમૂ | 
ર૧તપામાણરં તીશ્નં રકાર વળ સ્મૂલ જ્‌ ।1 

માણસનું મૂત્ર કંઈક ક્ષારવાળું, ખારું અને તીક્ષ્ણ છે. તે ઝેરને 
ભટાડે છે, રાતી ખસને મટાડે છે અને સેવન કર્યું હોય તો રસાયણ જેવા 
ગુણ કરે છે. આજે જે દવાઓનાં રોજ નવાં નવાં નામ અને લેબલો 


૨૩૮ 


તેમ જ જાહેરાતો આવે છે તેનાથી અંજાયા વગર બુદ્ધિની સમતાથી 
વિચારીએ તો અયુર્વેદ કહૅ છૅ કે નરમૂત્રનું સેવન એ રસાયણરૃષ છે. 
બુદ્ધત્વને દૂર કરે, યૌવન ટકાવી રાખે, સાતે ધાતુઓની સમતા કરે, 
અરિનની સમતા કરે. આવા રસાયણરૂપ નરમૃત્રની ચિકિત્સાની ઉપેજ્ઞા કેમ 
થઈ શકે ? તેનો ઝેર ચટાડવાનો ગુણ મનાય છે. ઘણા સર્પદંશવાળાઓનૅ 
ગામડામા નરમૂત્ર પીવા અપાય છે. ઘણા બચ્યા હોય એવું સાંભળીએ 
છીએ. પણ પદ્ધતિસર જયાં સુધી વૈજ્ઞાનિક રીતે આ બાબત સિદ્ધ ન થાય 
અને ઝેરી સર્પનું જ ઝેર નરમૂત્રથી ઊતર્યું એમ સાબિત ન થાય ત્યાં 
સુધી તેનો મહાન વિષહર ગુણ હજુ વણખેડાયેલો જ છે એમ કહેવુ 
એ તો આયુર્વેદની ઉપેક્ષા ગણાય. પણ જ્યા સુધી વ્યવસ્થિત રીતે તે 
અસલમાં નથી મુકાયો ત્યાં સુધી એ બાબત નિશ્રયાત્મક રીતે કંઈ 
કહી ન શકાય. 


આ તો મૂત્રચિકિત્સા વિષે એક અછડતો અભિપ્રાય માત્ર છે. આ 
જ ચિકિત્સા માટે રોગવાર જૉ વ્યવસ્થિત લખાણ કરવા બેસીએ તો જરૂર 
એક પુસ્તક થાય; પણ પ્રજા આ વિજ્ઞાન પ્રત્યે સૂગ ન દાખવે અને 
ઉપેક્ષાવૃત્તિ કે ઉદાસીનવુ(ત્તથી ન જુએ એટલા પૂરતી ઉપર સામાન્ય 
દરદો ઉપર સામાન્ય ચિકિત્સા આપી છે. પરંતુ શાસ્રીય ઢબે રોગવાર મૃત્રની 
અસર જરૂર સમજાવી શકાય. 


વિષહર તરીકે ગોમૂત્રનો ઉપયોગ દરેક ધાતુના શોધનમાં છે જ. 
પરંતુ એ વિષહર બહુ જ મોટા અર્થમાં વપરાયેલું છે. તે કેવળ સર્પનુ, 
વોંછીનું કે ધાતુનુ જ વિષ નહીં પણ શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિષનું 
પણુ નિવારણ ડરે છે. આવા વિષહારી જમાનામાં આવા વિષણારી 
ઔયધનો પ્રચાર અને પ્રસાર એ પ્રેરણાદાયી અને પુનિત પ્રક્રિયા છે એમ 
હું પ્રકટપણૅ પ્રજા પાસે પ્રસ્‍તુત કરી આ પાવનકારી પ્રચારમાં મારો પ્રેમ- 
પૂર્વક હિસ્સો પૂરુ છું. 

૧૭-૧૧-૫૮ 


વૈદ્ય કરૃણાશંકર રામશંકર મ્િવેદી 
(“જનસત્તા'ના સૌજન્યથી ) 


૨૩૯ 


છ 
દવાની આપણી ધૈલછા 


“આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન' સને ૧૯૦૬માં ગાંધીજીએ દક્ષિણ 
આડ્કિકામા લખ્યું છે. તેની પ્રસ્‍તાવનાસા તેમણૅ તે કાળના દાક્તરી ધધાનું 
જે બયાત અને દાક્તરી ધંધાના નિષ્ણાતોના તે વિષેના અભિપ્રાય 
આપ્યા છે તેં અધી સદી પર જેટલે દરજ્જે લાગુ પડતા હતા તેના કરતાં 
અધી સદી વીત્યા બાદ અનેકગણા લાગુ પડે છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સાચવવા 
ઇંચ્છનાર દરેકે તે જાણવા જોઈએ. તેથી આ સ્થળે તે આપવા યોગ્ય 
ગણાશે. 

આપણી આદત એવી છે કે; જરાયે દરદ થાય કે તુરત આપણે 
ડૉક્ટર વૈદ કે હકીમને ત્યાં દોડી જઈએ છીએ. જૉ તેમ ન કરીએ તો 
આપણો હજામ કે પાડોશી જે કઈ દવા લૅવાની સલાહ આપે તે લઈએ 
છીએ આપણી માન્યતા એવી છે કે દવા વિના ,દરદ જાય નહીં આ 
ખોટો વહેમ છે. આ વહેમથી જેટલાં માણસો દુ:ખી થયાં છે ને થાય છે 
તેટલા બીજાં કારણોથી નથી થતાં ને નથી થવાનાં. એટલે આપણે દરદ 
એ શું એટલુ સમજીએ તો કઈક સમતા રાખી શકીએ દરદનો અર્થ 
દુ:ખ છે. રોગનો અર્થ પણ તેવો જ છે. દરદનો ઉપાય લૅવો એ બરાબર 
છે, પણ દરદ મટાડવા સારુ દવા લેવી એ ફોકટ છે, એટલુ જ નહીં, 
પણ તેથી ઘણી વેળા નુકસાન થાય છે. મારા ઘરમાં કચરો હોય તેને હુ 
ઢાંકી દઉ, તેની જેવી અસર થાય તેવી દવાની છે કચરો ઢૉંકું તેથી 
તે જ કચરો સડીને મનેં હાનિકારક થવાનો છેં. વળી ઢાકણ સડી. જાય 
ત્યારે ઢાંકણ એ વધારે કચરો થયો, ને અગાઉ હતો અને હવે થયો તે મારે 
કાઢવો રહ્યો આવી દશા દવા લેનારની હોય છે. પણ જર હું કચરો કાઢી 
નાખું તો ઘર જેવુ હતું તેવુ પાછું સાફ થઈ રહે છે, દરદ-દુ.ખ પદા 
કરી કુદરત આપણને સૂચવે છે કે, આપણા શરીરમાં કચરો છે કુદરત 
*વળી શરીરમાં જ કચરો નીકળવાના રસ્તા રાખ્યા છે. અને જ્યાર દરદ 


૨૪૦ 


થાય ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે, આપણા શરીરમાં ડચરો હતો તે 
હવે કુદરતે કાઢવાનું શરૂ કર્યું છે મારા ઘરમાં પડેલો કચરો કોઈ માણસ 
કાઢવા આવે તો હું તેનો ઉપકાર માનું. તે માણસ કચરો કાઢી રહે ત્યાં સુધી 
સને જરા હરકત પડશે, છતાં હું ખામોશ પકડીશ તે જ રીતે કુદરત 
સારા શરીરરૂપી ઘરમાથી કચરો કાઢી જાય અને છું નીરોગી એટલે દુ.ખ 
વિનાનો થઈ રહુ. મને શરદી છે એટલે મારે તુરત કઈક દવા લેવાની -સૂંઠ 
ખાવાતી--દોડ્ધામ નથી કરવાની હુ જાણું છું કે સારા શરીરના અસુક 
ભાગમા કચરો હતો તે કાઢવા કુદરત આવી છે. તેને રસ્તો આપવો 
એટલે હું ઓછામાં ઓછી સુદતમાં સાફ થઈ જઈશ. છુ કુદરતની સામે 
થાઉં તો કુદરતને બૅવડુ કામ -- કચરો કાઢવાર્નું ને મારી સામે લડવાનું. 
કુદરતને હું મદદ કરી શકુ છું જેમ કે જે કારણથી કચરો દાખલ થયો 
હોય તે કારણ દૂર કરું કે જેથી વધારે દાખલ ન થાય, એટલે કૅ તે 
(દરમિયાન ખાવાનું બધ કરું તો તેથી વધારે કચરો પડતો બંધ રહે અનેં 
ખુલ્લી હવાર્મા યોગ્ય કસરત કરું તો વળી હું પણ શરીરની ચામડી વાટે 
કચરો કાઢતો થઈ જાઉં. કાયાને નૌરોગ રાખવાનો આ સોનેરી નિયમ છે 
એમ દરેક માણસ પોતાની મેળે સાબિત કરી શકે છે. માત્ર આપ 
મનની હાલત આપણે સ્થિર રાખવી જોઈએ. જે માણસ ઈશ્વર ઉપર , 
ખરી આસ્થા રાખે છે તે તો હમેશાં આમ જ કરશે. આવી સનની 
હાલત કરવા આટલું મદદકર્તા થશે. હું વૈદો વગેરેની દવા લઈશ. છર્તા 
મારું દરદ દૂર થશે એવો વીમો કોઈ ઉતારતું નથી. વૈદના હાથમાં 
ગયેલા બધા નીરોગી થતાં નથી, જો તેમ થતુ હોય તો સારે આ 
પ્રકરણો લખવાપાણું ન હોય ને આપણે બધા બહુ સુખી જિંદગી 
ભાગવતા હોઈએ. 

અનુભવ તો એવો છે કે જે ઘરમાં બાટલી પેઠી ત્યાથી પાછી 
નીકળતી જ નથી અસખ્ય માણસો આખી જદગી કઈ ને કઈ રોગ રોજ 
ભોગવતા રહે છે, ને એક પછી દવા વધારતા જાય છે તથા વૈદો ને 
હકીમો બદલ્યા જ કરે છે, રોગ સટાડે તેવા વૈદોની શોધખોળમા ભસ્યા કરે 
છે ને છેવટે પોતે ખુવાર થઈ, બીજાને ખુવાર કરી તાલાવેલી કરતા મરી 
જાય છે પ્રખ્યાત મરહૂમ જડ્જ સ્ટીવન જે હિદુસ્તાનમા પણ ચ્હીં 


૨૪૧ 
માનદ 


ગયેલો, તેણે એક વેળા કહેલુ ક] જે વનસ્પતિને વિષે વૈદો ઘણૂ નેં ઓછું 
જાણે છે તે વનસ્પતિઓને, જેને વિષે તેથી પણ ઓછું જાણૅ છે એના 
શરીરમાં તેઓ દાખલ કરે છે. વૈદ પાસે પણ બરાબર અનુભવ મેળવ્યા 
પછી એવા જ ઉદ્ગાર કાઢે છે દાક્તર મેજન્દી કહી ગયો. કે, વૈદું એ મહા 
પાખંડ છે. સર એસ્લી કૂપર કરીને પ્રખ્યાત દાકતર થઈ ગયો. તેણે કહ્યું છે 
કે, “વૈદક-શાસ્ર એ માત્ર અટકળ ઉપર રચાયેલું છે ” સર જોન ફૂબ્સે 
કહ્યું છે ડુ “વેદોના ડહાપણ છતાં પણ ઘણા માણસોના રોગ કુદરતે 
જ દૂર કર્યા છે.” દાક્તર બેકર જણાવે છે કે, “રાતિયા તાવમાં જેટલા 
દરદી મરે છે તેના કરતાં ઘણા વધારે તે દરદની દવાથી મરે છે.” દાક્તર 
ફોર્બ્સ કહે છે કે “વંદો કરતાં વધારે અપ્રમાણિક ધંધો ભાગ્યે જ જોવામાં 
આવે છે.” ડૉક્ટર ટૉમસ વોટસન કહે ઉં કે, “ ઘણા અગત્યના સવાલ 
વિષે શકથી ભરેલા સમુદ્ર ઉપર આપણો ધંધો ભટકયા ડરે છે.” દાક્તર 
કૌઝવેલ કહે છે કે, “જો વૈદુ નાબૂદ થાય તો માણસજાતનેૅ.અથાગ લાભ 
થાય.” દાક્તર ફૂંક કહે છે કે “હજારો માણસોની દવાખાનાંઓ વાટે 
કતલ થાય છે.” દાક્તર સાહેબ મેસન ગુડ કહે છે કે, “લડાઈ, મરકી અને 
દુકાળમાં જેટલાં માણસોનો ભોગ થાય છેં, તેના કરતાં ઘણાં વધારેનો ભોગ 
દવાઓને મળે છે.” જ્યાં જ્યાં વૈદો વધ્યા છે, ત્યાં ત્યાં દરદો વધ્યાં છે એવુ 
આપણે ઠેકાણે ઠેકાણે જાણીએ છીએ. જે છાપાઓમાં બીજી જાહેરખબરો 
નહીં આવી શકે તે છાપાંઓમાં પણ દવાઓની મોટી જાહેરખબરો આવશે. 
“ઇન્ડિયન ઓપિનિયન'માં જ્યારે જાહેરખબરો લેવાતી ત્યારે બીજાઓની 
પાસે જાહેરખબરો નાખવાનું દબાણ આ છાપા ઉપર દવાના માલિકો કરતા. 
તે પૈસો પણ પુષ્કળ આપવાની લાલચ આપતા હતા, જેની કિંમત એક 
પાઈની છે તેવી દવાનો આપણે રૂપિયો આપીએ છીએ. ઘણે ભાગે 
દવા શાની બને છે તે તેના કર્તા આપણને જાણવા જ નથી દેતા. ' છૂપી 
દવાઓ? એ નામની ચોપડી હાલમા એક દવાવાળાએ જ બહાર પાડી 
છે. માણસો ન ભમે તે હેતુ એ ચોપડી બહાર પાડવાનો છે. તેમાં 
તે બતાવે છે કે સાર્સાપરિલા, ફૂટસોલ્ટ, સૌરપ વગેરે અંકાયેલી 
(પેટન્ટ) દવાઓ છે તેના આપણે ત્રણથી સાત શિલિગ આપીએ છીએ. 
તેમાં આપણી દવાની મૂળ કિંમત એક ફાધિગથી અક પૅની સુધીની 


૨૪૨ 


હોય છે. એટલે આપણે ઓછામાં ઓછું છત્રીસગણૂ ને વધારામાં વધારે 
ત્રણસે છત્રીસગણું દાસ આપીએ છીએ. એટલે આપણે ત્રણ હજાર 
પાચસે ટકાથી પાંત્રીસ ટકા સુધી નફો આપીએ છીએ. 


આમાથી વાચનારે એટલુ તો જૅવુ જોઈએ કે દરદીએ દાકડતરોને 

ત્યાં દોડવાની જરૂર નથી. એકાએક દવાઓ લેવાની નશી; પણ બધા 
માણસો એટલી ખાયોશી નહીં રાખે. દાક્તરો બધા જ અપ્રમાણિક નથી. 
, દરેક વખતે દવા ખરાબ જ છે એવું સાધારણ માણસ નહીં માને. 
એવા બધાને એટલુ કહી શકાય કે તમે બને તેટલી ખામોશી રાખજે, 
દાક્તરોને બને ત્યાં સુધી તસ્દી ન આપતા, દાક્તરોનૅ બોલાવો તો સારા 
માણસની પાસે જજો અને એકને બોલાવ્યા પછી તેને જ વળગી રહેજે. 
તે જ્યારે બીજાને બોલાવવા કહે, ત્યારે જ બીજાને બોલાવજે. તમારુ 
દરદ તમારા દાક્તરના હાથમાં નથી. તમારું આયુષ્ય હશે તો તમે 
ખચીત સારા થશો અને જો તમે તદબીર કરી તે છતાં તમારું, તમારા 

સગાનું મરણ નીપજે તો જાણજો કે તે પણ જિંદગીનો ફેરફાર છે. 


ગાંધીજી 
ન જ 


શ્૪્ડ 


ભારત સેવક _ 


શાસિક મુખપત્ર 
ભારત સેવક સમાજ, ગુજરાત 


વાધિક લવાજમ રૂ. ૩ 
* પંચવર્ધાધેક યોજના અંગે અભ્યાસપૂર્ણ લેખો * 
*% આદર્શ ગામ માટે વ્યવહારુ માર્ગદર્શન 
* મરજિયાત સેવાઓ માટે વિવિધ પ્રવુત્તિ માહિતી 
* વ્યવસાયી માર્ગદર્શન માટે લેખો. * 
*: આશેગ્ય ઉપર લૅખો. 


*% નવસર્જન અને સામાજિક ઉન્નતિએે અનુરૂપ 
વાર્તાઓ. 


* ધરતીમાંથી વધુ ધાન્ય માટે દોરવણી. 
% રાજ્ય સરકારની યોજનાઓની શાહિતી 
*: સર્વાદય માટેના લેખો 


* ભારત સેવક સમાજની અન્ય પ્રવુત્તિઓ. 


ઉપરના વિષયોના અભ્યાસ સાટે “ભારત 
સૅવક'નું લવાજ્મ ભરો આ માસિકમાં નાના 
ઉદ્યોગો તથા ગૃહઉદ્યોગોની જાહેરખબરને પ્રથમ 
પસદગી આપવામાં આવે છે. 


૬ 


